BÓKMENTASAGA 

ÍSLENDÍNGA 

FRAM   UNDIR    SIÐABÓT 


FINN'^JÓNSSON 


GEFIX   UT   AF 


HINU  ISLENSKA  BOKMENTAFJELAGI 


.^^ 


KAUPMANNAHÖFN 


1    PRENTSMIÐJU    S.   L.    MÖLLERS 

1904-5 


Minníngti  tveggja  dgœtismanna 


EGGERTS  prests  BRIMS 


09 


GÍSLA  kennam   MAGNUSSONAR 


^'  \" 


er  bókin  helguð  af  þakklátum  hug. 


-^ 


r  yrir  löngti  var  sti  œtlun  vaJcin  hjd  mjer  að  rita 
stutta  sbgii  islenshra  hóJcmenta  i  forn'óld,  jafnshjött  sem 
jeg  gœti  komið  því  við  eftir  að  liafa  loJcið  hóJcmentasögti 
þeirri,  er  jeg  hef  verið  að  semja  i  allmörg  ár  og  geftð 
út  á  dönsJcu.  Sú  bóJc  er  alt  upp  að  1800  siðum  i  all- 
miJclu  stœrra  hroti  en  þessi  hóJc,  er  hjer  hiitist,  og  mega 
menn  þar  af  sjá  muninn  —  og  þó  Jcann  ef  til  vilí  sum- 
um  að  þyJcja  þessi  hóJc  fuUl'óng.  pað  var  tilgángur 
minn  að  setja  i  hana  meginið  af  efninu;  mjer  fanst 
oþarft  og  litt  viðeigandi  að  hlaupa  yftr  miJcið  eða  láta 
af  hendi  enn  minna  ágrip.  Jeg  œtlast  til  þess.,  að  hóJcin 
verði  álitin  hæftleg  til  lesturs  fyrir  alþýðu  manna  og 
námfúsa  imglinga;  engu  siður  er  það  œtlun  min,  að 
hana  megi  Jiafa  við  tils'ógn  i  Jiinum  meiri  sJcólum,  latinu- 
sJcolanum  og  ef  til  vill  gagnfrœðasJcölum;  en  þá  verður 
Jíennarinn  að  fara  fljótt  yftr  sumt  og  enda  láta  hlaupa 
yftr  ýmislegt,  sem  minna  þyJcir  i  varið.  Reynslan  verðiir 
að  sJcera  úr  því,  hvort  hóJcin  er  hœf  til  þess. 

Annars  hef  jeg  litið  um  rit  þetta  að  segja.  Siðan 
jeg  samdi  hina  meiri  hóJcina  hafa  sJcoðanir  minar  eJcJci 
hreyst  i  neinu,  nema  ef  til  viTl  i  einstöJcu  þýðingarlitlum 
atriðum.  Um  edduJcvœðin  hef  jeg  s'ómu  sJcoðun  sem 
áður.  Jeg  lœt  Jivern,  sem  þyJcist  hafa  vit  á,  ráða  sinni 
sJcoðun.  Jeg  Jief  sett  þau  hjer  i  umrœðu  mitt  á  milli 
norrcenna  og  islensJcra  sJcálda,  til  þess  að  táJcna,  að 
pau  sjeu  vafagepill. 


Að  jeg  hef  tekið  norrœn^  skáld  og  rit  með  rjettlœtist 
af  því,  að  þati  eru  á  svo  margan  hátt  tvinmið  saman 
við  islensha  bókfrœði,  að  það  er  hlátt  áfram  elihi  hœgt 
að  sleppa  þeim. 

Jeg  vil  geta  þess  hjer,  að  ^norrœnn^  hef  jeg  í 
merkingunni  »norskur«  (þetta  orð  Aann  jeg  eJcJd  við), 
»norð'rœnn«  —  sem  er  auðvitað  sama  orðið  —  lœt  jeg 
eiga  við  'óll  norðiirlónd. 

Efnið  i  s'ógum  og  þáttum  Jiefjeg  eJcJci  hirt  að  segja; 
jeg  œtlast  til  að  lesendur  þeJcki  þœr,  enda  hafa  þeir  nú 
hinar  handhœgu  iitgáfur  Jir.  Sigurðar  Kristjánssonar 
að  leita  til. 

Rjettritunin  á  bóJcinni  er  s%  sem  jeg  tel  rjettasta 
og  samJcvœmasta  á  þvi  stigi  sem  mál  vort  er  nú.  Jeg 
hef  ritað  nöfn  á  mönnum  og  ritum  og  Jcvœðum,  þar  sem 
þau  eru  nefnd  fyrst  i  aðalumrœðu,  með  fornri  rjettrit- 
un,  en  sumstaðar  hefur  slœðst  inn  i  ósamJcvœmni  eða 
prentvillur^  og  hið  jeg  afsÖJcunar  á  þvi,  og  svo  'óðrum 
vangávillum. 

ÓsJca  jey  svo  að  böJcin  megi  verða  að  tilœtluðum 
notum. 

Kaiipm.höfn  5.  desbr.  1904. 

F.  J. 


í^^ 


Efnisyfirlit. 


Fyrsti   kafli  (800—1100) 1—151 

Fyrsta  grein  (iippiiaf) 1 — 15 

Önnur  grein  (um  skáldskap).    .    .    .  15 — 48 

[Efni.    Hættir.    Skáldsk.mál.  Náui. 

Tegundir.        Gildi.        Rjettfeðrun. 

Skýríng]. 

Priðja  gr.  (norræn  skáld) 48 — 62 

Fjórða  gr.  (eddukvæði) 63 — 75 

Fimta  gr.  (goðakv.) 75 — 91 

Sjötta  gr.  (hetjukv.) 91—107 

Sjöunda  gr.  (ísl.  skáld) 107—151 

Annar  kafli  (1100—1300) 151—406 

Fyrsta  gr.  (um  skáldskap) 151 — 194 

A    a,  Höíðíngjaskáld  .      157—173 

b.  Önnur  skáld  .    .      173—175 

c.  Orkneysk  skáld       175 — 180 

d.  Þulur 180—181 

B,  Helgikvæði ....      181—186 

C,  Fornaldarsögukv.    .      187—192 

D,  Ýmislegt 192—194 

Önnur  gr.  (sögur;  söguritun).   .    .    .      194 — 237 

[Upptök.     Ritun    og    áreiðanleiki. 

Höfundar.      Tegundir.      Gerð    og 

íyrirkoniulag.       Þýðíng]. 
Þriðja  gr 238—287 

A,  Ari  fróði 238—243 

B,  Sögur 243—287 

[ísl.sögur  og  þættir.  Um  ísl. 
á  12.  öld.  Yngri  sögur  um 
10.  öld.  Um  ísl.  á  13.  öld. 
Biskupas.     Landnáma]. 


Fjórða  grein 287—315 

Sögiir  um  Noreg  m.  iii. 

A,  Höfuiidar     ...      287—297 

B,  Sögur 297—315 

Fimta  gr.  (Snorri  og  Sturla).  .  .  .  316 — 334 
Sjötta  gr.  (Fornaldarsögur)  ....  334—358 
Sjöunda  gr.  (Þýddar  sögur)  ....     359—365 

A,  Veraldlegar  sögur       360—362 

B,  Helgra  m.  sögur    .      362—365 

Áttunda  gr.  (lög) 365—376 

Niunda  gr.  (málfræði) 377—384 

Tíunda  gr.  (önnur  vísindi) 385 — 390 

A,  Guðfræði 385—386 

B,  Landafræði  ....     386—387 

C,  Læknisfræði    .    .    .      387—388 

D,  Tölvísi  og  tímataL     388—390 

Ellefta  gr.  (norræn  rit) 390—406 

A,  Frumsamin  rit   .    .     393—398 

B,  Þýðíngar 398—406 

[Helgirit.    Riddaras.] 

Þriðji   kafli  (1300—1450) 406—458 

Fyrsta  gr.  (upphaf) 406—409 

Önnur  gr.  (um  kveðskap) 410 — 435 

A,  Helgikvæði ....      410—417 

B,  Veraldl.  kv.,   rímur     417—435 

Þriðja  gr.  (um  sögurit) 436 — 444 

A,  Sögur 436—439 

B,  Annálar 439—444 

Fjórða  gr.  (um  skáldsögur)    ....     444 — 454 

A,  Um  íslendínga    .    .     445 — 449 

B,  Fornaldars.-kendar      449 — 450 

C,  Riddaras.-kendar    .     450 — 454 

Fimta  gr.   (Helgisögur    og    ævintýri)     454 — 458 

Fjórði  kafli  (1450— J550) 458—469 

Höfundar  og  rit 470—477 


Fyrsti  kafli. 

Um  800-um  1100. 


Fyrsta  grein. 

lað  er  ekki  fyrr  en  um  800  að  þjóðir  þær,  er 
norðurlönd  byggja,  færast  til  fuUs  fram  í  dagsbirtu 
sögunnar;  þá  fyrst  lendir  þeim  saman  við  útlendar 
þjóðir  svo  að  skráð  sje  um  og  vitneskja  um  þær 
breiðist  út  um  önnur  lönd.  ?að  voru  suðrænar  þjóðir, 
eftir  að  Karl  mikli  hafði  brotið  þær  undir  sig  og  stofn- 
að  riki  sitt.  Og  það  voru  vestrænar  þjóðir,  eftir  að 
norðmenn  höfðu  hætt  sjer  út  á  hafið  hið  mikla,  „er 
girðir  lönd  öU",  og  fundið  sjóveginn  vestur  til  Bret- 
landseyja.  Hvorttveggja  varð  i  lok  8.  aldar.  Fyrir 
þann  tima  segir  fátt  af  forfeðrum  vorum;  vjer  vit- 
um,  að  Danir,  Svíar  og  Norðmenn  (=  íbúar  Noregs) 
hafa  aðallega  búið  í  þeim  löndum,  sem  eru  kend 
við  þessar  þjóðir,  að  minsta  kosti  frá  því  um  Krists 
fæðíngu,  og  eflaust  lengra  aftur  i  tímann.  Forn- 
fræðingar  halda  jafnvel,  að  steinaldarmenn  sje  for- 
feður  vorir  i  beinan  legg.  Svo  mikið  er  víst,  að 
vjer  getum  með  fullum  sanni  sagt,  að  forfeður  vorir 
hafi  búið  á  norðurlöndum  mörg  hundruð  ára  áður 
en  sönn  saga  þeirra  hefst.  Bestu  vitnin  um  það 
eru  rúnaristurnar  i  Danmörku  og  Noregi,  er  geyma 

1 


—  2  — 

leifar  hins  elsta  norræna  máls,  er  vjer  nú  þekkjum, 
og  eru  þær  elstu  frá  5.  öld.  í  einni  eða  tveimur 
þeirra  bregður  fyrir  Ijóðum  eða  vísum  með  bragar- 
hætti,  sem  auðsjáanlega  er  sá  sami  og  fornyrðislagið. 
Pótt  ekkert  væri  nema  þetta  til  að  nefna,  sýnir 
það  Jþó,  að  forfeður  vorir  hafa  þá  þegar  staðið  á 
ekki  alllágu  menníngarstigi.  Peir  kunnu  að  rista 
rúnir  í  trje  og  steina,  hafa  kunnaö  að  láta  í  Ijós 
hugsanir  sínar  i  bundnu  máli,  og  þá  hafa  þeir  eflaust 
haft  allþroskaðan  átrúnað  á  goð  og  æðri  verur.  Peir 
hafa  kunnað  að  sniiða  úr  máhni  og  skera  í  trje;  þeir 
hafa  þá  verið  orðnir  góðir  og  vanir  sjómenn;  það 
sýna  skip,  er  fundist  hafa  í  jörðu;  og  þeir  hafa  ef- 
laust  verið  farnir  að  fara  ráns-  og  vikíngarferðir,  en 
allar  þessar  ferðir  voru  þá  aðeins  farnar  með  strönd- 
um  fram  og  að  mestu  leyti  ekki  nema  um  Eystra- 
salt  („í  austurveg")  að  ströndunum  austanmegin 
þess.  Með  þessum  ferðum  komast  Norðurlandabúar 
i  ýmisleg  viðskifti  við  aðrar  erlendar  og  ókunnar 
þjóðir,  er  þeir  gátu  lært  mart  af  bæði  beinlinis  og 
óbeinlinis.  Frá  ómunatíð  höfðu  gengið  menníngar- 
straumar  norður  á  við  alt  í  frá  Italiu  og  Grikklandi, 
bæði  beinlinis  og  óbeinlínis.  Beinlínis  með  þvi, 
að  suðrænir  kaupmenn  komu  alla  leið  norður  að 
Danmörk  og  Eystrasaltsströndum  með  vörur  sínar 
og  keyptu  raf  fyrir,  er  þá  var  þeim  svo  eftirsóknar- 
vert  og  svo  mikið  var  til  af  og  er  enn.  Obeinlinis 
með  því,  að  menníngin  sunnan  að  breiddist  út  frá 
kyni  til  kyns,  frá  þjóð  til  þjóðar;  ein  tók  við  af  ann- 
ari;  en  til  þessa  gekk  lángur  timi,  og  norðrænu  þjóð- 
irnar,  er  voru  svo  afskektar,  fengu  seint,  og  seinna 
en  flestar  aðrar,  menníngaröldurnar  heim  í  garð  til 


—  3  - 

sin.  En  fornfræðíngar  geta  rakið  þessa  menningar- 
strauma  öld  eftir  öld  og  þykjast  geta  sýnt  með 
rökum,  hvernig  þeir  hafa  brej^tt  skoðunum  manna 
i  trúarefnum,  einkum  þó  að  því  er  snertir  hug- 
myndir  þeirra  á  liíinu  eftir  dauðann.  Samkvæmt 
rannsóknum  þessum  hafa  menn  hlotið  að  hafa  haft 
likar  hugmyndir  á  5.  öld  og  þar  á  eftir  eins  og 
þær,  er  yjer  þekkjum  úr  hinum  elstu  norrænu 
kvæðum  (Valhallartrú  osfrv.).  Með  þessum  menn- 
ingarstraumum  hafa  rúnirnar  borist  á  norðurlönd, 
en  þær  eru  upphaflega  ekki  annað  en  rómverska 
stafroíið  í  ýngri  mynd  sinni.  Vafalaust  hefur  og 
Oðinstrúin  runnið  inn  á  norðurlönd  með  einhverj- 
um  af  þessum  straumum,  hvort  sem  það  hefur  nú 
verið  fyrr  eða  seinna,  þvi  að  þar  greinir  menn  á 
um.  En  hitt  er  frá  með  öllu,  að  Norðurlandabúar 
hafi  komist  i  nokkurt  beint  viðskiftasamband  við 
vesturlönd  og  ibúa  þeirra  fyrr  en  rjett  fyrir  800. 
Pá  fyrst  (árið  793)  komu  herskip,  frá  Hörðalandi 
segja  irskir  annálar,  þángað  til  að  ræna  og  rupla. 
Pá  fyrst  var  vesturvegur  fundinn  og  þá  fyrst  hófst 
vesturviking. 

Pegar  hjer  var  komið  sögunni  voru  þá  Norð- 
menn  á  allhátt  stig  komnir;  þeir  voru  auðvitað 
djarfir  og  kænir  siglingamenn,  úr  þvi  að  þeir  hættu 
sjer  út  á  reginhaf  í  svo  miklar  og  torsóttlegar 
ferðir;  þeir  hafa  haft  góð  vopn  og  annan  útbúnað; 
þeir  hafa  jafnvel  þá  haft  skrautskjöldu  með  ýmsum 
myndum  og  litarskrúði ;  þeirra  mun  síðar  getið. 

Pað  er  óhætt  að  fullyrða,  að  þeir  hafa  þá  og, 
eins  og  getið  var,  haft  átrúnað  á  allháu  stigi,  eins 
og  elstu  kvæðin  bera  lika  vott  um;  þessi  átrúnaður 


_  4  — 

eins  og  hann  var  nú  orðinn  margbreyttur  og  þrosk- 
aður,  var  árángur  margra  alda  hugsunar,  skáld- 
skapar  má  vel  segja.  Menn  trúöu  á  marga  guði  og 
gyðjur,  hvert  með  sinum  einkennum  og  verknaöi; 
þeir  hafa  beðið  til  þeirra,  blótað  þau  á  helgum  stöð- 
um,  þótt  vjer  vitum  litið  eða  ekkert  um  blótin  sjálf 
og  aðferðina  við  Jþau. 

Lífið  í  Noregi  fyrir  800  var  einfalt  og  óbrotið. 
Landið  var  skiíl  i  fylki  hvert  með  sinu  sjálfstæði; 
yfir  hverju  fylki  var  höfðingi,  er  nefndist  konúngur 
(fylkiskonúngar,  smákonúngar),  eða,  stundum,  hersir. 
feir,  sem  stýrðu  blótum,  voru  víst  kallaðir  goðar. 
Samgöngur  milli  hinna  einstöku  fylkna  eða  lands- 
hluta  voru  erfiðar  í  þá  daga;  það  var  yfir  fjöll  eða 
firnindi  eða  breiða  skóga  að  fara,  eða  lángt  út  fyrir 
nes  og  skaga  og  inn  aftur  fjörðu,  er  skárust  lángt 
inn  í  landið.  En  af  þvi  að  allir  landsmenn  stóðu 
á  sama  stigi,  voru  af  einum  kynstofni  og  töluðu 
sania  mál,  fundu  þeir  skyldleikann  og  sambandið 
sín  á  milli  andspænis  öðrum  út  á  við.  Bændurnir, 
höldarnir,  lifðu  mjög  fijálsu  lifi  hver  á  sinni  jörð; 
komu  saman  til  blóta,  blótveislna  og  þínga ;  þingin 
eru  hin  fyrstu  samtök  út  á  við  og  náðu  þau  yfir 
fleiri  hjeruð,  fylki,  í  senn.  Á  þeim  voru  lög  rjett 
og  dómar  dæmdir.  Engu  að  siður  mátti  segja,  að 
hvert  hjerað  væri  út  af  fyrir  sig  og  hver  bóndi  væri 
afskektur.  Af  þvi  spratt  spurulsemi,  uni  hvernig 
liði  hjá  öðrum  utan  hjeraðs  og  innan.  Altaf  gat 
eitthvað  borið  við,  er  varðaði  þá  alla  meir  eða 
minna  og  þeir  þurítu  að  vita  sem  best  og  glöggvast. 
Pað  var  því  ekki  að  furða,  þótt  menn  tækju  tveim 
höndum  mönnum  sem  að  garði  komu,  gestum,  hvort 


—  5  - 

sem  þeir  voru  lángt  eða  skamt  aö,  eins  og  enn  er 
titt  á  íslandi.  Menn  sátu  svo  að  segja  beinlinis 
fyrir  þeim,  er  um  veginn  færu,  til  þess  aö  krefla 
þá  sagna,  og  sátu  þá  oft  þar  sem  víðsýnt  var  út 
yíir,  t.  d.  á  hinum  miklu  forngröfum,  haugum,  er 
voru  við  bæinn.  A  þessum  haugum  sátu  menn  líka 
til  þess  að  geta  litið  yfir  verknað  vinnufólksins  á 
sumrin,  og  höfóu  menn  þá  einhverja  handvinnu 
sjer  að  gamni.  Hvernig  menn  hafi  annars  skemt 
sjer,  t.  d.  á  veturna,  vitum  vjer  ekkert  um  nema 
hvað  vjer  getum  getið  oss  til,  að  menn  hafi  haft 
sömu  skemtan  sem  siðar,  sögur  sagðar  um  forn- 
hetjur  og  forna  viðburði  og  kvæði  kveðin  með  líku 
efni;  snemma  hafa  verið  til  fróðir  menn,  er  kunnu 
hvorttveggja,  hvort  sem  heldur  voru  sögur  um 
menn  eða  guði,  og  litur  út  fyrir  að  þeir  hafi  verið 
nefndir  þulir  í  Noregi;  þeir  hafa  og  eflaust  verið 
skáld,  það  er,  þeir  hafa  sett  fróðleik  sinn  i  Ijóð  og 
mælt  þau  fram  við  ýms  tækifæri.  Á  elstu  sögu- 
timum  litur  jafnvel  svo  út  sem  þessir  þulir  hafi 
verið  hjá  konúngunum  um  lengri  eða  skemritíma; 
i  höllinni  var  þeim  sjerstakur  stóU  ætlaður,  þular- 
stóll.  f  essir  menn  hafa  jafnaðarlega  verið  gamUr 
menn  og  reyndir,  siðskeggjaðir  og  hármiklir,  og 
hafa  eflaust  þótt  vita  jafnlángt  nefi  sínu;  euda  fær 
þulur  nokkru  seinna  beinlinis  hjer  um  bil  sömu 
merkingu  og  galdramaður.  Peir  voru  í  miklum 
hávegum  hafðir  og  hafa  eflaust  haft  mikil  áhrif  á 
ráðagjörðir  og  mál  manna. 

Pá  er  hjer  var  komið,  eða  á  9.  öld,  var  í  Noregi 
orðin  breyting  á  skoðun  manna  á  rúnunum  og 
hvernig  þær  skyldi  nota;  áður  voru  þær  hafðar  til 


letra  á  legsteinum,  nú  var  þessu  aö  mestu  hætt  og 
rúnirnar  voru  orðnar  töfrastaíir,  tákn,  er  hægt  var 
að  vinna  með  ýmislegt  yfirnáttúrlegt  (vinna  sigur, 
lækna,  drepa  eitur,  hlifa  osfrv.). 

Galdur  og  seiður,  til  þess  að  fá  vitneskju  uni 
ókomna  tima  eða  til  Jþess  að  vinna  eitthvað  yfir- 
náttúrlegt  með,  helst  ilt,  var  nú  orðinn  allalmennur 
og  fór  einatt  i  vöxt,  og  var  mjög  tíðkaður  i  Noregi 
á  10.  öldinni.  Seiðmenn  og  spákonur  eða  völur 
fóru  um  alt  land  og  spáðii  fyrir  um  árferði  og  örlög 
manna.  Menn  hræddust  þessar  galdranornir  og 
sýndu  þeim  þvi  alla  virðingu  og  gestrisni  til  þess 
að  styggja  þær  ekki,  enda  trúðu  menn  á  mátt 
þeirra  og  spávisi,  nema  einstöku  úngir  oflátar,  sem 
trúðu  mest  á  sjálfa  sig  og  hirtu  ekki  um  kerlínga- 
hjal,  en  þeim  hefndist  þá  oftast  fyrir,  segir  sagan. 
Besta  lýsingu  á  völu  má  lesa  í  Eiriks  sögu  rauða. 

Norðmenn  voru  mjög  giöggsýnir  menn  og  skýrir; 
þeir  tóku  mjög  nákvæmlega  eftir  náttúrunni  í  kríng- 
um  sig  og  höfðu  óvenjunæma  tilfinningu  fyrir  öllu, 
sem  fyrir  þá  bar;  engu  siður  athuguðu  þeir  hver 
annan,  tóku  eftir  þvi  sem  var  einkennilegt  við  aðra 
menn.  En  þeir  höfðu  og  mjög  nákvæmlega  athugað 
lunderni  manna  og  framkomu  í  lifinu,  sambandið 
miUi  þeirra  í  allskonar  viðskiftum,  sambandið  milli 
karls  og  konu,  i  stuttu  máli,  þeir  höfðu  athugað 
sálarfar  manna  og  fjelagslif,  sem  þar  af  sprettur. 
Athuganir  þessar  leiddu  svo  til  þess  að  ýmsar  regl- 
ur  mynduðust,  ýmsir  algildir  sannleikar  og  megin- 
setningar  urðu  til,  stuttar  og  skorinortar,  kjarn- 
og  kraftmiklar,  orðatiltæki  og  málshættir  (maðr  er 
manns  gaman;  sjaldan  verðr  víti  vörum  osfrv.). 


—  7  — 

Um  800  má  því  segja,  að  Norðmenn  höfðu  eigi 
aðeins  allmiklar  goðasagnir  heldur  og  allþroskaða 
siðafræði  og  lífsreynslu  (heimspeki).  Þar  viö  bætast 
svo  fornsögur  um  hetjur  og  framúrskarandi  menn 
af  þeirra  eigin  æUstofni  og  svo  loks  um  hetjur 
frændþjóða  sinna  fyrir  sunnan;  þessar  útlendu  forn- 
sögur  komust  snemma  inn  á  norðurlönd  og  urðu 
mjög  ahnennar  og  kærar  (þýskar  sögur  um  Sigurð 
fáfnisbana,  Gjúkúnga  osfrv.). 

Alt  þetta  var  aðalefnið  í  andlegu  lifi  þeirra. 

I^að  er  talið,  að  tvent  sje  merkast  í  sögu  Norð- 
manna  á  þessum  elstu  tímum,  vikíngaferðirnar 
og  ríki  Haralds  hárfagra.  Og  þetta  er  rjett. 
hvorttveggja  er  afarmerkilegt  og  hafði  hinar  mestu 
afleiðíngar  í  för  með  sjer. 

Vikingaferðirnar  brugðu  fyrir  augu  manna 
mörgu  óþektu  og  nýstárlegu;  og  vafalaust  er,  að 
Norðmenn  hafa  orðið  fyrir  mörgum  áhrifum  af  vest- 
rænni  menníngu;  húsabyggingar,  hiisbúnaður,  klæða- 
burður,  vopnasmíð,  skipasmið  og  þess  konar  alt, 
sem  birtist  út  á  við  og  lá  opið  fyrir  augum  þeirra, 
hafa  hlotið  að  vekja  eða  getað  vakið  athygli  þeirra 
og  stælt  þá  til  þess  að  likja  eftir  því,  sem  þeir 
sáu,  og  semja  sig  eftir  þvi.  Enda  hafa  menn  getað 
sýnt  órækar  sannanir  þessa.  Eins  er  ekki  fyrir  það 
að  synja,  að  þeir  haíi  tekið  einstöku  vestræn  (irsk) 
orÖ  upp  í  mál  sitt,  er  þeir  heyrðu  oft;  en  slíkt 
hefur  ekki  getað  orðið  fyr  en  eftir  lángan  tima,  og 
víst  er  það,  að  þau  orð,  er  þannig  má  með  vissu 
rekja  til  írsku  eða  keltnesku,  eru  örfá,  svo  fá,  að 
þeirra  gætir  ekki. 

f  að  hefur  verið  reynt  til  þess  að  sanna  að  hin 


—  8  — 

gamla  goðafræði  sje  að  miklu  eöa  mestu  leyti  til 
orðin  þannig,  að  norrænir  vikíngar  hafi  heyrt  hjá 
irskum  múnkum  og  prestum  margar  kristnar  sagnir 
bæði  úr  guðspjöUunum  og  öðrum  ritum,  og  sömu- 
leiðis  margar  grískar  og  rómverskar  goðasagnir; 
hafi  Jþeir  svo  tekið  þetta  upp,  myndað  það  öðruvisi, 
breytt  því  eftir  eigin  geðþótta  eða  af  misskilningi 
og  upp  úr  öllu  soðið  þær  goðasagnir  og  hugmyndir, 
er  vjer  þekkjum  úr  sögum  og  kvæðum.  Pað  er 
S.  Bugge,  sem  er  helsti  maður  þessara  skoðana 
og  rannsókna.  En  enn  sem  komið  er  má  sannlega 
segja,  að  það  hafi  ekki  tekist  að  sanna  órækt,  að 
eitt  einasta  atriði,  hvað  þá  heldur  heil  saga  eða 
hugmyndakerfi  sje  til  orðið  á  þenna  hátt.  En  það 
er  svo  mart,  sem  gagngert  mælir  móti  þvi,  fyrst 
og  fremst  elstu  kvæðin  sjálf ;  svo  framarlega  sem  þau 
eru  frá  þeim  tima,  er  þau  eiga  að  vera  frá,  eru 
þau  órækt  vitni  um,  að  goðafræðin  norræna  var 
fullmynduð  um  800  og  hefur  þvi  ekki  með  nokkru 
móti  orðið  fyrir  vestrænum  áhrifum.  Ef  hægt 
er  að  sanna,  að  eitthvert  atriði  sje  af  kristnum  rót- 
um  runnið,  þá  er  einsætt,  að  það  er  eldra  en  frá 
vikíngaöldinni  og  þá  komið  beina  leið  sunnan  að, 
eins  og  svo  mart  annað.  Til  þess  að  styðja  vest- 
rænu  kenninguna  hefur  svo  verið  reynt  að  hnekkja 
aldri  elstu  kvæðanna  og  gera  þau  miklu  ýngri,  en 
þetta  hefur  heldur  ekki  tekist;  um  þetta  mun  siðar 
verða  frekara  mælt. 

Hvort  og  hvernig  vikíngaferðirnar  hafi  annars 
haft  áhrif  á  sálir  Norðmanna  og  siðar  Islendínga, 
er  hulinn  leyndardómur,  en  þó  að  þær  kunni  að 
hafa  gert  Islendinga  að  einhverju  öðruvísi  en  Norð- 


—  9  — 

menn,  t.  d.  gert  þá  fjörugri  (?;  en  hvað  sögðu  Norð- 
menn  um  „mörlandann"  ?),  þá  hafa  þessi  viðskifti 
við  íra,  er  hjer  er  átt  við,  ekki  haft  nein  sýnileg 
eða  sannanleg  áhrif  á  kveðskap  eða  söguritun  Is- 
lendínga  eða  þýðíngu.  Verður  þvi  ekkert  tiUit 
tekið  til  þessara  hugmynda  í  þessari  bók,  þvi  að 
bæði  kveðskapurinn  og  söguritunin  hafa  sinar  eðli- 
legu  innlendu  orsakir,  eins  og  siðar  skal  sýnt. 

Pó  að  víkíngaferðirnar  hafi  haft  ýmislega  þýö- 
ingu,  þar  á  meðal  þá,  að  þær  leiddu  til  þess  að 
Island  fanst,  verðum  vjer  að  neita  því,  að  þær  hafi 
haft  nokkuð  verulegt  að  segja  fyrir  norrænar  bók- 
mentir  eða  efni  þeirra. 

Hinn  merkisatburðurinn  var,  að  Haraldur, 
sonur  Hálfdanar  svarta,  hinn  hárfagri,  sem  hann 
síðar  var  nefndur,  „ruddi  riki  fyrir  sjer  í  Noregi", 
þ.  e.  braut  undir  sig  allan  Noreg  og  eyddi  öllum 
fylkiskonúngum  og  gerðist  einvaldshöfðíngi  yfir  öUu 
landi.  Pað  má  nærri  geta,  að  slikt  hafi  ekki  gengið 
breytíngalaust  af;  mart  gamalt  varð  að  detta  úr 
sögunni,  t.  d.  þulirnir,  sem  áður  var  um  talað; 
þeir  hurfu  nú  og  komu  skáld  i  staðinn.  En  mest 
varð  breytingin  að  því  er  snerti  þegnskyldu  manna 
við  konúng;  Haraldur  setti  nú  jarla  yfir  fylkin; 
þeir  voru  konúnglegir  embættismenn  og  áttu  að 
hafa  strángt  eftirlit  með  mönnum;  því  hafa  menn 
kunnað  illa;  landvarnarskyldan  breyttist  með  öUu; 
Haraldur  kastaði  eign  sinni  á  svo  mikið  land  í 
Noregi,  að  menn  þóttust  ekki  mega  um  frjálst  höfuð 
strjúka;  þeim  sem  óðul  áttu  eða  fornar  ættjarðir 
þótti  sem  þeir  væri  sviftir  þeim  og  þar  með  sinum 
helgustu    rjettindum    fyrir    sakir   þeirra    álaga   og 


—  10  — 

kvaða,  sem  Haraldur  setti.  Auðvitað  voru  það 
margir,  og  í  rauninni  allur  íjöldinn,  er  urðu  að 
hlita  þessu,  og  margir  höfðíngjar  snerust  fúslega  til 
hlýðni  við  konúng  og  þágu  af  honum  tign  og  met- 
orð,  en  þeir  voru  lika  margir,  sem  vildu  ekki  beygja 
sig  undir  ok  Haralds  og  ánauð,  og  þeir,  er  höfðu 
gengið  í  berhögg  við  hann,  áttu  ekki  fritt  i  landi, 
nema  þeir  beygðu  sig.  Öllum  þess  konar  mönnum 
var  einn  kostur  nauðugur,  sá  að  flýja  lönd  og  óðul. 
Margir  fóru  austur  á  Jamtaland  og  byggðu  þar,  en 
lángflestir  fóru  i  aðra  átt.  Svo  heppilega  vildi  til, 
að  litlu  eftir  miðja  9.  öld  eða  meðan  Haraldur  var 
að  vinna  Noreg,  fanst  mikið  eyland  norður  í  höf- 
um  og  reyndist  vel  byggilegt  fyrir  landkosta  sakir. 
?etta  land  var  ísland.  ?að  varð  nú  griðastaður  og 
nýtt  heimili  aUra  þeirra,  er  landflótta  urðu  að  fara 
úr  Noregi  og  ekki  tóku  sjer  bólfestu  í  Færeyjum 
eða  öðrum  vestureyjum.  Útflutningarnir  urðu  svo 
miklir,  að  Haraldi  þótti  enda  landauðn  nema  —  þó 
er  þetta  eflaust  orðum  aukið  —  og  landið  byggðist 
alt  á  árunum  870—930  hjer  um  bil.  Eftir  þann 
tíma  komu  aðeins  stöku  Norðmenn  til  landsins  og 
settust  þar  að. 

Lángflestir  landnámsmannanna  komu  beina  leið 
frá  Noregi;  aðeins  tiltökilega  fáir  komu  frá  vestur- 
löndum,  en  lángfæstir  höfðu  verið  þar  að  staðaldri 
áður  eða  verið  fæddir  þar  og  upp  aldir.  Hinir 
höfðu  annaðhvort  komið  þar  til  að  herja  eða  verið 
þar  einn  eða  tvo  vetur  eða  svo.  fað  er  ekki  meir 
en  einn  níundi  hluti  aUra  landnámsmanna,  sem 
vitanlega  hafa  komist  1  nokkuð  samband  við 
vesturlönd    og   haft   kynni   af  þeim,   áður  en  þeir 


—  11  — 

fluttust  til  íslands,  og  þessi  kynni  hafa  oft  og  einatt 
verið  næsta  lítil  og  grunn.  Heilir  landshlutar  af 
íslandi,  t.  d.  allir  Austfirðir,  Skaftafellssýslurnar, 
Rángárvallasýsla  að  mestöllu  og  næstum  alt  land 
vestur  að  Dalasýslu  er  alveg  laust  við  þessa  „vest- 
rænu"  landnámsmenn ;  þar  næst  allir  Vestfirðir  (ísa- 
flarðarsýsla),  og  Norðurland  alt,  nema  EyjaQörður- 
inn.  Pað  er  þvi  auðsjeð  af  þessu,  að  það  er  minsti 
hluti  landsins  byggður  því  fólki,  er  nokkur  kynni 
hafi  haft  af  írum  og  írskri  menníngu.  Og  þótt  þetta 
fólk  haíi  sumt  verið  af  írskum  ættum  i  aðra  rönd- 
ina,  kunnað  ef  til  vill  eitthvað  i  málinu,  irsku,  og 
þekt  eitthvað  af  írskum  sögum  og  kvæðum  eða  vís- 
indum,  þá  er  auðsjeð,  að  lángmestur  þorri  land- 
námsmanna  þekti  ekkert  nema  þá  menníngu,  sem 
þeir  höfðu  kynst  i  Noregi.  Og  það  má  nærri  geta, 
að  þeir  sem  voru  ekki  nema  einn  eða  tvo  vetur  í 
vesturlöndum  hafa  ekki  orðið  svo  gagnsýrðir  af 
írskri  menníngu,  að  þeirra  eigin  hafi  ekki  verið 
lángtum  yfirgnæfandi.  Vjer  hikum  því  ekki  við  að 
segja,  að  svo  að  segja  öU  menning  á  íslandi  frá 
landnámsöld  og  niður  úr  var  í  öllu  eðli  sínu  af 
norrænum  rótum  runnin;  hafi  írsk  menníng  verið 
nokkur  eða  töluverð  hjá  hinum  einstöku  ættum,  er 
bendlaðar  höfðu  verið  við  vesturlönd  og  einkum 
settust  að  í  Dölum  og  Eyjafirði,  þá  vantar  oss  mæli 
til  þess  að  meta  hana  og  vjer  verðum  hennar  lítt 
eða  ekki  varir.  Vjer  getum  hjer  ekkert  tillit 
tekið  til  þeirrar  „blóðblöndunar",  er  á  að  hafa  átt 
sjer  stað,  með  því  að  vjer  þekkjum  svo  að  segja 
ekki  neitt  til  þess,  hvernig  þesskonar  blóðblöndun 
verkar,  hvert  megin  hún  hefur  og  afleiðingar,  enda 


—  12  — 

skiljum  yjer  og  skýrum  islenskar  bókmentir  fullljóst 
að  öllu,  án  þess  að  þurfa  að  byggja  tilgátur  á  þvi, 
sem  oss  er  i  laun  og  veru  hulinn  leyndardómur. 

Haraldur  hárfagri  var  einvaldur  i  Noregi  eftir 
Hafursfjarðarorustu  (872).  Hann  settist  þá  um  kyrt 
og  átti  lengi  allrólega  daga.  Hann  hafði  um  sig  hirð 
og  hjelt  sig  sem  aðrir  þjóðkonúngar  að  rausn  og 
hirðprýði.  Hirðin  var  skipuð  hraustum  og  dugleg- 
um  drengjum,  úlfheðnum  og  berserkjum.  Við  hana 
voru  jafnvel  útlendir  leikarar  og  skemtu  henni 
og  konúngi  með  ýmsum  leikjum  og  skripalátum.  En 
mest  allra  voru  skáldin  metin,  segir  i  Egilssögu. 
og  þau  skipuðu  annað  öndvegi  og  innarst  sat  sá 
er  elstur  var  þeirra  allra  og  hafði  verið  hjá  Hálf- 
dani  svarta,  Auðun  illskælda.  tað  er  vist  valla 
ofsagt,  að  Haraldur  hárfagri  sje  hinn  eiginlegi  stofn- 
ari  hirðskáldanna;  skáldin  koma  nú  í  stað  hinna 
gömlu  fræðimanna,  þulanna,  og  Haraldur  er  ef  til  vill 
sá  fyrsti  er  skáldin  hafa  ort  um  persónulega  sjálfan 
og  verk  hans.  Haraldur  varð  að  þessu  leyti  dæmi 
og  fyrirmynd  allra  sinna  eftirmanna  og  annara  kon- 
únga  á  norðurlöndum  alt  niður  að  lokum  13.  aldar. 

Pað  er  Ijóst  af  þessu,  hve  geysimikla  þýðingu 
það  haíði  með  sjer,  að  Haraldur  vinnur  allan  Noreg 
og  myndar  þar  eitt  konúngsriki.  Vjer  munum  siðar 
sýna,  hvilíka  þýðingu  það  hafði  fyrir  íslendinga  og 
skáldskap  þeirra. 

Eins  og  áður  er  getið,  var  goðatrú  Norðmanna 
orðin  fullþroskuð  um  800;  það  er  valla  efamál,  að 
menn  hafa  fram  að  þeim  tima  verið  trúmenn  og 
dyggir  blótmenn.    Og  svo  mun  það  hafa  verið  alla 


—  13  - 

9.  öld.  Ef  trúa  má  sögusögnum  ýmsum,  var  Har- 
aldur  hárfagri  þó  ekki  sjerlegur  trúmaður,  og  um 
suma  af  konúngunum  á  10.  öld  vitum  vjer  að  þeir 
voru  það  ekki.  Eiríkur  blóðöx  hefur  valla  verið 
sterktrúaður,  og  hann  var  ekki  fyrr  til  Englands 
kominn  en  hann  Ijet  skírast  með  öllu  sinu  fólki. 
Hákon  góði  (935 — 61)  var  kristinn  maður  og  reyndi 
að  koma  kristni  á  Noreg,  Ijet  reisa  kirkjur  og  hafði 
með  sjer  presta;  en  honum  varð  ekkert  ágengt,  og 
stóðu  f  rændir  mest  og  kröftugast  1  móti,  eins  og 
þeiv  gerðu  alla  tíð  þángað  til  á  dögum  Ólafs 
Tryggvasonar.  Haraldur  gráfeldur  og  bræður  hans 
(961  —  70)  voru  kristnir,  brutu  hof  og  spiltu  blótum 
þar  sem  þeir  gátu,  og  þó  kristnuðu  þeir  ekki  landið. 
En  það  má  nærri  geta,  að  það  dæmi,  sem  var  geíið 
af  konúngunum  sjálfum,  gat  ekki  verið  til  stoðar 
fyrir  heiðnina,  heldur  hlaut  að  leiða  af  því  ýmislegt 
kæruleysi  og  trúarleysi,  enda  fer  vantrúin  eflaust  í 
vöxt  á  10.  öld;  menn  fóru  að  „trúa  á  mátt  sinn  og 
megin"  og  litilsvirða  hin  fornu  goð;  ekki  sist  hefur 
þetta  átt  sjer  stað  um  þá  menn,  er  fengu  kynni  af 
kristninni  og  guði  hennar;  þau  kynni  gátu  þeir 
fengið  á  margan  hátt;  Danmörk  var  kristnuð  á 
dögum  Haralds  blátannar;  kristniboð  hafði  verið 
haft  í  frammi  þar  frá  öndverðri  9.  öld  (Ansgar)  og 
sömuleiðis  i  Svíþjóð.  Samgöngur  við  íra  og  aðrar 
þjóðir  hafa  líka  átt  sinn  þátt  í  þessari  vantrú.  Vík- 
íngarnir  biðu  oft  ósigur  i  orustum  sinum  við  Engla, 
íra  og  aðra  þrátt  fyrir  áheit  á  Óðin  og  l^ór,  og 
þá  lá  nærri,  að  skoða  ósigurinn  sem  ósigur  goða 
þeirra  og  álíta,  að  guð  kristinna  manna  eða  Hvíta- 
kristur   væri    rammari    eða   fult   eins   sterkur.    Af 


—  14  — 

þessu  hlaut  að  leiða  vantrú  eða  fullkomið  fráhvarf, 
guðleysi;  til  eru  menn,  er  beinlinis  voru  kallaðir 
„guðlausir"  að  viðurnefni.  Hins  vegar  er  það  skilj- 
anlegt,  að  þetta  guðleysi  hlaut  að  vekja  fyrirlitníng 
og  óvild  hjá  öðrum,  sem  hjeldu  fast  við  forna  heiðni, 
og  því  fastar,  sem  guðleysið  jókst.  Að  þessu  eru 
sem  sagt  var  Prændir  einkum  kunnir.  Margir  hafa 
þeir  verið,  er  skoðuðu  fráhvarfið  og  trúleysið  sem 
siðspillíngu  og  vott  um  „hina  siðustu  og  verstu 
tíma";  þeir  hafa  álitið  það  skyldu  sina  að  sporna 
við  spillíngunni  og  leiða  menn  aftur  inn  á  hina 
gömlu  braut;  þessa  kennir  oft  í  fornkvæðunum. 

Á  íslandi  litur  út  fyrir,  að  kæruleysið  og  trú- 
leysið  hafi  verið  enn  megnara  og  ahiiennara  en  í 
Noregi;  reyndar  voru  þar  haldin  blót  alla  10.  öld; 
en  það  er  ekki  fátt  sem  bendir  á,  að  það  hafi  verið 
fyrir  siða  sakir  meira  en  heitrar  og  brennandi  trúar. 
Kristnitakan  sumarið  1000  er  hjer  besta  og  Ijósasta 
sönnunin  íyrir  því,  hve  dauf  trúin  var  orðin  hjá  Is- 
lendingum.  Ált  bendir  á,  að  upplag  þeirra  hafi 
verið  yfir  höfuð  kalt  og  að  hin  eðlilega  skynsemi 
hafi  ráðið  mestu. 

Sjálf  goðatrúin  var  mjög  margbreytin;  goð  og 
gyðjur  voru  smám  saman  orðin  mörg  að  tölunni; 
kom  það  til  af  því,  að  eiginlegleikar  ýmsra  aðal- 
goðarma  voru  eins  og  leystir  út  og  gerðir  að  sjer- 
stökum  guðdómi;  þannig  eru  Magni  og  Móði  Pórs- 
synir  ekkert  annað  en  eiginlegleikar  Pórs,  megin 
og  móður,  gerðir  að  sjerstökum  goðverum;  þess 
konar  guðir  og  gyðjur  hafa  þó  valla  verið  dýrkaðir 
alment.  Samtímis  þessu  urðu  goðin  altaf  meir  og 
meir  mannleg  í  öUu  sínu  dagfari  og  eðli.   Pau  hafa 


—  15  — 

sömu  ástríður  og  menskir  menn,  sömu  breyskleika 
og  sömu  eiginlegleika,  en  eru  þó  auðvitað  á  æðra 
stigi,  eru  kröftugri  en  menn  og  vitrari,  en  þó  Qarri 
því  að  vera  almáttug  eða  alvitur.  Oðinn  sjálfur 
þarf  hvað  eftir  annað  að  sækja  visku  um  ókomna 
viðburði  til  annara  osfrv.  En  þessir  ófuUkomleikar 
goðanna  hlutu  að  rýra  gildi  þeirra  og  virðínguna 
fyrir  þeim,  þegar  tiðarandinn  á  annað  borð  var 
farinn  að  breytast,  eins  og  áður  var  getið.  Sjálf 
heiðnin,  goðatrúin,  bar  banamein  sitt  i  sjer  og  hlaut 
að  falla  fyrr  eða  síðar,  jafnskjótt  sem  nógu  djarfur 
og  duglegur  kristniboði  kom  til  sögunnar ;  og  hann 
kom  i  Noreg,  þegar  Olafur  Tryggvason  steig  á  land 
i  Mostur  vorið  995. 


Önnur  grein. 
Uf)i  sMldskap. 

1.  Skáldskapur  nefnist  alt  sem  til  er  af  forn- 
um  kvæðum  og  Ijóðum,  hvernig  sem  þau  eru  og 
hverrar  tegundar  sem  þau  eru,  og  skáld  nefndust 
vist  allir,  er  Ijóð  gerðu  eða  bundið  mál,  frá  þvi  að 
minsta  kosti  á  9.  öld.  Sömu  merkíngar  er  kveð- 
skapur,  og  stundum  er  list  aukið  aftan  við  þessi 
orð;  þeir  sem  ortu  hjetu  skáld,  skáldmenn,  Ijóða- 
smiðir;  konur  er  ortu  skáldkonur  eða  skáldmeyjar; 
góðskáldin  höfuðskáld  og  þjóðskáld,  iUu  skáldin 
skáldfifl.  Kvæðin  hjetu  ýmsum  nöfnum:  verki, 
fræði,  sbr.  bragur;  sögukvæði,  söguljóð;  ástarkvæði: 
mansöngur  (mansöngskvæði,  -vísur);  háðkvæði:  níð, 
ílim,  flimt,  (sbr.  niðskár,  -skældinn). 


—  16  — 

Skáldakvæði  eru  aftur  á  móti  köUuð  öll  kvæði 
að  undanskildum  iiinum  svo  kölluöu  eddukvæöum, 
sem  öll  eru  eftir  ónefnda  höfunda  og  með  einfald- 
ari  bragarháttum. 

2.  Til  er  gömul  skrá  júr  höfðingjaskáld,  Skálda- 
tal,  frá  13.  öld;  eru  þar  talin  öll  skáld  frá  elstu 
timum  og  nefndir  þeír  höfðingjar,  er  þau  ortu  um. 
Meðal  elstu  skálda  eru  nefndir,  auk  Braga  gamla, 
Grundi  prúði,  Erpr  lútandi,  Kálfr  þrœnzki, 
Refr  ryzki,  Fleinn  og  enn  fleiri,  er  ort  hafi  um 
Eystein  konúng  belja;  það  er  ekkert  vafamál,  að 
þessi  skáld  hafa  verið  til,  þótt  Eysteinn  þessi  sje 
tæplega  teljandi  til  sannsögulegra  konúnga.  En 
þegar  Skáldatal  þar  að  auk  telur  Starkað  gamla, 
Ragnar  loðbrók,  Áslaugu  og  sonu  þeirra  til  elstu 
skálda,  þá  er  oss  óhætt  að  sleppa  þeim,  þess  heldur 
sem  kvæði  þau,  er  þeim  eru  eignuð,  eru  ekki  eldri 
en  frá  12.  öld.  Elstur  allra  skálda,  er  vjer  höfum 
leifar  af  kvæðum  eftir,  er  Bragi  hinn  gamli  Bodda- 
son;  næst  honum  koma  skáld  Haralds  hárfagra  og 
svo  öll  hin  runan  þar  á  eftir. 

Efni  kvæðanna.  fað  er  merkilegt,  að  elstu 
kvæðin  eru  ekki  um  menn,  orustur  þeirra  eða  samtíð- 
isviðburði,  heldur  um  goð  og  fornhetjur  og  viðburði 
í  lífi  þeirra.  l^etta  kemur  til  af  þvi,  að  þau  eru  ort 
um  gjafir  konúnga  og  þessar  gjafir  voru  skildir;  á 
þeim  voru  niiUi  spánganna  markaðar  ýmsar  goða- 
sögur  (t.  d.  um  iðjur  og  ferðir  Pórs)  eða  hetjusögur 
(t.  d.  um  Jörmunrekk,  Sörla  og  Hamdi).  Pó  að 
kvæðið  sje  t.  d.  nefnt  Ragnarsdrápa,  er  það  ekki  um 
Ragnar  sjálfan,  heldur  um  gjöf  þá,  er  Ragnar  hafði 
sent  skáldinu;   þessi  skjaldakvæði  hafa  víst  verið 


—  17  — 

almenn  á  9.  öld,  og  eru  ef  til  vill  undanfarar  þeirra 
kvæða,  er  voru  um  mennina  sjálfa.  Paö  er  ekkert 
vafamál,  að  sum  af  skáldum  Haralds  hárfagra  hafa 
ort  skjaldakvæði,  og  Egill  Skallagrímsson  orti  tvö  (á 
10.  öld);  það  eru  hin  siðustu  þess  kyns  kvæða. 
Skyld  þeim  er  Húsdrápa  Úlfs  um  myndirnar  í  höll 
Ólafs  pá  (um  985).  Kvæði  um  konúngana  sjálfa, 
eiginlegleika  þeirra  og  afrek  heflast,  að  því  er  vjer 
vitum,  með  skáldum  Haralds  (kvæði  Porbjarnar). 
f  ó  er  hjer  þess  að  gæta,  að  sum  af  þessuni  kvæð- 
um  eru  ættatöl;  ætt  þess  manns,  er  kvæðið  er  ort 
til,  er  rakin  upp  á  við  til  goðanna  (Ynglíngatal 
fjóðólfs  um  Rögnvald);  það  er  ættgöfgin,  er  hjer 
er  tignuð  og  verpur  Ijóma  yfir  manninn,  en  efnið 
er  þó  mest  um  goð  og  fornhetjur.  Eftirlíkíng  af 
Ynglingatali  er  Háleygjatal  Eyvindar  (um  Hákon  jarl, 
10.  öld)  og  Noregs  konúnga  tal  (um  Jón  Loptsson, 
12.  öld).  Frá  10.  öld  eru  enn  kvæði,  er  setja  kon- 
úngana  í  samband  við  goð  og  goðalíf,  Eiríksmál  og 
eftirlíking  þeirra  Hákonarmál  Eyvindar.  Svo  eru 
og  nokkur  fá  kvæði,  er  beinlínis  eru  um  goðin  (?ór 
helst).  Öll  önnur  kvæði  eru  um  höfðingjana  sjálfa, 
og  þar  á  varð  engin  breyting  framar;  því  að  helgra 
manna  kvæði  heyra  fullkomlega  til  þeirra  líka. 

Pað  er  af  þessu  Ijóst,  að  það  er  lítil  tilbreytíng 
í  þessum  skáldakvæðum  að  efni  til.yfir  höfuð  að 
tala;  reyndar  er  til  nokkuð  af  ástavísum,  níðvisum, 
gamanvísum  og  ýmsum  lausavísum  um  margvislega 
atburði,  en  tilbreytíngin  er  þó  næsta  litil,  ekki  sist 
þegar  tillit  er  tekið  til  þess,  að  bragarhátturinn 
var  svo  að  segja  jafnan  einn  og  hinn  sami. 

2 


—  18  — 

3.  Bragarháttur,  búníngur  kvæðanna.  Á 
eldgömlum  rúnasteinuQi  íinnast  ótvíræðleg  vísuorð, 
t.  d.  þetta  á  hinum  norræna  Túnasteini: 

ek  vivaR  after 
vóðuríðe 

vitað(a)h(a)laiban 
vor(a)hto  rúnoR^); 

þetta  er  vísuhelmingur  með  þeim  hætti,  er  heitir 
fornyrðislag  og  eflaust  er  elstur  aUra  bragarhátta. 
I  hverju  vísuorði  eru  vanalega  4  samstöfur,  tvær 
lángar  og  tvær  skammar;  þær  geta  staðið  allavega, 
t.  d.  löng  og  skömm  á  eftir  tvisvar,  eða  öfugt;  þær 
löngu  geta  staðið  saman  í  miðju  eða  fremst  báðar 
eða  fremst  önnur  og  siðast  hin;  i  hinum  tveimur 
siðustu  tilfellum  er  þá  sú  fyrsta  og  siðasta  eitt  orð 
út  af  fyrir  sig  (dæmi :  sátu  siðan ;  es  téð  es  sverð ; 
við  gim  fastan;  sló  brjóstkringlur;  svanfjaðrar  dró; 
sbr.  Bragfræði  14—15).  í  hverri  vísu  hafa  verið  8 
visuorð.  Upphaflega  hefur  samstafnatalan  ekki  verið 
rigbundin,  heldur  gátu  verið  5  samstöfur  i  visuorði, 
eins  og  stundum  ber  við  í  elstu  kvæðunum.  En 
svo  var  farið  að  hafa  5  samstöfur  i  hverju  vísuorði, 
og  varð  úr  því  málaháttur  (örsjaldan  hafður  í 
skáldakvæðum).  I  fornyrðislagi  gátu  og  komið  fyrir 
3  samstafna  yísuorð,  og  varð  þaö  orsök  til  þess  að 
nýr  bragarháttur  myndaðist  með  3  samstöfum  i 
ójöfnu  visuorðunum,  en  4  í  hinum;  það  er  kviðu- 
háttur.    Mörg  eddukvæði,  örfá  skáldakvæði,  eru  ort 


^)  þ.  e.  á  ýngra  máli:  Ek  Ýr  (Vír)  eptir  Óðríð,  vitaðhleifa 
/==  mötunaut,  fjelaga,   af  hleifr  =  brauð),  orta  (gerði)  rúnar. 


—  19  — 

með  Ijóðahætti;  þar  er  3.  og  4.,  7.  og  8.,  vo.  í  forn- 
yrbislagi  dregið  saman  í  eitt  og  stytt,  svo  að  i  visu 
hverri  eru  ekki  nema  6  visuorð  alls.  Pessir  hættir 
—  og  nokkrir  aðrir  þeim  náskyldir  —  eru  nefndir 
hinir  smærri. 

Við  fornýrðislagsvo.  mátti  bæta  nieiru,  nfl.  einu 
orði  með  2  samstöfum ;  þetta  var  gert  og  myndaðist 
þá  sá  háttur,  er  varð  lángalmennastur  og  „flest  ort 
með,  þat  er  vandat  er",  segir  Snorri.  fað  er 
dróttkvæður  háttur  (dróttkvætt) ;  orðið  merkir 
„kveðinn  eða  sá  er  kveða  skal  fyrir  (eða  af)  drótt", 
en  drótt  var  nafn  á  hirð  (eða  herflokki)  konúnga, 
og  þYÍ  hjet  hann  dróttinn.  Hjermeð  er  geíin  bend- 
íng  um,  að  þessi  háttur  er  sjerstaklega  bundinn  við 
koniingakvæðin.  £f  tveim  samstöfum  var  enn  bætt 
við,  m^^ndaðist  8  samstafna  visuorð;  það  er  hryn- 
hendur  háttur  (eða  hrynhent,  -henda).  En  svo 
var  ekki  farið  lengra. 

I  öilum  germönskum  kveðskap  er  það  einkenni- 
legt,  að  tvö  vísuorð  eru  knýtt  saman  á  þann  hátí, 
að  tvö  orð  i  þeim  hefjast  á  sama  staf  (allir  hljóð- 
stafir  eru  að  þvi  leyti  sams  kyos);  í  Túnasteins  vis- 
unni  sjáum  vjer  þetta,  v  i  vivaR  og  vóðii-;  sbr. 
Hljóðs  biðk  allar  |  helgar  kindir.  f  essir  stafir  urðu 
að  standa  fremst  i  orði  með  áherslu  og  i  siðara  vo.  i 
fyrsta  áhersluorði.  Peir  voru  annaðhvort  2  eða  3, 
ætið  3  i  meiri  háttunum  (dróttkvæðu  osfrv.),  og  stóð 
hinn  siðari  eða  siðasti  ætíð  i  síðara  vo.  og  hjet  sá 
höfuðstafur;  hinir  i  fyrra  vo.  og  hjetu  stuðlar 
eða  hljóðfyllendur.  Pessir  stafir  eru  enn  i  dag 
i  islenskum  kveðskap  eftir  sömu  reglum  og  fyrir 
þiisund    árum.     tessir   stafir   hjálpuðu    vel    til   að 

2* 


—  20  — 

muna  vísurnar  auk  þess  sem  þeir  þóttu  láta  vel  í 
eyrum. 

Annars  konar  stafasamræmi  fundu  menn  og 
fljótt  að  hafði  sömu  eiginlegleika,  það  er  orð  með 
samstöfum  er  liktust  hvor  annari  eða  voru  eins; 
stund:  ftind,  stund:  land;  lijer"  fara  2  samhljóðar 
á  eftir  sama  eða  ólíkum  raddstaf;  hjer  er  fullkomið 
eða  ófullkomið  stafa  (samstafna)  samræmi.  Menn 
fundu  nú  upp  á  þvi  að  setja  þess  konar  orð  i  visu- 
orðin  og  kölluðu  samstöfurnar  hendíngar.  í  fy rstú 
var  engin  regla  um,  hvar  þær  skyldu  standa  í 
dróttkv.  hætti;  þær  gátu  staðið  i  1.  og  2.  samstöfu 
með  áherslu  eða  2.  og  3.  eða  1.  og  3;  og  þær  gátu 
staðið  sin  í  hvoru  vo.  (alt  þetta  kemur  fyrir  í  vis- 
um  Braga);  en  brátt  varð  sú  regla  föst  (um  900),  að 
báðar  skyldu  standa  i  sama  vo.,  og  hin  siðari  ætið 
í  siðustu,  3.  áherslusamstöfu,  og  hjet  viðurhend- 
íng,  hin,  frumhendíng,  þá  annaðhvort  i  1.  eða  2.,  og 
hjet  eftir  þvi  oddhending  eða  hluthendíng; 
sú  regla  myndaðist,  að  fullkomnar  hendingar,  aðal- 
hendingar,  skyldu  standa  i  jöfnu  vo.,  en  ófull- 
komnar,  skothendingar,  í  hinum  ójöfnu;  fyrst 
þótti  það  mega  vera,  að  skothendíngum  mætti  enda 
sleppa,  en  siðar,  á  13.  öld,  var  slikt  ekki  álitið  leyíi- 
legt,  ef  rjett  skyldi  vera.  Eftir  þvi,  hvernig  hend- 
ingum  mátti  koma  fyrir  og  setja  höfuðstafi  og  stuðla, 
skiftust  hættir,  án  þess  þó  að  um  nokkur  veruleg 
háttaskifti  sje  að  ræða,  og  má  um  það  lesa  i  Hátta- 
tali  Snorra.  í  rauninni  er  hátturinn  (6  samst.  vo.) 
dróttkvæður,  þótt  allar  hendingar  vanti.^) 


^)  Nánara  uni  hendíngar  sjá  Bragfræði  25—31. 


% 


—  21  — 

f  essar  hendíngar  mátti  nú  setja  i  fornyrðislag 
(og  málahátt  lika),  en  það  er  auðsjeð,  að  þvi  eríið- 
ara  var  að  yrkja  með  þeim  hætti,  af  þvi  að  visu- 
orðin  voru  svo  stutt;  þó  var  það  eigi  ókleift,  því 
að  svo  ortu  nokkrir  kvæði;  þessi  háttur  hjet  tog- 
lag  eða  togdrápuháttur;  hjá  flestum  skáldunum, 
er  við  höfðu  þenna  hátt,  má  finna,  að  þau  leyfa  sjer 
ýms  afbrigði.  Vegna  þessara  erfiðleika  fundu  menn 
upp  á  þvi  að  setja  hendingarnar  i  enda  vísuorðanna 
og  láta  þá  tvö  og  tvö,  eða  fjögur  og  fjögur,  eða  öll 
átta  rima  hvað  við  annað;  svo  orti  Egill  Höfuð- 
lausn;  þessar  hendingar  voru  ætið  aðalhendíngar 
og  annaðhvort  eitt  einsatkvæðisorð  eða  tveggja  sam- 
stafna  orð;  með  þessu  móti  mynduðust  meiri  og 
minni  hendingarunur,  og  var  þessi  háttur  þvi  nefnd- 
ur  runhendur  háttur  (runhent  eða  runhenda). 
Þegar  fram  i  sótti,  fóru  menn  að  viðhafa  runhendu 
i  fimm-,  sex-  og  áttkvæðum  visuorðum. 

Petta  eru  helstu  bragarhættirnir. 

Kvæðin  sjálf  skiftast  i  kviður,  flokka  og 
drápur. 

Kviður  heita  mörg  af  Eddukvæðunum,  eink- 
um  fornyrðislagskvæði,  er  efnið  er  saga.  En  af 
skáldakvæðunum  eru  svo  þau  ein  kölluð,  er  ort  eru 
með  kviðuhætti;  þar  á  meðal  eru  nokkur  elstu 
kvæðin,  og  á  síðari  timum  voru  stöku  kvæði  ort 
með  því  móti  (t.  d.  Hákonarkviða  Sturlu). 

Flokkar  nefnast  kvæði  með  dróttkvæðum 
hætti,  sem  ekkert  stef  hafa;  vísurnar  hópast,  flokk- 
ast  saman,  án  þess  að  þeim  sje  skipað  í  bálka  eða 
ákveðna  þætti.  Kvæðin  gátu  eftir  atvikum  bæði 
verið  löng  og  stutt,  en  jafnaðarlegast  voru  þau  stutt 


-  22  — 

og  efnið  t.  d.  einn  aðalviðburður  (ein  orusta) ;  þessi 
kvæði  voru  og  nefnd  -vísur;  svo  nefndust  og  lausa- 
vísur,  er  á  eftir  var  hægt  að  setja  saman  í  eina 
heild. 

Drápur  nefndust  öll  önnur  kvæði,  flest  með 
dróttkvæðum  eða  hrynhendum  hætti,  er  höfóu  stef. 
Stefið  var  eitt  eða  fleiri  visuorð,  er  voru  endurtekin 
svo  og  svo  oft  með  jöfnu  millibili  (svo  og  svo  margra 
visna);  millibilsvisurnar  voru  kallaðar  bálkur  eða 
stefjabálkur  eða  stefjamál  -mél  (m  él  =millibil,meðal- 
stykki).  I  hverri  drápu  var  nú  upphaf,  svo  steQa- 
bálkar  og  síðast  niðurlag,  slæmur,  er  svaraði  til 
upphafsins.  í  Höfuðlausn  Egils  eru  fyrst  5  vísur 
(upphafið),  svo  kemur  stef,  svo  2  visur,  svo  stef  og 
2  visur,  stef  og  2  vísur  og  stef,  og  svo  slæmurinn  5 
vísur,  alls  20  vísur.  En  ekki  var  niðurlagið  ætíð  jafn- 
lángt  upphafinu.  Stefið  gat,  þegar  timar  liðu,  fengið 
ýmsar  myndir;  sjá  Bragfræði  s.  31 — 38.  í  togdrápu- 
hætti  var  stefið  aðgreint,  svo  að  fyrra  vo.  stóð  fremst 
í  fyrstu  visu  bálksins,  hitt  siðast  í  hinni  siðustu. 
Pví  mátti  enn  fremur  skifta  niður  á  visurnar  og 
hjet  þá  rekstef,  eða  á  visuorðin  og  hjetþá  klofastef. 
Allar  þessar  tilbreytíngar  sýna  samskonar  hugvit 
með  tilliti  til  búníngsins,  formsins,  sem  hættirnir 
sjálfir  og  tilbreytingar  þeirra.  Efnið  í  stefinu  var 
oftast  nær  alment  lof  eða  óskir  og  fyrirbænir. 

Menn  hefur  greint  á  um  merkingu  orðsins 
drápa;  sumir  hafa  viljað  skýra  það  sem  leitt  af 
því  að  skáldin  hefðu  viðhaft  hörpur  og  drepið 
strengina;  en  þetta  er  alveg  rángt;  um  hörpur  (eða 
önnur  hljóðfæri)  er  aldrei  talað,  aldrei  nefnt  á  nafn 
í  sambandi  við  skáldskap;  og  svo  var  ómögulegt  að 


—  23  — 

sýngja  þessi  kvæði  Einfaldasta  skýringin  er,  að 
orðið  sje  leitt  af  dráp,  og  kvæðin  kölluð  svo  vegna 
þess,  að  höfðíngjakvæði  þessi  voru  fyrst  og  fremst 
eða  nær  eingöngu  um  orustur  og  vígsafrek. 

Hvort  sem  heldur  er  litið  á  efni  eða  búning 
skáldskaparins  má  með  sanni  segja,  að  hann  sje 
ærið  tilbreytíngarlítill,  þótt  ýmsir  hættir  sjeu  til, 
margir  þó  ekki  nema  að  nafninu  til.  Síst  ber  hann 
vott  um  hugmyndaflug  eða  fjölbreytt  andriki  hjá 
forfeðrum  vorum;  en  hann  sýnir  skynsemi  þeirra 
og  tilfinníngu  fyrir  því  ytra,  fyrir  forminu ;  og  hann 
bendir  áþreifanlega  á,  hve  fastheldnir  þeir  voru 
á  það,  sem  þeir  voru  orðnir  vanir  við,  hve  litlum 
framförum  þeir  voru  i  raun  og  veru  færir  að  taka. 
Og  þessa  verðum  vjer  alstaðar  varir. 

4.  Skáldskaparmál  og  kenníngar.  Annar 
aðalþáttur  Eddu  Snorra  Sturkisonar  er  um  skáld- 
skaparmál,  þ.  e.  það  mál,  sem  var  einkennilegt 
fyrir  skáldskapinn,  sjerstakJega  viðhaft  i  honum. 
f  etta  mál  er  í  þrennum  greinum :  fornöfn  (samnefni 
í  daglegu  máli,  sum  þó  ekki  alvanaleg  með  öllu;  svo 
sem :  frændi,  ættingi,  skyldmenni,  hleytamaður  osfrv.), 
heiti  ókend  (einföld  orð,  sem  aldrei  eða  sjaldan 
voru  höfð  i  daglegu  máli,  svo  sem  marr,  ver  =  sjór; 
bönd,  höpt,  jólnar  =  goðin  osfrv.);  reyndar  eru  mörg 
af  þessum  orðum  upphaflega  orð  úr  daglegu  máli  og 
íinnast  enn,  en  þó  helst  eða  eingöngu  í  samsetn- 
ingum  svo  sem:  marbakki,  vertið,  jóreykur  osfrv.; 
en  þessi  orð  urðu  að  víkja  fyrir  öðrum,  er  ruddu 
sjer  til  rúms,  úreltust,  en  lyftust  um  leið  upp  i 
hefðarsæti  hjá  skáldunum,  þvi  að  þeir  þurftu  á  sem 
flestum    orðum   að  halda.    Loks  eru  þær  eiginlegu 


—  24  - 

kenníngar.  Að  kenna  er  að  gera  eitthvað  Ijóst 
og  kennilegt;  að  kenna  við  eitthvað  er  að  heita 
eitthvað  eftir  öðru  og  alkunnu  og  gera  það  svo 
kennilegt.  Af  þessu  orði  er  kenning  myndað. 
Pegar  maður  eða  iiermaður  er  nefndur  hranda  Týr 
kölluðu  fornmenn,  að  hann  væri  kallaður  Týr 
(heiti  goðsins)  og  kendur  við  branda;  Jþað  var 
einmitt  þetta  orð,  er  gerði  það  Ijóst,  hvað  átt  var 
við.  Táknun  þessi,  kenníngin,  erþvi  samsett  heiti 
og  geta  hðirnir  orðið  margir. 

Það  þarf  ekki  mikið  til  að  sjá  að  í  þessari 
kenníng,  er  nefnd  var,  felst  samlikíng  eða  saman- 
burður  við  annað;  það  er  auðfundið,  að  hermann- 
inum  er  likt  við  Tý,  og  hans  dugnaði  um  leið  lyft 
á  hærra  stig. 

jÞað  er  einkenni  skálda,  hvar  sem  eru,  að  við- 
hafa  samlikingar  og  ýms  orðatiltæki,  er  miða  til 
þess  að  gera  tilheyrendum  það  enn  Ijósara,  hvað 
átt  er  við,  og  setja  ímyndunarafl  þeirra  í  hreifíngu. 
Pegar  skáldið  segir:  „hann  var  sterkur  svo  sem  Ijón", 
fá  tilheyrendur  betri  hugmynd  um  manninn,  en  ef 
sagt  er  aðeins:  „hann  var  afarsterkur".  Hómer 
hefur  oft  lángar  líkingar,  t.  d.  „Eins  tíguleg  og  sú 
örumglaða  Artemis,  þá  hún  gengur  eftir  einhverju 
fjalli  .  .  .  og  skógargyðjurnar  dætur  Seifs  þrumu- 
skjalda  skemta  sjer  með  henni,  svo  að  Letó  hlær 
hugur  við,  þvi  að  Artemis  ber  höfuð  og  enni  yíir 
þær  allar  og  er  auðþekt  frá  þeim,  þótt  allar  sjeu 
fríðar,  eins  bar  sú  ógifta  mey  lángt  af  öllum  þjón- 
ustumeyjum'*.  Svona  margorður  gat  Hómer  verið, 
og  þó  er  lijer  ekkert  annað  en  samanburður  á  væn- 
leik   hinnar   ógiftu   meyjar   og  Artemisar,  sem  vel 


—  25  — 

hefði  getað  verið  fáorðari.  Með  öðrum  eins  bragar- 
hætti,  og  Jþar  sem  engin  visnaskiftíng  var,  var  skáld- 
inu  það  i  lófa  lagið,  að  verja  eins  mörgum  visu- 
orðum  og  hann  vildi  til  likínga  sinna.  En  alt  öðru 
máli  var  að  gegna  með  norræna  skáldið ;  hann  var 
svo  að  segja  bundinn  á  allar  hliðar;  skiftingin  i 
visur,  þar  sem  jafnvel  hver  visuhelmingur  var  sjer 
um  mál  og  út  af  fyrir  sig,  og  stuttleiki  visuorðanna 
var  sjálfgjör  hindrun  lángra  likinga.  Skáldið  varð 
að  vera  svo  stuttorður  og  fáorður  sem  hægt  var, 
hann  varð  að  íinna  ráð  til  þess  að  gera  likíng- 
arnar  svo  fyrirferðarlitlar  sem  hægt  var.  Pað  var 
auðfundið,  að  eins  gott  var  að  segja  „hann  var 
Ijónsterkur"  eins  og  „sterkur  svo  sem  Ijón".  Hins 
vegar  voru  samsett  nöfn  svo  sem  „bauga  gjafi", 
„sævar  trje"  =  skip,  „sverða  beitir"  og  þvi  um  likt 
eflaust  til  frá  fornu  fari,  og  i  likingu  við  þessi  nöfn 
bjó  skáldið  til  likingar  sinar,  svo  sem  branda  Týr, 
I  stað  þess  að  segja  „augað  undir  bránum  skein 
eins  milt  og  máninn"  fann  hann  upp  á  að  segja 
„brámáni  skein";  styttra  og  kröftugra  var  ekki 
auðið  að  segja  þetta;  samlikíngin  var  dregin  saman 
i  eitt  orð  eða  tvö,  sem  vel  gátu  rúmast  í  vísuorð- 
inu;  og  þar  með  var  alt  unnið.  Hljóðstafasetníngin, 
sem  helst  varð  að  vera  svo  tilbreytingamikil  sem 
hægt  var,  og  sömuleiðis  hendingaskipunin  leiddi 
aftur  til  þess,  að  aUra  einföldustu  kenningarnar 
voru  ekki  einhlítar;  sömu  orðin  var  ekki  ætíð 
hægt  að  viðhafa;  í  þeim  kenningum,  sem  „sverð" 
t.  d.  var  haft  i,  var  æskilegt  að  hafa  mörg  önnur 
orð,  er  þýddu  sama  en  byrjuðu  á  öðrum  upphafs- 
staf  og  voru  ólík  hvert  öðru  að  samstöfum.    Skáldin 


—  26  — 

þurftu  með  öðrum  orðum  á  miklum  orðaQölda  að 
halda,  og  þetta  olli  því,  að  skáldskaparmálið  varð 
svo  vellauðugt  af  samheitum,  sem  skeyta  mátti  við 
önnur  orð  með  margvíslegu  móti.  f  að  þótti  mjög 
heppilegt  að  likja  skipi  við  hest;  hvorttveggja  flytur 
menn  og  varnað  á  sjó  eða  landi;  einfaldast  var  nú 
að  kenna  og  kalla  skipið  sœvar  hest  {sœhest);  en 
þetta  orð,  sem  var  að  öllu  hversdagslegt,  var  ekki 
einhlitt.  Auðvitað  mátti  nota  öll  önnur  nöfn  á  sœ 
og  öll  önnur  nöfn  á  hesti  og  skeyta  þau  saman; 
þannig  mátti  segja  t.  d.  mar-hesiitr  eða  sæ-fákur;  í 
báðum  þessum  orðum  er  mar  og  fálur  á  æðra  og 
skáldlegra  stigi  en  sœr  og  hestur;  og  enn  tignara 
var  t.  d.  mar-fálíur,  hvorugt  orðið  hversdagslegt. 
Og  enn  mátti  setja  saman  mörg  fleiri  orð.  Pegai* 
nú  hjer  við  bætist,  að  aftur  mátti  kenna  hvorn 
liðinn,  kenna  sæinn  sjer  og  hestinn  sjer,  t.  d.  Gylfa 
brautar-hestr,  fákr,  marr  osfrv.,  er  auðsjeð,  að  skáld- 
unum  þurfti  ekki  að  verða  að  vandræðum  að  koma 
fyrir  orðinu  skipi  eða  líkíngu  um  það  i  vísu  sinni, 
svo  framarlega  sem  þeim  var  ekki  því  „óauðfynd- 
ara".  En  skipið  mátti  kenna  á  marga  aðra  vegu, 
kalla  það  t.  d.  uxa,  visund,  og  kenna  við  þess  eigin 
parta,  t.  d.  segl,  árar,  stafn,  borð,  kjöl  osfrv.,  og  jók 
það  enn  kenningafjöldann.  Svona  mátti  halda 
áfram.  Oftast  var  konúngur,  orusta,  alls  konar 
vopn,  skip  og  þess  konar  kent,  þvi  að  þetta  var 
oftast  kveðið  um.  Skáldin  notuðu  lika  fjölda  af 
lýsíngarorðum,  er  oft  voru  samsett  og  lítt  eða  ekki 
brúkuð  í  daglegu  tali. 

Eftir   að  þessar  kenníngar  voru  fundnar,  voru 
þær  alla  tíð  notaðar  og  alt  fram  á  vora  daga  á  ís- 


—  27  — 

landi,  og  það  stundum  óspart.  En  heldur  ekki  hjer 
finst  nein  eiginleg  tilbreytíng  eða  djarfar  nýmynd- 
anir.  Eitt  skáldið  tók  eftir  öðru  og  það  er  örsjaldan, 
að  finna  má  djarfar  líkíngar,  sem  eru  einstakra 
skálda  eign  og  aðrir  ekki  þorað  eða  viljað  taka  upp. 
Slíku  bregður  fyrir  hjá  Egli  Skallagrimssyni.  Reynd- 
ar  er  stundum  talað  um  „nýgörvingar",  en  þær  eru 
svo  þýðíngarlausar,  að  þeirra  gætir  ekki. 

Pess  ber  enn  fremur  að  gæta,  að  þegar  lýs- 
íngarorð  fylgdu  kenníngunum,  urðu  þau  að  eiga  við 
aðalorð  kenníngarinnar,  en  ekki  einmitt  það  sem 
hún  táknaði;  einnig  urðu  sagnorðin  að  laga  sig 
eftir  aðalorðinu;  annars  varð  orðasambandið  óeðli- 
legt   og   líkíngin,  sem  felst  i  kenníngunni,  truflast. 

Listin  var  nú  sú,  að  velja  og  semja  þess  konar 
kenníngar,  er  vel  áttu  við  efnið  og  það  sem  um 
var  tatað,  að  hinir  einstöku  liðir  fjelli  vel  saman 
og  ásamt  öðru  orðavali  myndaði  eina  samræmis- 
heild,  svo  að  alt,  hvað  með  öðru  Ijeti  vel  i  eyrum, 
hefði  áhrif  á  ímyndunaraflið  og  fegurðartilfinninguna 
og  yrði  minnistætt  áheyrendum. 

f  að  eru  nú  þessar  kenníngar,  er  gera  skáld- 
skapinn  forna  svo  einkennilegan ;  það  eru  þær,  er 
veita  honum  kraft  og  fjör.  Pær  sýna  oss  oft  Ijúf- 
ar  smámyndir  af  náttúrunni  og  öðru,  sem  fram 
fer  umhverfis  oss;  vjer  dáumst  jafnaðarlega  að 
þeirri  skynsemi  og  hugsunarafli,  sem  birtist  i  þeim. 
f  etta  á  þó  einkum  við  kenníngarnar  hjá  elstu  og 
eldri  skáldunum,  síður  við  þær  hjá  þeim  ýngri;  þvi 
að  það  fór  fyrir  kenníngunum,  eins  og  öllu  öðru; 
nýjabrumið,  æskuQörið  fór  af  þeim,  þær  urðu  ekki 
annað  en  stælingar  og  endurtekníngar  af  þeim  eldri, 


—  28  — 

þær  urðu  ekki  nema  tómar,  efnislausar  táknanir; 
hermannskenníngar  voru  hafðar  um  hvern,  sem  vera 
skyldi,  jafnt  um  vaskleiksraanninn  sem  veslínginn, 
osfrv.  tessi  breyting  eða  afturför  hefst  á  siöara 
hluta  11.  aldar  og  fer  svo  i  vöxt,  eftir  þvi  sem 
tímar  líða. 

Aíleiðingin  af  bragarhættinum  og  erfiöleikunum 
á  að  eiga  við  formið  var  enn  sú,  að  orðunum  varð 
ekki  ætið  skipað  sem  óbrotnast  og  blátt  áfram; 
heldur  varð  oft  að  skifta  þeim  niður  á  visuorðin 
svo  að  segja  af  handahóíi.  Pað  er  þetta,  sem  hefur 
valdið  því  að  vísurnar  eru  myrkari  að  skilja  en 
ella  og  hafa  átt  hægra  með  að  afbakast,  en  það 
verður  ekki  sagt,  að  neitt  skáld  hafi  gert  sjer  far 
um  að  yrkja  myrkt,  nema  ef  vera  skyldi  Eilífur  í 
Pórsdrápu.  Pó  er  þetta  misnumandi  lijá  skáldun- 
um.  Höfuðskáldin  um  1000  og  á  11.  öld,  önnur  eins 
og  Hallfreður,  Pjóðólfur,  Arnór  og  fremur  öllum 
öðrum  Sigvatur,  hafa  brotið  fjötrana;  þeim  er  leik- 
andi  að  yrkja  svo  að  orðaröðin  er  oft  næstum  sem 
i  daglegu  máli  og  kenningarnar  fáar  eða  miklu 
færri  en  hjá  flestum  öðrum;  Bersöglisvisur  Sigvats 
taka  öllum  öðrum  fram.  íað  er  aðdáanlegt,  live 
lángt  þessi  skáld  hafa  komist  i  liðugri  og  óbrotinni 
vísnagjörð  þrátt  fyrir  allar  hindranir. 

l^egar  svo  er,  að  orðunum  er  bylt  um  og  skipað 
af  handahófi,  er  auðsætt,  að  um  stil  getur  ekki 
verið  að  ræða;  þó  bregður  fyrir  hjá  betri  skáldun- 
um  eðlilegum  og  smellnum  setningum,  áhrifamikl- 
um  setningaráherslum  og  þviliku. 

5.  Pað  leiðir  af  Jþvi,  sem  þegar  hefur  verið 
sagt,  að  ekki  var  einhlitt  að  vera  fæddur  skáld  eða 


—  29  — 

hafa  skáldskapargáfu ;  það  var  mart,  sem  únga 
skáldið  þmfti  að  nema;  hann  varð  svo  að  segja 
að  læra  að  yrkja  þrátt  fyrir  hinar  meðfæddu  gáf- 
ur.  Skáldskapurinn  var  list  eða  íþrótt,  og  svo 
nefndu  fornmenn  hann.  Um  mann  sem  ekki  var 
skáld  er  sagt,  að  „hann  hafi  þeirrar  listar  ekki 
fengit";  en  til  þess  að  vera  skáld,  varð  maður  að 
„vera  ágætr  at  speki  (meðfæddar  gáfur)  ok  mest 
at  málsnild  ok  orðfimi",  eins  og  Bragi  var  eftir 
lýsíngu  Snorra. 

Fyrst  og  fremst  urðu  menn  að  læra  alt  það  er 
snerti  hinn  ytra  búníng  og  gerð  vísunnar,  hljóð- 
stafasetníng  og  hendínga,  stefjasetníngu  osfrv.  Par- 
næst  og  ekki  síður  skáldskaparmálið,  heiti  og  kenn- 
íngar;  sömuleiðis  grundvöll  alba  þeirra  kennínga, 
er  leiddar  voru  úr  goðafræði  og  fornsögum,  eða 
mikinn  hluta  hans;  þess  vegna  hefur  og  Snorri 
þóst  þurfa  að  rita  Gylfaginningu  og  setja  hana 
framan  við  kenníngu  sína  um  skáldskaparmálið. 
Petta  þurftu  skáldin  að  læra  til  þess  að  geta  skilið 
kenníngarnar  til  hlítar  og  sett  þær  rjett  saman,  — 
auk  sjálfs  aðalefnisins  í  kvæðunum  sjálfum. 

Pað  var  ekki  svo  lítið  nám,  er  hjer  er  um  að 
ræða.  Snorri  talar  beinlínis  um  það,  er  hann  segir: 
„En  þat  er  nú  at  segja  ungum  skáldum,  þeim  er 
girnask  at  nema  mál  skáldskapar  ok  heyja  sér  orð- 
fjölda  með  fornuni  heitum  eða  girnask  þeir  at 
kunna  skilja  þat,  er  hulit  [hjer  er  átt  við  kenning- 
arnar]  er  kveðit,  þá  skili  hann  þessa  bók  til  fróð- 
leiks  ok  skemtunar".  Allar  þær  heitaþulur,  er 
standa  í  handritum  Snorra  Eddu  og  eru  eldri  en 
hann,   eru  einmitt  samdar  i  þeim  tilgángi  að  vera 


—  30  — 

leiðarvísir  imgum  skáldum,  er  þeir  hafa  átt  að  læra 
utanað  til  þess  „að  heyja  sjer  orðfjölda".  Hof- 
garðarefur  skáld,  sonur  Steinunnar  skáldkonu,  þeirr- 
ar  er  átti  við  Pángbrand,  segir  i  erfikvæði  eftir 
Gissur  fóstra  sinn,  er  fjell  á  Stiklastöðum  (1030),  að 
hann  hafi  „opt  komið  sjer  að  helgu  fulli  Hrafnásar"^), 
að  hinum  helga  bikar  Óðins,  að  skáldskapnum.  í 
þessum  orðum  getur  ekki  legið  annað  en  að  Gissur 
haíi  kent  hinum  únga  fóstursyni  sinum  skáldskapar- 
listina.  Einar  skálaglamm  er  sagt  að  hafi  talað  við 
Egil  Skallagrimsson  um  skáldskap,  og  að  báðum 
haíi  þótt  það  skemtilegt,  en  þá  var  Egill  gamall  og 
Einar  úngur,  og  má  íinna  áhrif  Egils  á  Einar  í 
kvæðum  hans. 

f  eir  ýngri  gengu,  að  segja  má,  i  skóla  hjá  þeim 
eldri.  Einkum  átti  Jþetta  sjer  stað  innan  hverrar 
ættar.  f  ó  að  vjer  vitum  litið  sem  ekkert  um  ætt 
og  uppruna  margra  skálda,  er  þó  víst,  að  skáld- 
skapargáfan  var  ættgeng;  vjer  getum  talað  um  sjer- 
stakar  skáldættir;  vjer  finnum  oft  föður  (móður) 
og  son  sem  skáld.  Einkum  má  benda  á  hinar  miklu 
ættir:  konúngsættina  i  Noregi  með  Pjóttumönnum 
(Eyvindi  skáldaspilli  og  Háreki  syni  hans),  er  henni 
voru  náskyldir;  Mýramannaættina,  Ósvífrsættina, 
osfrv.  Skáldskapargáfan  og  skáldskaparnámið  er 
hvað    öðru  nábundið.    Hvorttveggja  gekk  í  arf  frá 


^)  Vísuhelmmgiirinn  hljóöar  svo: 

Opt  kom  (jarðar  leiptra 
es  Baldr  hniginn  skaldi) 
hollr  at  helgu  fulli 
Hrafnásar  mér  (stafna). 


—  31  - 

nið  til  niðs.  I  þessum  ættum  hafa  kvæðin  geymst, 
bæði  kvæði  liennar  eigin  skálda  og  annara.  ?að  voru 
|)au,  er  voru  aðalgrundvöllur  námsins.  Pað  er 
alleinkennilegt,  sem  segir  um  Stúf  blinda  (Ósvífrs- 
ættin),  að  hann  hafi  á  einu  kvöldi  skemt  Haraldi 
harðráða  með  30  flokkum,  og  þegar  konúngur  spurði 
hann,  hvort  hann  kynni  engar  drápur,  svaraði  hann, 
að  hann  kynni  þær  ekki  færri  —  og  kvaðst  seinna 
skyldu  með  þeim  skemta.  Pormóður  Kolbrúnar- 
skáld  kunni  mörg  kvæði  til  að  skemta  með,  og  svo 
var  um  fleiri. 

Kvæðin  voru  nokkurs  konar  kenslufræði  auk 
Jþess  að  Jþau  voru  höfð  til  skemtunar;  en  hvort- 
tveggja  varð  til  þess,  að  þau  geymdust  svo  vei  og 
týndust  ekki,  að  Snorri  gat  sagt:  „Með  Haraldi 
[hárfagra]  váru  skáld  ok  kunna  menn  enn  kvæði 
Jþeira  ok  allra  konunga  kvæði,  þeira  er  siðan  hafa 
verit  at  Nóregi".  Aðra  skýríngu  en  þetta  á  því  að 
kvæðin  gátu  geymst  i  manna  minni,  án  þess  að  þau 
væru  rituð  á  bækur  eða  rist  á  trjestokka  (sem  aldrei 
var  gert),  þarf  ekki.  Þá  var  hið  andlega  lif  svo 
einfalt  og  alt  líf  yfir  höfuð  svo  óbrotið  og  ósamsett, 
að  hugur  manna  þurfti  lítt  að  tvískifta  sjer;  minnið 
var  stælt  og  eflt  einmitt  vegna  þess,  að  ritlistin 
þektist  ekki.  Vjer  Islendíngar  þekkjum  vel  harla 
mörg  dæmi  frá  lángtum  seinni  timum  þeirra 
manna,  karla  og  kvenna,  er  kunnað  hafa  ekki  að- 
eins  kvæði,  heldur  og  heila  rímnaflokka,  og  það 
marga  i  senn,  utanað;  oss  er  ekki  erfitt  að  skilja, 
að  fornkvæðin  hafa  getað  geymst  þángað  til  á  12. 
öld,  að  farið  var  að  setja  þau  i  bækur  eða  nota 
þau  við  rit. 


—  32  — 

Skáldaættirnar  voru  nokkurs  konar  skáldaskólar, 
gróðrarreitur  skáldskaparlistarinnar  og  griöastaður 
kvæða  eldri  skálda. 

tess  var  getið,  að  skáldin  skemtu  oft  meö  þvi 
að  kveða  kvæði  sin  og  annara.  Petta  gerðu  þeir 
hvort  sem  heldur  var  í  heimahúsum  eða  annars 
staðar;  þeir  skemtu  bæði  ríkum  og  fátækum.  l^ótt 
visurnar  væru  oft  nokkuð  torskildar,  að  manni  íinst, 
er  þó  valla  eíi  á,  að  aðalefni  þeirra  skildist,  og 
þegar  svo  að  segja  þær  voru  aðalskemtunin,  ásamt 
sögum,  er  hægt  að  skilja,  að  alþýða  manna  hefur 
skilið  þær  að  jafnaði  betur  en  seinna  meir.  Undir 
þvi  var  lika  komið,  hversu  vel  og  greinilega  kveðið 
var.  fað  var  líka  list,  að  gera  það  vel.  Pess  er 
sjerstaklega  getið  um  Pormóð  Kolbrúnarskáld,  að 
honum  hafi  látið  sú  list  vel:  „nú  skemtir  hann  kon- 
unginum  [Knúti],  segir  sagan,  ok  er  þat  ahnæli  á, 
at  hann  gerir  þat  manna  bezt";  annað  sinn  kvað 
hann  á  Stiklastöðum  rjett  fyrir  orustuna  hin  fornu 
Bjarkamál;  hann  kvað  þau  hátt,  svo  að  heyrði  um 
allan  herinn.  og  menn  þökkuðu  honum  kvæðið  „ok 
fanzk  mönnum  mikit  um,  ok  þótti  vel  til  fundit". 
Konúngur  gaf  honum  gullhríng  að  launum.  Pess 
var  getið,  hvernig  Stúfur  skemti  Haraldi  harðráða. 
Hvenær  sem  mart  manna  var  saman  komið,  hefur 
kveðskapur  verið  hafður  til  skemtunar  mönnum, 
bæði  forn  og  nýr.  „Hvat  er  komit  þeira  manna, 
er  skemta  kunni  nýjum  fræðum"  (fræði  =  kvæði) 
var  spurt  við  Hrafnagilslaug  einu  sinni  (Glúma),  og 
svaraði  „gleðimaðurinn"  Porvarður:  „ekki  þyki  mér 
nú  meira  gaman  en  kveða  visur  Glúms".  Petta 
sýnir  og,  hve  alment  það  var  að  læra  visur  annara. 


—  33  — 

Menn  báru  mikla  viröíngu  fyrir  skáldskapnum 
og  skáldunum;  ættin  var  eflaust  stolt  og  glöð  yfir 
þeim  sem  skáld  voru  i  henni.  Og  þá  báru  skáldin 
sjálf  ekki  siður  virðingu  fyrir  iþrótt  sinni.  Oft  og 
innilega  kemur  það  í  Ijós,  hve  hrifnir  þeir  voru; 
þegar  skáldið  segir  „ek  hef  góðan  óð"  eða  þvi  um 
likt,  gæti  þetta  litið  út  sem  sjálfslof,  en  þvi  er  ekki 
svo  varið;  skáldið  hlakkar  aðeins  glaður  yfir  því 
að  eiga  svo  góða  gáfu  sem  skáldskapargáfuna.  En 
hvergi  kemur  þetta  berar  og  hjartnæmilegar  fram 
en  i  Sonatorreki  Egils;  hin  eina  raunahuggun  hans 
er  skáldskapurinn  og  hann  er  Oðni  þakklátur  fyrir 
gjöf  hans  (hann  „gefr  brag  skáldum"): 

Þó  hefr  Míms  vinr 
mér  of  fengnar 
bölva  bœtr, 
es  et'betra  telk. 
Gáfumk  íþrótt 
ulfs  of  bági, 
vigi  vanr, 
vammi  íirða. 

Skáldskapurinn  er  „vammi  firðr"  og  „bölva  bœtr"; 
það  liggur  mikið  i  þessum  orðum. 

Pegar  skáldið  kom  til  konúngs  til  þess  að  flytja 
honum  kvæði,  fjekk  hann  annaðhvort  leyfi  til  þess 
þegar  i  stað  eða  hann  varð  að  biða,  til  þess  er 
konúngi  þótti  hent  að  hlýða  þvi.  Pá  hneigði  hann 
sig  fyrir  konúngi  og  báðum  bekksögnum  og  hóf  svo 
kvæði  sitt;  oft  byrjaði  það  með  þvi  að  skáldið  bað 
um   hljóð,   konúnginn,    og    hirðina   stundum   með. 

3 


-  34  — 

Þegar  búið  var,  var  kvæðið  jafnaðarlega  vel  rómað 
og  skáldið  hlaut  þökk  höfðingjans  og  skáldlaim  þar 
að  auk,  gullhrínga,  sverð,  skikkjur,  jafnvel  skip  með 
farminum.  Launin  sýna  best,  hvað  konúngunum 
þótti  mikið  til  þess  koma  að  hafa  skáld  með  sjer 
og  láta  yrkja  um  sig  lifs  og  liðna.  Pað  sýna  og 
orð  Ólafs  helga  á  Stiklastöðum :  „skuluð  þér  [skáldin, 
er  skyldu  vera  í  skjaldborg]  hér  vera  ok  sjá  þau 
tíðendi,  er  hér  gerask ;  er  yðr  þá  eigi  segjandi  saga 
til,  þviat  ér  skuluð  frá  segja  ok  yrkja  um  síðan". 
Konúngum,  og  reyndar  hverjum  öðrum,  þótti  gott 
loíið  og  skáldin  voru  óspör  á  lofsorðin;  „þat  er 
háttr  skálda",  segir  Snorri  og  hann  mátti  vita  það, 
„at  lofa  þann  mest,  er  þá  [=  i  hvert  skifti]  eru 
þeir  fyrir".  fó  er  ekki  hægt  að  segja,  að  skáldin 
væru  auðvirðilegir  smjaðrarar  eða  hræsnarar;  ekkert 
var  þeim  flær,  og  mörg  dæmi  eru  þess,  að  þeir 
kærðu  sig  ekkert  um  höfðingjahylli,  ef  því  var  að 
skifta.  Djörfúng  og  sjálfstæði  sýna  þeir  ætíð,  hve- 
nær  sem  þurfti.  En  enginn  hefur  betur  sýnt,  hve 
fagurlega  mátti  sameina  höfðingjahylli  og  djarf- 
mannlegt  sjálfstæði,  en  ágætismaðurinn  Sigvatur, 
hvort  sem  heldur  var  hjá  Ólafi  helga  eða  Magnúsi 
góða. 

Hetjuskapur  og  drenglyndi,  ættgöfgi  og  ágæti 
voru  þeir  eiginleikar,  er  fornöldin  mat  mest  allra. 
Um  þessa  eiginleika  kváðu  skáldin  óþrotlega  og 
fagurlega,  og  því  er  enginn  vafi  á,  að  þeir  voru 
túlkar  sinna  tima.  Og  þó  að  þeir  byggist  við  laun- 
um  fyrir,  sýnir  það  ekki  annað  en  að  þeir  voru 
börn  sinna  tima  í  því  sem  öðru;  „glik  skulu  gjöld 
gjöfum"  var  meginregla  þeirra  tima. 


—  35  — 

6.  Tegundir  skáldskapar.  Eins  og  áður  er 
getið,  var  búningur  kvæðanna  að  mestu  ætíð  hinn 
sami,  og  þótt  bragarhættir  væru  nokkuð  mismun- 
andi,  er  ekki  hægt  að  skifta  kvæðum  í  flokka  eftir 
þeim,  nema  að  þvi  er  snertir  eddukvæðin,  er  grein- 
ast  úr  af  ýmsum  öðrum  ástæðum  lika.  Eftir  efninu 
er  heldur  ekki  hægt  að  flokka  kvæðin  nema  að 
örlitlum  hluta  til,  vegna  Jþess,  hvað  pRu  eru  sam- 
kynja. 

Flest  öU  kvæðin  eru  það  sem  Snorri  kallar 
söguljóð,  það  er,  kvæði  sögulegs  efnis,  kvæði  um 
höfðíngja  og  ^  afrek  þeirra,  hvort  heldur  eru  kon- 
úngar  eða  jarlar  eða  önnur  stórmenni  á  Islandi  eða 
erlendis.  Til  þessara  söguljóða  er  og  rjett  að  telja 
elstu  kvæðin  um  goðin  og  sagnahetjurnar  og  afrek 
þeirra,  Þórsdrápur  og  annað  þess  kyns;  sömuleiðis 
helgikvæðin  eftir  1000  eða  kvæðin  um  helga  menn 
og  afrek  þeirra;  alt  er  þetta  ein  og  hin  sama  teg- 
und  kvæða.  í  þessum  kvæðum  bregður  auðvitað 
alloft  fyrir  lýrískum  setníngum,  er  skáldið  lýsir  til- 
finningum  sinum  eða  annara  um  eða  út  aí  þvi,  sem 
hann  er  að  tala  um;  sömuleiðis  er  á  kenningunum 
og  sjálfu  skáklskaparmálinu  oft  lýriskur  blær.  En  lýr- 
iskan  kveðskap,  er  svo  mætti  kalla,  er  helst  að  íinna 
i  hinum  svo  kölluðu  lausavisum.  Pær  eru  vana- 
lega  alveg  eins  að  búningi  til  og  hin  kvæðin,  oftast 
dróttkvæðar;  en  þær  eru  eins  og  geta  má  nærri  marg- 
víslegs  efnis,  er  skáldið  kvað  af  munni  fram  um 
hvað  sem  fyrir  gat  borið  i  lífmu,  hvar  og  hvernig 
sem  hann  var  staddur.  Pað  eru  ásta-  eða  man- 
vísur,  heitar  og  innilegar,  stundum  ofsalegar,  stund- 
um  spaugsamar;  það  eru  visur  um  bardaga,  óvini 

3* 


—  36  — 

osfrv.,  osfrv.  Skáldið  lýsir  sínum  eigin  tilíinning- 
um  eftir  þvi,  sem  atvik  eru  til,  eða  þá  þeirra 
manna,  sem  hann  er  saman  við.  Hnittnar  visur 
vekja  gleði  og  kæti.  Margar  af  þessum  lausavisum 
eru  ágætar,  auk  þess  að  þær  eru  jafnaðarlega  mæta- 
vel  kveðnar. 

Sjerstaka  tegund  má  aftur  á  móti  kalla  háð- 
kvæði,  þótt  búníngur  þeirra  sje  hinn  vanalegi. 
Forfeður  vorir  höfðu  skarpa  sjón  og  næma  tilíinn- 
íngu  bæði  að  þvi  er  snertir  gott  og  ilt,  fagurt  og 
Ijótt.  Peir  tóku  vel  eftir  friðleik  og  vænleik  karla 
og  kvenna ;  en  þeir  voru  engu  óskýrari  þegar  um  lýti 
manna  var  að  gera.  Peir  tóku  óvenjulega  fljótt  og  vel 
eftir  öllum  likamseinkennum  og  likamslýtum.  Par 
af  spruttu  öll  hin  mörgu  viðurnefni  og  uppnefni, 
sem  menn  höfðu,  svarti,  hvíti,  rauði,  halti,  bægi- 
fótur,  höggvinkinni,  kyllineíur,  breiðmagi,  dreka- 
skoltur,  rassa-(Bárðr),  rángmunnur,  háleggur,  skakki, 
skalli  osfrv.,  og  sýna  þau  háðgirni  manna.  Sama 
sýna  og  þau  kvæði  eða  kvæðispartar,  er  menn  deila 
hvor  á  annan  og  gera  gys  hvor  að  öðrum  (t.  d. 
samtal  Sinfjötla  og  Guðmundar  i  Helgakviðunni). 
Einstöku  kvæði  og  visur  i  sögunum  eru  meira  eða 
minna  biturt  háð  og  spott.  Slíkt  var  kallað  nið, 
eða  flim  (flimt,  flimtan);  sbr.  sagnorðin  að  niöa, 
flimta.  Flím  var  líklega  græskulítið  skop.  Pessi 
kveðskapur  var  aldrei  sjerlega  mikill,  bæði  af  þvi 
að  það  eru  aldrei  nema  fáir  sem  gefa  sig  við  hon- 
um  og  ekki  siður  af  hinu,  að  hann  var  hættulegur. 
Sá  er  móðgaður  þóttist,  gat  hefnt  sin  og  það  til- 
fmnanlega.  Bardagar  og  blóðsúthellingar  gátu  orðið 
afleiðingarnar.     Og   snemma    bættist    þar    við,    að 


—  37  — 

bannað  var  með  lögum  að  yrkja  níð  og  háð ;  í  Grá- 
gás  stendur  merkileg  grein  um  það  (Konúngsbók 
Ib,  183—85;  Staðarhólsb.  392—95).  Hörð  refsing 
lá  við  þvi  að  yrkja  og  eins  við  því  að  útbreiða 
þess  kyns  kvæði.    Því  er  lika  svo  litið  til  af  þeim. 

7.  Gildi  skáldakvæðanna  er  margvislegt, 
en  yfir  höfuð  ekki  jafnmikið  nú  og  i  fornöld,  eink- 
um  vegna  þess  að  svo  tiltölulega  lítið  er  til  af  Jþeim. 

Fyrst  er  þá  það,  að  kvæðin  eru  merkileg  fyrir 
goðafræði  og  fornsagnir.  Elstu  kvæðin  og  sum 
kvæðin  frá  10.  öld  eru  aðeins  um  goð  og  fornhetjur 
(sbr.  framar)  og  skýra  oss  frá  ýmsum  merkilegum 
sögnum  um  þau.  í  öðru  lagi  eru  kenníngarnar  ekki 
þýðingarlausar;  þó  verða  menn  að  vera  varkárir 
með  að  nota  þær,  einkum  þær  er  standa  i  ýngri 
kvæðunum  og  stafa  frá  kristnum  timum. 

í  öðru  iagi  hafa  kvæðin  sögulega  þýðingu, 
og  það  er  aðalþýðing  þeirra.  Aðalefni  þeirra  var 
saga  og  söguviðburðir.  Ef  öll  kvæði um  Noregs- 
konúnga  væru  til,  hefðum  vjer  óslitna  Noregssögu  i 
Ijóðum  eftir  samtimis  skáld  fram  á  13.  öld;  á  12. 
og  13.  öld  höfðu  nienn  þau.  Snorri  hafði  þau,  sbr. 
orð  hans  framar(31.bls.),og  hann  segir  um  gildi  þeirra 
svo:  „ok  tökum  vér  þar  mest  dœmi  af  þvi,  er  sagt 
er  i  þeim  kvæðum,  er  kveðin  váru  fyrir  sjálfum 
höfðingjunum  eða  sonum  þeira;  tökum  vér  þat  alt 
fyrir  satt,  er  í  þeim  kvæðum  finsk  um  ferðir  þeira 
eða  orrostur".  Og  Snorri  hafði  fulla  ástæðu  til 
þessa,  og  til  þess  að  trúa  því,  að  það  er  skáldin 
sögðu  væri  rjett  og  satt;  ef  svo  heíði  eigi  verið^ 
hefði  það  verið  „háð  en  eigi  lof".  Áð  kvæðin  sjeu 
áreiðanleg  yfir   höfuð,   má   sjá   og  geta  sjer  til  af 


—  38  — 

ýmsu.  Skáldin  voru  höfðíngjunum  samtíöa,  er  þau 
ortu  um,  voru  oft  og  tíðum  sjálfir  með  í  þeim  orust- 
um,  er  þeir  lýsa,  og  þektu  höfðingjana  sjálfa  af 
eigin  viðkynningu.  Og  þó  þeir  væru  ekki  í  orust- 
unum  eða  við  viðburðina  riðnir  sjálíir,  var  þeim  auð- 
velt  og  innan  handar  að  fá  nægar  og  sannar  sagnir 
um  alt  hjá  þeim  mönnum,  er  sjónarvottar  höfóu 
verið  og  sannorðir  voru;  þeir  gátu  spurt  marga, 
hvern  í  sinu  lagi,  og  reynt  svo  hvað  satt  eða  sann- 
ast  var.  Pegar  Hallfreður  frjetti  fall  Ólafs  Tryggva- 
sonar,  er  hann  unni  svo  mjög  —  hann  var  þá  heima 
á  Islandi  —  sigldi  hann  til  Noregs,  „ok  koni  á 
Sognsæ  um  vetrnáttaskeið  ok  spurði  þá  at  um  fall 
Oláfs  konungs;  hann  orti  þá  Óláfsdrápu".  Afþessu 
kvæði  er  allmikið  til  enn.  Sem  Hallfreðr  gerði,  hafa 
margir  fleiri  gert.  Pað  er  þvi  auðsjeð,  að  efnið  i 
kvæðunum  var  eða  gat  verið  svo  áreiðanlegt  og 
rjett,  sem  föng  voru  á.  En  hitt  er  og  satt,  að  skáldin 
hafa  oft  getað  gert  ofmikið  úr  þeirri  og  þeirri 
orustunni  eða  viðburðinum.  Pað  verður  ekki  heimt- 
að  af  þeim,  að  þeir  skyldu  geta  dæmt  um  þýðíngu 
þeirra  fullkomlega  —  en  viðburðurinn  sjálfur  stend- 
ur  alt  um  það.  Um  leið  má  minnast  þess,  að  kveð- 
skapurinn  var  alla  tíð  sjálfum  sjer  líkur;  hann  var 
á  11..  sem  á  10.,  á  12.  og  13.  sem  á  11.  og  12.  öld; 
Snorri  orti  eins  og  Glúmur  Geirason;  hann  vissi 
þvi  vel,  hvert  eðli  hans  var  og  gildi.  Og  það  vissu 
söguritararnir  mjög  vel  frá  upphaíi;  þess  vegna  not- 
uðu  þeir  fyrst  og  frenist  kvæðin  sem  áreiðanlegar 
heimildir.  Hjer  við  bætist  nú,  að  oft  má  fá  annars 
staðar  að  órækar  sannanir  fyrir  því  er  skáldin  segja. 
Eitthvað   hiö   merkilegasta  er,  að  grískur  múnkur, 


—  39  — 

samtíða  Haraldi  harðráða,  talar  um  haiin  og  verk 
hans  í  Grikklandi.  Haraldur  hafði  með  sjer  síðar 
mörg  skáld  og  ortu  þau  sum  einmitt  um  afrek  haus 
i  suðurlöndum;  ekkert  þeirra  hafði  verið  með  hon- 
um;  þau  hafa  því  aðeins  farið  eftir  sögusögnum 
manna  hans  (Haldór  Snorra  son  goða  hafði  verið  með 
honum  og  sagt  „útferðarsögu"  hans  á  alþíngum 
heima  á  íslandi);  því  er  skáldin  segja  ber  nú  mæta- 
vel  heim  við  það  sem  griski  höfundurinn  segir; 
jafnvel  einstöku  kenníngar  sem  „Bolgara  brennir" 
eiga  við  sannan  atburð. 

Alt  styrkir  eða  sannar  sögugildi  kvæðanna. 
íað  skal  þvi  meira  til  en  getgátur  eða  lausar  ásak- 
anir  uni,  að  skáldin  haíi  farið  með  ósatt  mál,  af 
hverju  sem  það  kann  að  hafa  komið,  eða  brenglað 
og  sveigt  sannleikann.  Pað  verður  að  heimta  órækar 
sannanir  í  hvert  skifti,  og  það  verður  að  rannsaka 
hvert  kvæði,  hverja  vísu,  hvernig  og  hvenær  til  sje 
orðin,  og  um  fram  alt  skilja  hana  rjett.  í'að  hefur 
verið  sagt  og  með  rjettu,  að  Sigvatur  fari  með  skrök, 
er  hann  lætur  fall  Olafs  helga  vera  samfara  sól- 
myrkva,  en  það  er  víst,  að  Ólafur  fjell  29.  júli,  en 
sólmyrkvinn  varð  31.  ágúst.  Svo  stendur  á  þessu, 
að  Sigvatur  var  ekki  i  Noregi  J  030,  heldur  í  ítaliu ; 
hann  varð  því  að  fara  eftir  því  sem  honum  var 
sagt;  nú  er  það  víst  af  kvæðum  Pórarins  loftúngu, 
að  helgi  Olafs  kom  upp  þegar  stuttu  eftir  fall  hans 
og  magnaðist  á  stuttum  tíma,  svo  að  furðu  gegndi. 
Prestarnir  gerðu  sitt  til.  f  egar  nokkur  timi  var 
liðinn,  hafa  þeir  eflaust  sett  fallið  og  sólmyrkvann 
í  enn  nánara  samband  og  viljað  gera  konúng  Kristi 
líkastan  (náttúruundrin  við  dauða  hans  á  krossinum 


—  40  — 

varð  fyrirmyndin).  Sigvatur  hefur  tekið  þetta  trúan- 
legt,  þegar  hann  orti  kvæði  sitt,  en  það  er  ort  10 
—12  árum  eftir  bardagann  á  Stiklastöðum.  Villan 
er  villa,  og  vel  skiljanleg,  en  vjer  getum  ekki  notað- 
hana  til  þess  að  bera  skáldunum  ósannsögli  á  brýn 
alment. 

Heldur  ekki  er  það  nein  sönnun  þess  að  visan 
sje  röng,  að  henni  ber  ekki  saman  við  söguna.  Pað 
er  ekki  fremur  ástæða  til  að  trúa  munnlegu  sög- 
unni  en  vísunni;  þvert  á  móti  er  það  sjálfsagt, 
að  ætla,  að  það  sje  vísan,  sem  er  rjett,  ef  hún 
er  eftir  þann,  sem  hún  er  eignuð.  En  nákvæm 
rannsókn  er  i  hvert  skifti  nauðsynleg  og  hún  verður 
að  fara  fram  hleypidómalaust  og  styðjast  við  fulla 
þekkíng  á  öllum  málavöxtum. 

I  þriðja  lagi  hafa  kvæðin  mjög  mikið  gildi 
fyrir  sögu  fornmáls  vors.  Fyrir  1100  hjer  um  bil 
eru  þau  hinar  einu  leifar  málsins  sem  til  eru,  hvort 
sem  heldur  er  litið  til  Noregs  eða  íslands;  frá  ís- 
landi  eru  engar  rúnaristur  til  frá  þessu  tímabili  og 
frá  Noregi  litlar  sem  engar.  Að  þessu  leyti  eru 
kvæðin  oss  ómetanlega  dýrmæt  og  það  þvi  fremur, 
sem  vjer  nú  getum  notað  þau  og  lesið  í  svo  rjettri 
mynd  sem  hægt  er  að  fá  þau  í,  eftir  að  hinar  fornu 
reglur  máls  og  bragfræði  eru  fundnar.  Vjer  getum 
nú  fylgt  málinu  og  vexti  þess,  breytíngum  og  ein- 
kennum  í  2 — 3^hundrað  ára,  sem  vjer  mundum  ann- 
ars  ekki  geta  vitað  neitt  um  nema  óbeinlínis.  Petta 
gildi  kvæðanna  var  heldur  ekki  forfeðrum  vorum 
hulið.  Höfundur  hinnar  merkilegu  fyrstu  staffræði 
(um  1140)  segir:   „skáld  eru  höfundar  [==  dómarar] 


—  41  — 

allrar  rynni  [=  staffræði]  eða  málsgreinar  [mismun- 
andi  framburðar]",  og  er  það  orð  og  að  sönnu. 

Loks  hafa  kvæði  þessi  gildi  fyrir  almenna 
menníngarsögu  forfeðra  vorra  og  sýna  oss  að  mörgu 
leyti  hugsunar  hátt  manna  og  lífernis.  Pau  höfðu 
gildi  fyrir  fegurðartilíinnínguna  og  að  þvi  leyti  sem 
þau  voru  höfð  til  að  skemta  fólki  með.  Mönnum 
hefur  fundist  til  um  hinar  fögru  likingar  i  kenníng- 
unum,  hið  kröftuga  hljóðfali  í  hendingum  og  hin 
smellnu  orðatiltæki.  Fólk  hefur  eflaust  skilið  þenna 
kveðskap  mjög  vel;  þrátt  fyrir  það  þótt  menn  skildu 
ekki  hvert  orð  í  visunni,  þá  fóru  menn  nærri  um 
aðalefnið.  tegar  Máni  skáld  var  hjá  Magnúsi  Erl- 
íngssyni  (á  12.  öld),  voru  þar  líka  leikarar,  er 
„hlaupa  létu  smárakka  yíir  hávar  stengr".  Konúng- 
ur  skoraði  á  Mána  að  yrkja  vísu  um  þá  og  sagði 
að  þeim  væri  heldur  illa  við  hann.  Pá  orti  hann 
þegar  2  vísur  og  er  siðari  hluti  siðari  vísunnar  svo : 

undr  es  hvé  augiim  vendir 
umb  sás  þýtr  í  tnimbu, 
kníðan  lítk  á  kauða 
kjapt  ok  blásna  hvapta. 

Að  þessu  varð  nú  mikill  hlátur,  hirðmenn  slógu 
hring  um  leikarana  og  endurtóku  síðasta  visuorðið ; 
þeim  varð  ekki  vært  og  höfðu  sig  á  burt.  Þetta 
er  aðeins  lítið  dæmi,  en  mjög  gott  til  fróðleiks. 

8.  Um  rjettfeðrun  kvæðanna  og  meðferð 
þeirra  í  handritum.  fað  er  Ijóst  afþví,  er  áður 
er  sagt  um  sögugildi  kvæðanna  og  af  vitnisburði 
Snorra,  að  álíta  verður,  að  þau  sjeu  eftir  þau  skáld, 
sem    þau    eru    eignuð.     Arfsögnin   forna    og    það. 


—  42  — 

hvernig  kvæöin  geymdust  hjá  ættunum  og  einstök- 
um  skáldum,  er  oss  einhlit  sönnun,  að  kalla  má. 
Um  1200  höfðu  menn  öll  eða  flest  eldri  kvæði  og 
vissu  skyn  á  þeim;  þeim  var  ekki  ruglað  saman; 
það  ber  örsjaldan  við  —  og  aldrei  er  talað  um  heil 
kvæði  — ,  að  sama  visan  sje  eignuð  fleirum  en  ein- 
um.  Sannanir  fyrir  þvi  að  menn  hafi  gert  þetta 
rjett  er  meðal  annars  málið,  og  ekki  sist  sá  skáld- 
andi,  sem  birtist  i  hverju  einstöku,  einkennilegur 
og  út  af  fyrir  sig;  mart  fleira  mætti  telja.  Um 
þetta  kemur  nú  öllum  saman,  nema  helst  að  þvi 
er  snertir  elstu  kvæðin,  t.  d.  kvæði  Braga  og  skálda 
Haralds  hárfagra.  Próf.  S.  Bugge  hefur  viljað  halda 
því  fram,  að  þau  væru  ýngri  og  tæplega  eldri  en 
frá  síðara  hluta  10.  aldar;  vjer  munum  síðar  drepa 
á  þessa  skoðun,  sem  eflaust  er  röng. 

I  fornaldarsögunum  er  fjöldi  vísna  og  kvæða, 
sem  eiga  að  vera  ort  af  þeim  mönnum,  er  koma 
fyrir  i  þeim ;  en  eins  og  þessar  sögur  eru  að  mestu 
eða  öllu  ósannar,  eins  er  með  kvæðin  i  þeim;  þau 
eru  öll  frá  12.  og  13.  og  14.  öld.  En  um  þau  mun 
frekar  talað  síðar. 

Meiri  vafi  gæti  leikið  á  hinum  svo  nefndu 
lausavísum,  er  aðallega  eru  i  íslendingasögum, 
og  það  því  fremur  sem  sanna  má,  að  visurnar  í 
sumum  þeirra  eru  rángt  feðraðar  og  miklu  ýngri; 
svo  er  um  flestar  vísurnar  í  Njálu,  Harðarsögu, 
Grettissögu  og  stöku  vísur  i  öðrum  sögum.  Pað 
sem  hjer  er  besta  sönnunin  er  málið,  ýngri  orð- 
myndir  og  ýngri  kenníngar.  En  að  ráða  af  þessu, 
að  allar  eða  flestar  aðrar  lausavisur  sjeu  rángfeðr- 
aðar,  er  óleyfilegt  og  vanhugsað.    tað  er  auðsætt, 


—  43  — 

að  slíkar  vísur  gátu  eins  vel  geymst  og  hin  lengri 
lívæðin.  Visurnar  voru  oft  kjarninn  í  smásögum, 
skritlum,  er  urðu  af  sjálfu  sjer  minnistæðar  og 
geymdust  í  frásögninni  mann  fram  af  manni ;  þar 
að  auk  var  virðingin  fyrir  skáldskapnum  svo  mikil, 
að  Jþað  mátti  vera  ættarheiður  að  geyma  vísur 
þeirra  skálda  i  ættinni,  er  nokkuð  kvað  að;  jeg  tel 
það  t.  d.  vafalaust,  að  Borgarmenn  (Mýramenn)  hafi 
gert  alt  sitt  til  að  safna  og  halda  á  loft  vísum  Egils 
gamla.  Stundum  er  enda  sagt,  að  þær  og  þær  vísur 
hafi  menn  þegar  lært  utanað;  en  þetta  þarf  auð- 
vitað  ekki  að  vera  annað  en  tilgáta  söguritarans. 

Pegar  um  þetta  mál  er  yíir  höfuð  að  ræða,  má 
ekki  gleyma  því,  hve  líf  manna  i  fornöld  var  ein- 
falt  og  óbrotið.  Næríng  hins  andlega  lifs  var  að- 
eins  sögur  og  kvæði,  sem  hlutu  að  lærast  og  gánga 
i  munnlegri  sögusögn.  Minnið  styrkist  við  þetta  og 
stælist,  og  getur  rúmað  svo  mikhi  meira  en  margir 
geta  hugsað  sjer  nú  (sbr.  framar  31.  bls.). 

Það  dugar  ekki  að  segja,  að  lausavísurnar  sjeu 
rángfeðraðar  yíir  höfuð.  Það  verður  að  rannsaka 
hverja  fyrir  sig,  bera  þær  nákvæmlega  saman  við 
hin  meiri  kvæði  skáldsins,  ef  til  eru,  rannsaka  málið 
€g  skáldsandann,  hvort  hinn  sami  sje,  og  mart 
fleira,  er  hjer  kemur  til  greina.  Pað  er  ekki  sjer- 
lega  erfitt  að  ætlun  vorri,  að  skilja  þær  vísurnar 
iir,  er  rángíeðraðar  eru  og  ýngri,  en  látið  er  i 
veðri  vaka. 

En  hitt  er  satt,  að  visurnar  eru  oft  og  einatt  i 
handritunum  afbakaðar  og  meira  eða  minna  færðar 
úr  lagi.   Um  1200  hafa  kvæðin  vafalaust  verið  kveðin 


_  44  — 

rjett  eða  lítt  afbökiið.  Pví  eldri  sem  ritin  og  hand- 
ritin  eru,  er  Jþau  finnast  í,  þvi  rjettari  eru  þau;  þvi 
lengur  sem  liður,  því  rángari  verða  þau.  f  vi  færri 
handrit,  er  þau  eru  i,  þvi  ver  er  með  þau  farið, 
og  lángverst  i  pappirsbókum  frá  17.  og  18.  öld,  er 
frumritin  eru  týnd.  Ritararnir  á  13.  og  einkum  á 
14.  og  15.  öld  rituðu  oft  hugsunarlaust  og  svo  skildu 
þeir  ekki  visurnar  og  afbökuöu  þær  allavega;  þeir 
lásu  frumritin  rángt  eða  þau  voru  stundum  máð  og 
torlesin.  Villurnar  eru  óendanlega  margar  en  mis- 
munandi.  Sumar  eru  litilvægar  og  snerta  orð- 
myndir;  ýngri  myndir  eru  settar  í  stað  eldri  {sjá  f. 
séa  og  þess  kyns).  Þetta  er  alt  i  lófa  lagið  að  leið- 
rjetta  eftir  regluni  bragfræðinnar.  Hendingum  kann 
að  vera  raskað  osfrv.  En  oftast  eru  villurnar  verri 
og  verulegri.  fað  geta  vantað  orð  og  visuorð, 
setningar  og  einkum  kenningar  svo  afbakaðar, 
að  erfitt  eða  ómögulegt  með  öllu  er  að  leiðrjetta 
svo  að  áreiðanlegt  sje  að  hið  rjetta  sje  fundið. 
Petta  á  sjer  einkum  stað,  er  handritin  eru  úng  og 
ef  til  vill  aðeins  eitt,  er  vísan  stendur  í.  Pað  mætti 
telja  mörg  dæmi  þessa.  Vjer  sögðum  að  ritarar 
hafa  oft  og  einatt  ekki  skilið  visurnar ;  stundum  hafa 
þeir  hins  vegar  þóst  skilja  þær,  þóst  finna  villur  i 
þeim  og  þá  breytt,  en  gætt  ekki  að,  að  alt  var  rjett, 
ef  öll  visan  var  rjett  skilin  og  skýrð.  Petta  ber 
þó  ekki  mjög  oft  við. 

9.  Skýring  og  meðferð  kvæðanna.  Skýr- 
ing  fornkvæðanna  hefst  eiginlega  á  12.  öld,  er  sögu- 
ritarar  fóru  að  nota  þau  sem  heimildir;  en  það 
var  þó  ekki  nema  sögukjarninn  í  þeim,  er  þeir 
tóku,   en  ekki  verður  annað  sjeð  yfir  höfuð,  en  að 


—  45  — 

þeir  hafi  skilið  kvæðin  rjett.  Öðru  máli  er  að  gegna 
um  mann  sem  Snorra.  I  Skáldskaparmálum  sín- 
um  liefur  hann  gefið  oss  ágætar  skýríngar  á  öllu 
skáldamálinu,  kenníngum  og  heitum,  er  vjer  getum 
ekki  án  verið,  og  í  skýringum  sinum  við  Háttatal 
hefur  hann  kent  oss  aðferðina;  hann  er  oss  vitan- 
lega  hinn  fyrsti,  er  tekur  visur  upp  eða  tilfærir 
orðaröðina,  eins  og  hún  mundi  vera  í  óbundnu 
máli. 

Hinar  eiginlegu  skýríngar  hefjast  þó  fyrst  á  17. 
öld,  og  kom  það  einkum  til  af  því,  að  útlendir, 
danskir  fræðimenn  (t.  d.  Oli  Worm)  fóru  að  leggja 
svo  mikla  stund  á  að  safna  fornritum  og  skilja  þau. 
Pá  fengu  þeir  íslendinga  til  þess  að  skýra  hinar 
torskildu  visur,  og  má  þar  til  nefna  ýmsa,  einkum 
sjera  Magnús  Olafsson  i  Laufási.  Svo  var  þessum 
skýríngum  haldið  áfram  18.  öldina,  og  þá  var  farið 
að  prenta  þær  með  sögunum.  En  þessum  skýríng- 
um  var  einatt  mjög  áfátt,  einkum  af  því  að  vísindaleg 
meðferð  var  enn  svo  mjög  á  reiki,  bæði  að  þvi  er 
snertir  meðferð  handritanna  sjálfra  og  samanburð 
þeirra,  og  hann  var  næsta  erfiður;  þar  að  auki  var 
skilningur  manna  á  sjálfu  skáldamálinu  að  mörgu 
ófullkominn  og  smekkur  manna  veill.  Einn  maður 
skaraði  þó  fram  úr  öðrum,  Jón  Ólafsson  (d.  1811), 
€r  m.  a.  ritaði  hina  ágætu  bók  „Nordens  gamle 
Digtekonst"  (1786).  Svona  var  það  alt  til  þess  er 
SveinbjörnEgilsson  kemur  til  sögunnar  (d.  1852). 
Hann  fjekst  snemma  við  kvæðin  og  gerði  alt  til 
þess  að  fara  með  þau  eftir  rjettum  rökum.  Hann 
skýrði  mörg  kvæði  og  sögu-visur;  en  öll  kvæðin 
skýrði    hann  i  orðabók  sinni  hinni  ágætu,  Lexicon 


—  46  — 

poeticum  antiquæ  linguæ  septentrionalis  (1860).  Pa5 
er  aðdáanlegt,  hve  lángt  hann  komst  þrátt  fyrir  alla 
erfiðleika;  meðferð  hans  var  svo  dómgreindarfull, 
skilníngurinn  svo  djúpur  og  skarpur,  smekkurinn 
svo  óviðjafnanlega  næmur  og  hreinn,  að  alt  Jþetta 
oUi  Jþví  að  orðabókin  varð  sinna  tima  meist- 
araverk.  Annar  merkastur  maðurinn  í  Jþessari 
grein  er  Konráð  prófessor  Gislason  (d.  1891); 
hann  hefur  haldið  fram  starfi  Sveinbjarnar,  bætt  um 
og  skýrt  ótal  visna  með  frábærum  skarpleik  og 
smekk.  Pað  mætti  telja  fleiri  menn  frá  hinum  síð- 
ustu  tímum,  er  hafa  skýrt  vel  }'^mislegt. 

Hjer  skal  að  síðustu  getið  eins  manns,  er  reynd- 
ar  hefur  ekki  skýrt  vísur,  en  fundið  einhverja 
bestu  stoðina  til  þess  að  lagfæra  þær;  það  er  þjóð- 
verjinn  prófessor  E.  Sievers,  er  stofnað  hefur  forna 
bragfræði  og  sýnt,  hvernig  fornskáldin  hafa  skipað 
samstöfum  í  hverju  visuorði,  hvort  sem  Jþað  var  eftir 
tilfinníngu  eða  lika  samkvæmt  skipuðum  reglum. 

Um  leið  og  vjer  lúkum  öllu  þessu  máli,  skal 
þess  getið,  að  dr.  Guðbrandur  Vigfússon  hefur 
í  útgáfu  sinni  af  fornskáldakvæðum,  Corpus  poeticum 
boreale  (1883)  sett  fram  Jþá  nýstárlegu  kenníngu, 
að  kvæðin  frá  eldri  tímum  (fyrir  1100),  hafi  verið 
ort  upp  og  algerlega  breytt  á  12.  öld;  hafi  þá 
mörg  staðanöfn  alveg  horfið  eða  verið  gerð  tor- 
kennileg.  Ef  þetta  væri  svo,  væru  öll  þessi  kvæði 
einskis  virði,  en  sem  betur  fer,  er  þetta  ekki  annað 
en  tómur  hugarburður,  og  Guðbrandur  hefur  ekki 
getað  fært  hin  minstu  rök  fyrir  þessu. 


—  47  — 

Pað  ætti  ekki  illa  við  að  setja  hjer  almenna 
lýsíngu  á  skáldunum  og  kveðskap  þeirra,  en  slikt 
er  erfitt  og  að  mörgu  ógerandi.  Fyrst  er  það,  að 
það  eru  fæst  skáldin,  er  mikið  sje  til  eftir;  en  þó 
eru  þau  ekki  svo  fá,  er  fá  má  glöggva  hugmynd 
um,  einkum  ef  til  eru  þar  að  auk  sögur  um  þá 
(Egill,  Hallfreður  osfrv.).  En  þá  koma  aftur  sjer- 
stakir  eiginlegleikar  i  Ijós,  er  hverjum  tilheyra  út 
af  fyrir  sig.  f  ó  er  mart  sameigið  með  þeim,  ekki 
síst  virðíng  þeirra  fyrir  kveðskaparlistinni  sjálfri  og 
ást  þeirra  á  henni  (sbr.  framar  s.  33),  er  svo  oft  og 
fagurlega  birtist  i  smásetníngum. 

Sameigið  er  og  lýsing  höfðíngjanna,  orustunnar, 
siglínga  og  þess  kyns.  Skáldin  lýsa  höfðíngjunum 
hjer  um  bil  eins,  þeir  eru  hraustir,  göfgir,  gjöflir; 
oft  er  og  tekið  fram,  hvernig  þeir  stýra  landi  og 
lýð,  kúga  ránsmenn  og  hegna  þjófum;  ársæli  þeirra 
er  og  getið.  Hinu  verður  ekki  neitað,  að  að  minsta 
kosti  einstöku  skáld  viðhafa  orð  um  höfðíngjann,  er 
fremur  eiga  við  fyrirmyndarhöfðíngja,  eins  og  menn 
hugsuðu  sjer  að  hann  ætti  að  vera,  heldur  en  við 
þann,  er  þau  i  svipinn  voru  höfó  um.  I  orustunni 
er  konúngurinn  geðharður,  hjálmgöfugur,  ógnsterkur 
osfrv.;  andspænis  mönnum  sínum  er  hann  bliður, 
mildur,  heiðmildur;  á  þingum  er  hann  margsnjall, 
snjallmæltur;  hann  er  óneiss,  rjettdæmur,  riklyndur 
osfrv.  Skáldin  hlifast  ekki  við  sterk  orðatiltæki,  og 
þó  er  sjaldan  að  þau  verði  gífurleg  eða  gassafengin; 
hvervetna  kemur  í  Ijós  tilfinníng  fyrir  því,  sem  er 
hæfilegt  og  sæmilegt,  og  örsjaldan  ber  það  við,  að 
gert  sje  gys  að  yfirunnum  óvinum. 

í'á  tekst  skáldunum  upp,  er  þeir  lýsa  orustum. 


—  48  — 

sverðshöggunum,  spjótafluginu,  örvadrífunni — stornii 
Oðins  og  allra  vopna,  blóðstraumunum,  er  hrafnar, 
ernir  og  úlfar  sækja  að  og  hlakka  yfir.  í  að  lýsa 
siglíngum,  sjórokinu,  útliti  skipanna,  er  sólin  skín 
á  gullbúnað  þeirra,  brakinu  i  borðunum  osfrv.  eru 
þeir  meistarar.  f  að  þektu  þeir  líka  lángflestir  af 
eigin  reynslu.  En  vjer  látum  oss  nægja  með  þessar 
athugasemdir  aðeins  til  þess  að  benda  á  þetta  atriði. 

friðja  grein. 
Nori'œn  sMld. 

Pó  að  ýms  skáld  sjeu  nefnd  frá  elstu  sögu- 
tímum,  verður  ekki  dvalið  við  þau  hjer,  með  þvi 
að  vjer  vitum  litið  sem  ekkert  um  þau.  Einn  má 
þó  nefna,  er  hjet  Úlfr  óargi,  hersir  i  Noregi,  afi 
Kveldúlfs  og  forfaðir  Mýramanna  (á  8.  öld),  hann 
„orti  drápu  á  einni  nótt  ok  sagði  frá  þrekvirkjum 
sínum;  hann  var  dauðr  fyrir  dag",  segir  Skáldatal. 
Annar  var  Erpr  lútandi,  er  „vá  víg  í  véum  ok 
var  ætlaðr  til  dráps;  hann  orti  drápu  um  Saur, 
konung  at  Haugi,  ok  þá  höfuð  sitt  fyrir",  segir 
samastaðar.  Petta  er  elsta  höfuðlausnin,  sem  sögur 
fara  af.  Erpur  átti  dóttur,  er  Lopthœna  hjet;  hana  átti 

Bragi  enn  gamli  Boddason;  viðurnefni 
Braga  er  valla  eldra  en  frá  12.  öld  og  er  til  að 
greina  hann  frá  Braga  Hallssyni  (á  12.  öld).  Sam- 
kvæmt  Skáldatali  hefur  Bragi  ort  um  Ragnarloð- 
brók,  Eystein  belja  og  Björn  at  Haugi.  Ragnar 
lifði  fyrir  og  um  miðbik  9.  aldar,  Björn  er  vafalaust 
sá  sami  sem  Björn  Svíakonúngur  í  Eiglu  og  Bern  í 
Birka  (Bjarkey  i  Leginum)  í  ævisögu  Ansgars  norður- 


—  49  -  - 

landapostula,  er  þar  er  nefndur  við  árið  828;  uni 
hann  á  Bragi  að  liafa  ort  höfuðlausnardrápu  tvituga 
á  einni  nótt.  Pessu  ber  öllu  sanian  —  um  Eystein 
er  þó  meiri  óvissa  —  viö  sögu,  er  finst  t.  d.  í  Land- 
námu  um  Braga  og  konu  Hjörs  Hálfssonar  og  sonu 
hans  þrjevetra,  Geirmund  og  Hámund  heljarskinn: 
Geirmundur  varð  síðar  landnámsmaður  á  Islandi. 
og  mun  vera  fæddur  nokkru  fyrir  850.  Bragi  mun 
hafa  lifað  fram  undir  miðja  öldina,  og  hefur  eflaust 
átt  heima  vestanfjalls  1  Noregi.  Að  Bragi  hafi  aldrei 
verið  til.  sem  nokkrir  hafa  ætlað,  nær  engri  átt, 
enda  eru  nú  flestir  á  eitt  mál  sáttir  um  það.  Öðru 
máli  er  að  gegna  um  það,  hvort  Jþau  kvæði,  er  hon- 
um  eru  eignuð,  eru  eftir  hann  í  raun  og  veru;  því 
hefur  S.  Bugge  neitað  og  viljað  halda  því  fram,  aö 
þau  væru  miklu  ýngri.  En  i  fyrsta  lagi  er  arf- 
sögnin  um  kvæðin  og  höfund  þeirra  að  engu  leyti 
tortryggileg  og  það  verður  eigi  sagt,  að  það  sje 
nein  sjerleg  furða,  að  nokkuð  litið  eitt  sje  enn  til 
eða  hafi  verið  til  um  1200  af  kvæðum  frá  9.  öld. 
Bragi  var  nátengdur  Mýramönnum  og  forfaðir  Gils- 
bekkínga  (Tindr  skáld,  Gunnlaugr  ormstunga),  svo 
að  ekki  vantaði  ættirnar  til  þess  að  geyma  einmitt 
hans  kvæði.  Par  næst  er  kvæði  hans  skjaldarkvæði; 
þó  er  það  ekki  einhlítt,  en  miklu  þýðíngarmest  er 
það,  hvernig  kvæðin  eru  ort.  Af  128  visuorðum  er 
34  hendíngalaus  (32  í  þeim  ójöfnu,  og  er  það  há  tala; 
á  10.  öld  hittist  það  endruin  og  eins);  aðalhendíng 
stendur  aðeins  í  34  jöfnum  vo.  (2  ójöfnum),  skot- 
hending  i  28  jöfnum  (neitt  þvílíkt  sjest  ekki  á  10. 
öld)  og  30  ójöfnum;  siðari  hendíngin  stendur  7  sinn- 
um    i  2.  áherslusamstöfu  (í  stað  3.)  og  stundum  er 

4 


—  50  — 

hendíngunum  skift  niður  á  visuoröin ;  á  undan  höfuö- 
stafnum  stendur  smáorð  5  sinnum  (íinst  valla  á  10. 
öld);  Jþegar  hjer  við  bætist,  að  hjá  Braga  má  finna 
einstöku  eldri  orðmyndir  en  hjá  nokkurum  öðrum 
og  að  öll  framsetníng  og  kenningar  eru  mjög  lát- 
lausar  og  einfaldar,  stefsetníng  mjög  frumleg,  þá 
bendir  alt  þetta  á,  að  kvæði  Braga  sjeu  eitthvað  af 
því  aUra  elsta,  er  til  er  af  kvæðum;  að  forminu  til 
eru  þau  óreglulegri  en  öll  kvæði  frá  næsta  tímabili 
eftir  hann  og  öðruvisi  en  allur  annar  kveðskapur 
fyrr  og  síðar.  Vjer  verðum  því  að  telja  kvæðin  fyrir 
vist  frá  fyrra  hlut  9.  aldar  og  trúa  arfsögninni  til 
Jþess,  að  þau  sjeu  eftir  Braga. 

Af  kvæðum  Braga  þekkjum  vjer  lítið  annað  en 
leifar  af  Ragnarsdrápu  hans;  hún  er  kend  við 
Ragnar  loðbrók ;  á  hann  að  hafa  sent  Braga  ágætan 
skjöld  með  myndum;  kvæðið  er  þökkin  og  skáldið 
yrkir  um  myndirnar^).  Tveir  heilir  stefjabálkar  eru 
til,  annar  um  fall  Jörmunrekks  konúngs  og  þeirra 
bræðra  Sörla  og  Hamdis,  hinn  um  Hjaðningavig; 
báðir  enda  með  stefinu: 

Ræs  gáfumk  reiðar  mána 
Ragnarr  ok  fjölð  sagna, 

(R.  gaf  mjer  skjöld  og  margar  sagnir  á).  Pess  utan 
eru  til  2  vísuheimingar  úr  upphafinu  (og  er  þar 
ávarpaður  Hrafnketill  nokkur,  liklega  sá  er  færði 
Braga  skjöldinn)  og  alhnargir  aðrir,  er  lýsa  viður- 


^)  ?að  er  á  einum  stað  sagt  í  riti  frá  upphafi  14.  aldar, 
að  Bragi  hafi  ort  um  „frændur  Áslaugar",  en  þetta  er  ekkert 
nema  síðari  tíma'tilbúníngur. 


—  51  - 

eign  Pórs  og  miögarðsorms  og  eru  eflaust  úr 
sama  kvæöi;  ennfremur  ein  vísa  um  Geflu  1 

4  uxa  draga  Selund  (Sjáland)  frá  Gylfa  konúngi; 
um  nokkra  visuhelminga  til  er  ekkert  hægt  að  segja 
með  vissu.  í  einum  sýnist  Bragi  tala  um  höfuð  sitt 
og  lífgjöf  og  er  hann  þá  úr  kvæðinu  um  Björn  kon- 
úng.  Að  lyktum  eru  honum  eignaðar  tvær  lausa- 
visur,  önnur  um  heljarskinnin,  hin  á  að  vera  ort  er 
hann  ók  um  skóg  og  var  spurður  af  „tröUkonu", 
hver  hann  væri;  svaraði  hann  þá  með  visu,  þar 
sem  hann  segist  vera  skáld,  en  gerir  það  með 
tómum  kenningum.  Það  er  heldur  ekki  hægt  að 
hafa  neitt  á  móti  þvi,  að  þessar  visur  sjeu  eftir 
Braga,  þótt  eitthvað  kunni  að  vera  blandað  málum 
með  síðari  vísuna. 

Eins  og  sagt  var,  eru  kvæði  Braga  mjög  ein- 
föld  og  óbrotin,  frumleg  og  fornleg;  hann  blandar 
aldrei  inn  neinum  setningum  frá  sjálfum  sjer.  Málið 
er  fremur  Ijóst  og  kenningar  vel  samsettar,  lýsingar- 
orðin  ágæt.  f  að  er  ekkert  hugmyndaflug  hjá  hon- 
um,  hann  er  rólegur  og  gætinn  sem  hinir  gömlu 
þulir;  þeim  er  hann  auðsjáanlega  andlega  skyld- 
astur;  og  hann  segir  söguna  umsvifalaust  og  útúr- 
dúralaust. 

2.  Haraldur  hárfagri  og  skáldhans.  fað 
er  sagt  um  Harald,  að  hann  hafi  virt  skáld  sin 
mest  allra  hirðmanna  og  þeir  hafi  skipað  annað 
öndvegið  i  höll  hans;  eitt  af  þeim,  Þorbjörn  horn- 
klofi,  lætur  hrafninn  svara  spurningu  valkyrjunnar 
um  reiðu  skáldanna  þannig: 

4* 


—  52  — 

Á  gerðum  sér  þeira 

ok  á  gollbaugum, 

at  eru  í  kunnleik  við  konung: 

feldum  ráða  rauðum 

vel  l'agrrenduðum, 

sverðum  silfrvöfðuni, 

serkjum  hringofnum, 

gyldum  andfetlum 

ok  gröfnum  lijálmum. 

hringum  handhærum, 

es  þeim  Haraldr  valði. 

Öll  var  hirðin  að  sama  skapi  skrautleg,  en  það  er 
auðsjeb,  að  kunnaö  hefur  Haraldur  að  meta  skáldin 
og  lof  þeirra.  Sjálfur  var  hann  efalaust  hagmæltur ; 
honum  er  eignuð,  auk  lausavisuhehninga,  drápa  um 
konu  þá,  er  hann  unni  heitast,  Snæfríði  finsku, 
Snæfriðardrápa,  og  er  ein  vísa  tilfærð  úr  henni; 
efast  sumir  um  áreiðanleik  sagnar  þessar. 

Skáldatal  nefnir  þessi  skáld  hans:  Auðun  ill- 
skældu,  f  orbjörn  hornklofa,  Ölvi  hnúfu,  í^jóðólf  ór 
Hvini,  Úlf  Sebbason,  Gutthorm  sindra. 

Auðun  illskæida  var  elstur  þeirra  og  haföi 
verið  með  Hálfdani  svarta;  viðurnefni  sitt  á  hann 
að  hafa  fengið  af  þvi  að  hann  lánaði  stef  úr  kvæði 
Úlfs  Sebbasonar  frænda  síns  um  Harald  konúng 
(það  vitum  vjer  annars  ekkert  um),  og  var  kvæði 
Auðuns  því  kallað  Stolinstefja.  Ekkert  er  nú  til 
af  þessu  kvæði,  og  vjer  höfum  aðeins  einn  vísu- 
helmíng  eftir  hann;  hann  er  torskilinn  og  sýnist  vera 
lausavísa.  Vjer  getum  ekkert  sagt  ura  hæfileika 
Auðuns. 


—  53  - 

Um  hann,  f  orbjörn  og  Ölvi  er  til  þáttur,  Skálda- 
saga;  þar  er  sagt  frá,  að  þessi  3  skáld  haíi  eitt  sinn 
orðið  fyrir  ónáð  Haralds,  af  því  að  þeir  hegðuðu 
sjer  nokkuð  óhæferskulega,  er  þeir  gistu  rika  ekkju 
eina  og  vildu  allir  ná  ástuni  hennar;  en  hún  ginti 
þá  alla  vega  og  eru  til  færðar  vísur  sin  eftir  hvern 
þeirra;  eiga  þeir  að  hafa  ort  þær  um  nóttina  illa 
staddir ;  visurnar  eru  lítt  læsar  í  haudritinu  og  tor- 
skildar,  en  liklega  eftir  þá,  þótt  þátturinn  sje  tæp- 
lega  að  öllu  leyti  sannur. 

Ölvi  hnúfu  vitum  vjer  nokkuð  um  af  Egils- 
sögu;  hann  var  sonur  Berðlu-Kára,  vinar  Kveldúlfs 
og  tengdaföður;  hann  fór  í  vikíng,  en  hætti  þvi, 
þegar  hann  varð  svo  ástfánginn  i  Solveigu  hinni 
fögrii  dóttur  Atla  jarls  af  Gaulum,  að  hann  svo  að 
segja  gáði  einskis  annars.  Hann  vildi  eiga  hana, 
en  var  synjað;  jarli  þótti  mannamunur.  „Síðan  orti 
Ölvir  mörg  mansöngskvæði" ;  þau  eru  öll  týnd. 
Synir  Atla  vildu  nú  drepa  Ölvi,  en  hann  flýði  þá  á 
náðir  Haralds  konúngs  og  gerðist  skáld  hans  og  hirð- 
maður  kær.  Um  hann  segir  frekar  í  Eigki,  og  sjest 
af  því,  að  Ölvir  hefur  verið  besti  drengur,  en  nokk- 
uð  rikur  i  skapi.  Af  kvæðum  hans  um  Harald  er 
nú  ekkert  til,  nema  ef  tvö  vísuorð  um  f  ór  og  mið- 
garðsorm  (úr  skjaldarkvæði?)  eru  úr  einhverju  þeirra. 
Annars  er  ekkert  til  nema  lausavísan  í  Skáldasögu. 

Þorbjörn  hornklofi.  Um  ætt  og  uppruna 
hans  vituní  vjer  ekkert,  en  iiann  hefur  lengi  verið 
við  hirð  Haralds  og  eitt  af  hans  allra  bestu  skáld- 
um;  ef  til  vill  var  hann  frá  Upplöndum;  þar  átti 
hann  frænda,  segir  Skáldasaga.  Af  kvæðum  hans 
höfum    vjer   tökiverðar   leifar,   fyrst   og   fremst    af 


—  54  - 

kvæði,  er  ekkert  nafn  er  á  í  fornritunum,  en  kallaö 
hefur  verið  Haraldskvæði.  Þaö  er  meÖ  mála- 
hætti.  Skáldið  lætur  Jþað  vera  samtal  milli  „glæ- 
hvarmrar,  kverkhvítrar"  valkyrju  og  hrafns,  er  hefur 
fylgt  Haraldi  siðan  hann  kom  úr  egginu.  Kvæðið 
er  í  2  hlutum  aðallega;  og  er  hinn  fyrri  fjörug  lýs- 
íng  á  Hafrsfjarðarorustu,  þar  sem  „allvaldr  aust- 
manna"  kendi  fjandmönnum  sinum  að  flýja.  Skáldið 
skopast  hjer  að  þeim  —  og  er  það  óvant  að  fimia 
— ,  „þeir  slógusk  und  sessþiljur",  og  „létu  stjölu 
stúpa  upp,  stungu  höfðum  i  kjöl";  svo  hlupu 
þeir  heim  yfir  Jaðar  og  höfðu  skjölduna  á  baki  (en 
ekki  á  brjósti)  og  hugðu  á  mjöðdrj^kkju.  Hinn  hlut- 
inn  er  ágæt  lýsing  á  hirðlífi  konúngs,  og  er  lýst 
útliti  hirðmanna  (sbr.  framar  um  skáldin).  Kvæðið  er 
prýðilega  ort  og  eitt  af  hinum  fróðlegustu  kvæðum 
að  því  er  snertir  lif  og  menníngu  í  Noregi  við  lok 
9.  aldar.  Pað  er  valla  ort  fyrr  en  svo  sem  10—1.^ 
árum  eftir  Hafursfjarðarorustu  og  ekki  fyrr  en  eftir 
að  Haraldur  hafði  gengið  að  eiga  Ragnhildi  hina  riku : 
um  það  er  getið  í  kvæðinu.  —  Annað  kvæði  Por- 
bjarnar  er  Glymdrápa,  dróttkveðið  kvæði  um 
orustur  Haralds  aðrar  en  Hafursfjarðarbardaga  (þess 
vegna  nafnið  af  orustuglymnum)  og  ekki  ort  fy  rr  en 
i  lok  9.  aldar  og  eftir  vesturför  Haralds.  Af  þessu 
kvæði  eru  til  nokkrar  vísur,  merkilegar  af  söguefn- 
inu.  Kvæðið  er  fullregkdegt  að  hætti,  kenningar 
stundum  nokkuð  reknar  en  vel  settar  saman,  en 
finna  má  þó  sama  fjörið  sem  í  hinu  kvæðinu.  Svo 
er  ein  lausavísa  til  í  Skáldasögu. 

f  jóðólfr  ór  Hvini  eða  hinn  hvinverski  er 
eitt  af  höfuðskáldum  9.  aldar.    Hann  var  úr  firðin- 


—  55   - 

um  Hvini  á  Ögðum,  en  annars  vitum  vjer  ekkert 
um  ætt  hans.  Hann  hefur  ekki  verið  að  staðaldri 
með  Haraldi  hárfagra,  en  var  mikill  vinur  hans  og 
fóstraði  son  hans  og  Snæfríðar,  Guðroð  Ijóma;  hann 
druknaði  í  ofsaveðri  fyrir  Jaðri.  Sagan  segir,  að  Har- 
aldur  hafi  rekið  sonu  Snæfriðar  frá  sjer,  hafi  þá  Guð- 
roður  farið  til  Þjóðólfs  og  beðið  hann  að  friða  konúng 
og  hafi  honum  tekist  að  sætta  þá  konúng  og  syni 
hans;  fjóðólfur  naut  mikillar  virðíngar.  Hann  var 
og  vinur  Rögnvalds  heiðumhára  („hærra"  er  rángt), 
Jþeir  voru  bræðrasynir  hann  og  Haraldur  konúngur; 
hann  átti  heima  í  næstu  hjeruðum  (Grenlandi)  fyrir 
austan  Agðir.  Um  hann  orti  Þjóðólfur  Ynglinga- 
tal.  Snorri  kallar  Þjóðólf  „enn  fróða"  (vegna  sögu- 
efnisins  í  kvæðinu)  og  segir,  að  í  Jþvi  „hafi  verið 
nefndir  30  langfeðga  hans  ok  sagt  frá  dauða  hvers 
þeira  ok  legstað".  Með  þessum  30  hefur  Rögnvaldur 
sjálfur  verið  talinn;  það  hefur  byrjað  á  Yngva, 
Mrði  og  Frey,  en  visurnar  um  þessa  þrjá  eru  ekki 
tilfærðar  og  þvi  týndar.  Annars  eru  til  um  54 
heilar  og  hálfar  vísur;  og  eru  stundum  tilfærðar  1, 
1^/2,  2  eða  jafnvel  2^2  visa  um  hvern  af  forfeðrum 
Rögnvalds,  en  það  voru  Ynglingar  (niðjar  Yngva, 
Svíakonúngar;  ættin  fluttist  til  Noregs  með  Hálfdani 
Óláfssyni  trételgju)  og  þaðan  er  nafnið  dregið. 
Snorri  hefur  kvæðið  að  aðalheimild  í  Ýnglíngasögu 
sinni,  og  það  er  auðsjeð  að  hann  tilfærir  ekki  nema 
parta  af  þeim  vísum,  er  voru  um  hvern  konúng; 
liklega  hafa  þær  verið  3  um  hvern;  það  eru  heldur 
ekki  nærri  allir,  er  legstaðir  þeirra  sjeu  nefndir  i 
vísunum.  Kvæðið  er  ort  með  kviðuhætti.  Höfund- 
urinn   hefur  safnað   ævagömlum  sögnum  um  hina 


—  56  — 

fornii  Ynglinga  og  liann  getur  um  fróða  menn,  er 
hann  haíi  spurt ;  hann  hefur  tekið  þær  sagnir,  er  hon- 
um  Jþóttu  sennilegastar,  þegar  sagnamunur  var;  að 
hann  hafi  stundum  verið  nokkur,  má  sjá  af  konúnga- 
röð  Ara  fróða.  En  tilbúið  nokkuð  af  sjálfum  sjer, 
það  hefur  tjóðólfur  ekki  gert.  Kvæðið  er  ofureinfalt, 
með  nokkuð  mörgum  kenningum  og  eflaust  rjett 
feðrað.  I'að  er  merkilegt  af  efni  sínu,  fornsögun- 
um,  en  lítt  skálcllegt,  og  bregður  þó  fyrir  lýriskum 
hugsunarhætti,  t.  d.  er  segir  um  konúng,  er  fjell  i 
austurvegi  og  var  heygður  þar: 

ok  aiistmarr 
jöfri  sœnskiim 
Gymis  Ijóð 
at  gamni  kveðr. 

Annað  kvæði  Pjóðólfs  er  Haustlöng,  dróttkveðið 
kvæði  um  skjöld  með  myndum,  er  skáldið  hafði 
þegið  af  torleifi  hinum  spaka;  stefið  sýnir  þetta: 

Baugs  þák  bifum  fáða 
bifkleif  at  Þorleifi. 

Nafnið  getur  valla  þýtt  annað  en  að  höf.  hafi  verið 
haust  (eða  hausttíma)  að  yrkja  kvæðið.  Af  því  eru 
til  20  vísur,  og  eru  þær  um  ferð  Óðins,  Loka  og 
Hænis,  er  þeir  áttu  við  Pjaza  og  Loki  varð  að  lofa 
Þjaza  þvi  að  selja  honum  Iðunni  i  hendur,  og  um 
það,  hversu  goðin  þröngvuðu  Loka  til  þess  að  ná 
henni  aftur,  og  um  dauða  f  jaza.  Annar  kaflinn  er 
um  bardaga  Pórs  og  Hrúngnis  á  Grjóttúnagörðum. 
En  kvæðið  hefur  eflaust  verið  miklu  lengra.  ?að 
er   mjög  markvert   vegna  hins  goðfræðislega  efnis 


—  57  — 

síns;  það  er  meira  fliig  og  fjör  í  því  en  Ýngl.  tali; 
kenningar  ágætar,  alt  orðaval  mjög  heppilegt  og 
lýsingarnar  kjarnraiklar  t.  d. 

Ok  at  ísarnleiki 
Jarðar  sunr,  en  dunði 
(nióðr  svall  Meila  bróður) 
mána  vegr  und  hánum. 

Af  kvæbum  (eða  kvæði)  Pjóðóifs  um  Harald 
konimg  er  vist  ekkert  til.  Reyndar  eru  til  visur, 
eignaðar  Þjóðólíi,  með  fornyrðislagi,  en  þær  eru  lik- 
lega  niikki  ýngri.  Heldur  ekki  er  neitt  til  af  kvæð- 
um  hans  um  Hákon  jarl  Grjótgarðsson  eða  Strút- 
harald  jarl  (eða  ef  til  viU  rjettara  Svein  jarl).  Af 
lausavisum  eru  til  2  (önnur  hálf);  i  annari  ræður 
hann  Guðroði  frá  að  leggja  út  i  sjóferðina,  þvi  að 
„nú  er  brim  fyrir  Jaðri". 

Gutthormr  sindri  er  eílaust  ýngstur  allra 
skálda  Haralds  og  hefur  lifað  mest  á  fyrra  hlut  10. 
aldar.  Um  hann  segir  Snorri  í  Har.  s.  hárf.,  að 
hann  hafi  verið  göfugur  og  skáld  mikið,  ástvinur 
Haralds  og  sonar  hans  Hálfdanar  svarta;  hann  hafði 
ort  um  þá  báða  en  áskilið  sjer  launin  siðar.  ?egar 
svo  ófriðaðist  með  þeim  feðgum  seinna  meir,  bar 
hann  sættaboð  milli  þeirra  og  sætti  þá;  þeir  höfðu 
lofað  að  gera  bæn  hans.  Seinna  hefur  Gutthormur 
verið  með  Hákoni  Aðalsteinsfóstra,  en  hefur  liklega 
dáið  á  árunum  955 — 60.  Af  kvæðum  hans  er  nú 
ekkert  til  nema  7  visur  úr  drápu  hans  um  Hákon, 
Hákonardrápu;  þar  er  talað  um  ferðir  og  orustur 
Hákonar;  hin  siðasta  er  sú  á  Rastarkálli  955.  Pað 
er  vel  ort,  en  kenningar  fremur  reknar. 


-  58  — 

Eftir  ónefndan  höfund  eru  Eiríksmál,  er  Gunn- 
hildur,  kona  Eiriks  blóðöxar,  Ijet  yrkja  uni  hann 
eftir  fall  hans  (c.  950)  „svá  sem  Óðinn  fagnaöi  hán- 
um  i  Valhöll".  Af  kvæöi  þessu  eru  aðeins  til  fyrstu 
7  vísurnar  eða  rúmlega  þaö.  Óöinn  hefur  dreymt, 
að  voldugur  konúngur  muni  koma,  og  segir  það 
muni  vera  Eiríkur  og  biður  Sigmund  og  Sinfjötla 
gánga  út  á  móti  þeim;  Óðinn  kveðst  hafa  numið 
hann  sigri  þvi  að  hann  sje  hræddur  um  að  ragna- 
rök  sje  í  nánd.  Nú  kemur  Eiríkur  og  5  konúngar 
með  honum,  en  þar  endar  brotið;  það  er  mikið 
tjón,  að  ekki  skuli  vera  meira  til  af  þessu  kvæði; 
það  hefur  eflaust  verið  tilkomumikið.  Hátturinn  er 
blendingur  af  málahætti  og  Ijóðahætti. 

Eyvindr  skáldaspiUir  Finnsson,  höfuð- 
skáld  Norðmanna  á  10.  öld.  Eyvindur  var  af  göf- 
ugum  ættum,  dótturdóttursonur  Haralds  hárfagra, 
dóttursonur  Hálfdanar  jarls  og  sonarsonur  Berðhi- 
kára  og  þvi  skyldur  Mýramönnum.  Hann  mun  vera 
fæddur  um  910 — 15,  og  hann  lifði  fram  undir  990. 
Eyvindur  hefur  alist  upp  i  föðurhúsum,  en  vjer  vit- 
um  ekkert  af  honum  að  segja  fyrr  en  rjett  fyrir  og 
um  Storðarbardaga  (961);  hann  unni  mjög  Hákoni 
frænda  sinuni  og  var  i  orustunni  með  honum. 
Eftir  fall  hans  fyltist  hann  harms  og  trega  og  vildi 
ekkert  hafa  við  Gunnhildarsyni  saman  að  sælda; 
hann  kvað  háðvísur  um  þá  og  singirni  þeirra ;  sagt 
var  að  þeir  græfi  guU  í  jörð,  i  stað  þess  að  láta 
þaö  skina  á  mönnum  sínum;  svo  hafði  það  verið  í 
tið  Hákonar  góða.  Peir  gáfu  honum  dauðasök  fyrir 
þetta,  en  sættum  varð  þó  á  komið;  Eyvindur 
varð  að  láta  af  hendi  dýran  hríng,  ættararf,  og  þótti 


—  59  — 

ilt.  Upp  frá  þessu  hefur  hann  búið  heima  á  búum 
sinum  á  Hálogalandi.  f  að  er  sagt,  aö  hann  hafi 
alla  tið  verið  fátækur  maður,  og  eitt  sinn,  er  hall- 
æri  var,  varð  hann  að  kaupa  sild  og  íje  og  gefa 
fyrir  dýran  silfurdálk,  en  Islendingar  höfðu  látið 
gera  og  sent  honum  að  kvæðislaunum.  Eftir  fall 
Haralds  gráfelds  (970)  hefur  Eyvindur  gerst  try gg- 
ur  maður  Hákonar  jarls  Sigurðarsonar  og  skoð- 
að  hann  sem  þann,  er  leysti  Noreg  undan  ánauðar- 
oki;  valla  hefur  hann  þó  verið  með  Hákoni  að  stað- 
aldri,  en  kvæði  orti  hann  um  hann  eftir  Jómsvik- 
ingabardaga  (986;  það  er  sagt  á  einum  stað  að 
Eyvindur  hafi  verið  í  orustunni,  en  það  er  ef  til  vill 
ekki  rjett).  Skömmu  þar  á  eftir  hefur  hann  dáið. 
Eitt  af  börnum  hans  var  Hárekur  i  Pjóttu.  Eyvindur 
var  ágætismaður,  besti  drengur,  tryggur  og  vinfast- 
ur;  það  sem  um  hann  segir  og  vísur  hans  bera 
honum  best  vitni; 

„trúr  vask  tyggja  dýrum. 
tveim  skjöldum  lék  ek  aldri'% 

segir  hann,  og  það  var  satt.  Hann  var  hugaður 
maður  og  hraustur  og  liann  var  þess  hvetjandi,  að 
Hákon  flýði  ekki  undan  fyrir  orustuna  á  Fitjum  i 
Storð.  Betra  lof  en  Hákonar,  er  hann  sagði:  „ertu 
svá  góðr  drengr,  Eyvindr,  at  þú  mant  eigi  hersögu 
segja,  nema  sönn  sé",  var  ekki  hægt  að  heyra. 
Góðan  dreng  og  vitran  mann  kallar  eitt  söguritið 
hann. 

Viðurnefni  hans  mei-kir  likt  og  illskælda  (Auðun) 
og  er  til  komið  af  þvi,  að  Eyvindur  orti  kvæði  sín 
með    sama   sniði   sem    eldri   kvæði  og  stælti  þau; 


—  60  — 

óvinir  hans  hafa  skopast  að  þessu  og  þótt  hann 
yrkja  ver  en  þau  skákl,  er  hann  stælti  og  lánaði 
ýms  orðatiltæki  hjá.  —  Kvæði  hans  eru  þessi : 

Hákonarmál,  21  vísu  lívæði  með  Ijóðahætti 
og  málahætti  (orustulýsíngin  með  þessum  hætti). 
Óðinn  sendir  valkyrjur  tii  að  kjósa  konúng  og  láta 
hann  koma  til  Valhallar.    Þær  fundu  Hákon 

„koimiig  eim  kostsama, 
komirm  und  gimiifana". 

Orustunni  er  lýst.  Hákon  er  sár  til  ólífis  og  heyrir, 
að  valkyrjur  segja,  að  nú  sje  honum  boðið  til  Oðins; 
hann  spyr,  hví  þær  hafi  skift  orustunni  svo;  þær 
svara,  að  hann  haíi  unnið  sigur.  Pær  fara.  Nú 
kemur  Hákon  til  Valhallar  og  Oðinn  sendir  Hermóð 
og  Braga  (hinn  hugaða  herguð  og  skáldaguðinn)  í 
móti  honum.  Hákon  er  hálfhræddur  um,  að  Oðinn 
sje  honum  lítt  góðviljaður  (Hákon  var  kristinn),  en 
Bragi  friðar  hann  —  og 

þá  þat  kyndisk, 

hvé  sá  konungr  hafði 

vel  of  þyrmt  véum, 

es  Hákon 

báðu  heilan  koma 

ráð  öll  ok  regin. 

Höf.  endar  kvæðið  með  þvi  að  segja,  að  fyrr  muni 
ragnarök  koma  en  jafngóður  konúngur  risi  upp, 
og  hann  kvartar  yiir  þvi,  að  „nú  sé  mörg  þjóð  of 
þjáð".  I^að  sjest  á  þessu  síðasta,  að  kvæðið  er  ort 
skömmu  eftir  fall  Hákonar.  Pað  er  einkennilegt, 
að  Eyvindur  lætur  Hákon  koma  til  Valhallar,  þótt 


—  61  — 

hann  væri  kristinn;  en  Eyvindur  var  heiðinn;  hon- 
um  og  mönnum  Hákonar,  er  elskuðu  hann  og  dáð- 
ast  að  honum,  þótti  hann  aðeins  hafa  einn  blett  á 
sjer,  að  hann  var  kristinn;  það  er  nú  auðsjeð  til- 
gángur  Eyvindar  að  draga  úr  þessu  lýti  eða  helst 
þvo  það  af  honum  (sbr.  vísuna,  er  tilfærð  var); 
auðvitað  hefur  honum  ekki  tekist  að  raska  sögu- 
sannleiknum;  kristni  Hákonar  var  alt  of  kunn  til 
þess.  Að  öðru  leyti  er  kvæðið  mjög  gott  og  skemti- 
legt;  það  gefur  oss  fyrst  og  fremst  ágæta  mynd  af 
hinum    fjörmikla  ágætismanni,  Hákoni  konúngi,  er 

lék  við  Ijóðraögii, 
skyldi  land  verja, 
gramr  enn  glaðværi, 
stóð  nnd  gollhjalmi, 

er  barðist  svo  vel,  að  sverðið  beit  herklæðin  í  hendi 
hans  „sem  i  vatn  brygði".  Orustulýsingin  er  lifandi 
og  kröftug.  Pað  var  ekki  furða,  þótt  Eyvindur  end- 
aði  kvæðið  með  raunarorðum.  Kvæðið  er  að  allri 
gerð  stælíng  á  Eiríksmálum,  en  sjálfstæði  skáidsins 
er  jafnmikil  fyrir  því  að  því  er  efnið  snertir;  og 
bragarhátturinn  og  efnið  fellur  prýðilega  vel  saman. 
Kvæðið  er  meistaraverk  að  öllu. 

Háleygjatal  er  annað  aðalkvæði  Eyvindar  og 
er  það  stælt  eftir  Ynglingatali  og  með  sama  hætti. 
Pað  er  ættartal  Hákonar  jarls  eða  Háleygjajarlar  (og 
konúngar)  alt  upp  til  Sæmíngs,  sonar  Oðins.  Af 
því  eru  aðeins  16  heilar  og  hálfar  visur  til,  en  öll 
ættartalan  þekkist  þó  frá  ritum.  f  að  er  ort  eftir 
Jómsvíkíngabardaga  986  og  ef  til  vill  til  þess  að 
sýna,  að   Hákon  var  engu  síður  til  Noregs  borinn 


—  62  — 

en  konúngarnir  af  Ýnglíngaættinni.  Kvæðið  er 
fremur  dauft. 

Af  öðrum  kvæðum  Eyvindar  þekkjum  vjer  að- 
eins  af  umtali  drápu  um  alla  íslendínga  {þ.  e. 
höfóingja  á  íslandi);  fyrir  hana  gáfu  íslendingar 
honum  50  marka  silfurdálkinn.  Loks  eru  nokkrar 
lausavisur  til;  sumar  frá  Storðarbardaga,  hinar 
siðar,  einkum  um  viðskifti  hans  og  Haralds  grá- 
felds  og  eru  allar  mæta  vel  ortar.  Tvær  eru  um 
hallærið. 

Af  öðruni  norrænum  skáldum  frá  9.  og  10.  öld 
skulu  nefndir:  Torf-Einarr  jarl  Rögnvaldsson  i 
Orkne^gum  (um  900).  Hann  hefndi  föður  sins,  er 
synir  Haralds  hárfagra  höfðu  brent  inni,  með  því 
að  drepa  Hálfdan  hálegg,  einn  þeirra;  um  það  kvað 
hann  5  vísur,  fullar  af  hugmóði  og  köldu  spotti.  — 
Jórunn  skáldmær  orti  Sendibit,  og  eru  nokkrar 
visur  til  úr.  Um  Jórunni  vita  menn  ekkert,  en 
hún  hefur  lifað  um  og  eftir  miðja  10.  öld,  því  að 
hún  getur  um  ófriðinn  milli  Haralds  og  sonar  hans 
Hálfdanar  og  um  kvæði  Gutthorms  sindra.  Hvað 
nafnið  merkir  er  óvist. 

Önnur  norræn  skáld  eru  ekki  teljandi.  Bæði 
Óláfi  Tryggvasyni  og  Oláfi  helga  eru  eign- 
aðar  nokkrar  vísur,  hinum  síðara  eflaust  með  rjettu. 
Sömuleiðis  var  Haraldr  harðráði  skáld  og 
Magnús  berfœttr  og  mun  þeirra  getið  siðar. 
Loks  skal  þess  getið,  að  til  eru  2  visur  eftir  Hárek 
í  Pjóttu  son  Eyvindar.  En  vjer  munum  nú  hverfa 
að  annari  kveðskapargrein  um  stund. 


-  63  ~ 

Fjórða  grein. 

Um  eddiiJcvœðin. 

Eddukvæði  nefnast  þau  kvæði  eftir  ónafn- 
greinda  höfunda,  er  öll  eru  um  goðasagnir  og  forn- 
aldarhetjur  norrænar  og  útlendar;  þar  á  meðal  er 
og  kvæði  um  lifsreglur  og  háttsemi ;  öU  þessi  kvæði 
eru  ort  með  hinum  elstu  háttum,  fornyrðislagi, 
Ijóðahætti  og  málahætti,  og  eru  að  mestu  leyti  eitt 
safn  í  einu  handriti  (og  litlu  af  öðru). 

Höfundarnir  eru,  sem  sagt,  ekki  greindir,  og 
kemur  það  ef  til  viU  af  því,  að  efnið  i  kvæðunum 
voru  fornsagnir;  þær  voru  alþjóðareign,  er  höfund- 
arnir  sneru  i  Ijóð  og  skoðuðu  sig  ekki  sem  sjálf- 
stæð  skáld.  Pað  er  líklega  rjett  að  benda  á  þul- 
ina,  er  áður  var  getið.  fótt  þeir  fornu  þuUr  hafi 
horfið  úr  sögunni  á  9.  öld,  hefur  sýslan  þeirra  við 
þess  konar  efni  getað  haldist  við  hjá  næstu  kynslóðar- 
mönnum  og  fyrirmyndir  þær,  er  þeir  höfðu  gefið, 
haft  sin  áhrif  á  þá.  Að  minsta  kosti  hefst  eitt  kvæði 
svo:  Mál  es  at  þylja  |  þularstóli  á;  þar  segir  og 
að  lyktum:  at  hárum  þul  |  hlæ  þú  aldrigi  —  það 
er  ekkert  Uklegra,  en  að  sá  er  talar  eigi  hjer  við 
sjálfan  sig.  Vjer  hyggjum  það  vist,  að  eddukvæðin 
sjeu  náskyld,  nánasta  frændUð  þulakveðskaparins. 
En  þó  að  höfundarnir  þekkist  eigi,  sýna  kvæðin  þó 
oft  og  einatt,  hvernig  þeir  voru  að  Umderni,  hverjar 
tilfinningar  voru  rikastar  i  brjóstum  þeirra,  livern 
skilning  þeir  höfðu  á  mannUfinu  og  hverjar  Ufernis- 
nieginreglur  þeir  töldu  bestar. 

Pessi   kvæði  finnast   aðaUega    í   einu  handriti 


-  64  — 

islensku,  sem  iiú  er  2365  i  fjögra  blaða  broti  í 
Gamlasafni  i  hinni  konúnglegu  bókhlöðu  i  Kaup- 
mannahöfn  (codex  regius;  Konúngsbók,  útgefiö  i  Ijós- 
myndun  með  hliöprentuðu  máli  1891) ;  brot  af  öðru 
er  í  Árnasafni,  748  í  fjögra  bl.  br.;  hvað  stórt  þetta 
handrit  hefur  verið,  er  óvíst;  þar  er  eitt  kvæöi 
(Baldrs  draumar),  er  ekki  er  lika  í  Konimgsbók. 
tar  að  auk  eru  talin  til  eddukvæða  einstöku  önnur 
fornkvæði  likrar  tegundar,  þótt  í  öðrum  handritum 
sjeu.  Bæði  handritin  eru  náskyld  og  runnin  af  einu 
og  hinu  sama  frumhandriti ;  Snorri  Sturluson  hefur  og 
liaft  handrit,  náskylt  þeim.  Frumsafniö  eða  stofninn 
stafar  vafalaust  frá  12.  öld,  og  hafa  svo  síðari  rit- 
arar  skotið  inn  kvæðum,  er  þeir  náðu  i  og  ekki 
voru  i  frumsafninu.  Hver  hafi  safnað  þessum  kvæð- 
um  fyrstur,  er  alls  óvíst;  að  Sæmundur  fróði  (d. 
1133)  hafi  gert  það,  er  ekki  nema  tilgáta  manna  frá 
seinni  öldum.  En  hver  sem-  hefur  gert  það,  á  hina 
mestu  og  bestu  þökk  skilið.  Sjálft  nafnið  er  heldur 
ekki  rjett;  edda  er  nafn  á  bók  Snorra  og  á  ekkert 
skylt  við  þessi  kvæði,  en  það  er  nú  orðin  tíska  aÖ 
kenna  kvæðin  við  orðið,  og  eitthvert  nafn  verða 
þau  að  hafa. 

Aö  því  er  snertir  þessi  kvæði  eru  það  tvö 
atriði,  er  löngum  hafa  valdið  vísindalegum  rann- 
sóknum  og  deilum,  aldur  þeirra  og  heimili,  og 
eru  þau,  einkum  hið  siðara,  ekki  útkljáð  enn  með 
fuUri  vissu^). 


^)  Einhver  fyrsta  ritgjörðin,  er  fór  í  rjetta  átt  og  liafði 
mikla  Jþýðíngu,  er  ritgjörð  dr.  E.  .Jessens  í  Zeitschrift  fíjr 
deiitsche  Philologie  III. 


—  65  — 

Að  því  er  snertir  aldur  kvæðanna,  er  það  nú 
víst  orðið,  að  eldri  en  frá  9.  öld  geta  þau  með  engu 
móti  verið.  Mart  bendir  á,  að  fátt  eða  ekkert  af 
þeim  sje  eldra  en  frá  þvi  um  900.  Málið  á  þeim 
er  fyrst  og  fremst  órækastur  votturinn;  það  svarar 
aö  öllu  leyti  til  þess  sem  er  á  kvæðum  skáldanna 
frá  10.  öld.  Sömu  orðmyndir  eru  þar  og  sama 
skáldskaparmál,  kenningar  og  heiti,  og  þótt  það  sje 
ekki  jafnmikið  viðhaft  sem  i  skáldakvæðunum,  kemur 
það  aðeins  til  af  því,  að  bragarhættirnir  voru  einfald- 
ari  og  auðveldari.  En  það  er  svo  náskylt  alt  saman, 
að  það  er  rjett,  sem  sagt  hefur  verið,  að  báðar  kvæða- 
tegundirnar  sjeu  „greinar  á  sama  trjenu",  og  efnið 
er  lika  náskylt,  goðakvæðin  kvæðum  eldri  skálda 
og  ýmsra  á  10.  öld  (sjá  framar),  hetjukvæðin  sjálf- 
um  höfðingjakvæðunum,  og  þó  er  ekki  að  neita,  að 
munurinn  er  allmikill.  Milli  kvæðanna  og  sumra 
skáldakvæðanna  hinna  eldri  er  og  mjög  mikill  skyld- 
leiki  að  því  er  snertir  bragarháttinn ;  Ijóðahátt  og 
málahátt  viðhafði  forbjörn  og  Eyvindur,  kviðu- 
háttur  og  fornyrðislagið  er  náskylt  hvað  öðru. 

Pað  er  erfiðara  að  ákveða  takmörkin  fyrir  þess- 
um  kveðskap  niður  á  við,  en  hjer  má  þó  af  ýmsu 
mark  taka.  Ef  kvæðin  eru  sjálf  rannsökuð,  er  auð- 
fundinn  nokkur  aldursmunur  á  þeim;  nú  vill  þar 
að  auk  svo  vel  til,  að  eitt  af  þeim  er  kallað  græn- 
lenskt  og  vafalaust  ort  i  hinni  islensku  nýlendu  á 
Grænlandi;  þetta  kvæði  er  vart  ýngra  en  um  1100 
eða  frá  11.  öld,  en  i  samanburði  við  flest  hin  er 
það  auðsjáanlega  úngt  og  ófrumlegt;  meginþorrinn 
hlýtur  að  vera  eldri.  Hjer  við  bætist,  að  í  kvæð- 
um    frá   miðri  11.  öld  og  þar  á  eftir,  ekki  að  tala 


—  66  - 

um  kvæðin  í  fornaldarsögunum,  íinnast  allmörg  orb 
og  setningar,  er  auðsjáanlega  eru  tekin  og  lánuð 
úr  eddukvæðunum,  en  ekki  hins  vegar.  Af  þessu 
leiðir,  að  þau  hljóta  flest  að  vera  eldri  en  segjum 
1050  hjer  um  bil,  eða  það  mun  óhætt  að  segja  um 
1000,  eða  að  þau  sjeu  frá  10.  öld  yíir  höfuð.  Og 
styrkist  það  eða  sannast  af  tvennu.  f  að  er  óhugs- 
andi,  að  önnur  eins  kvæði  og  þau  um  hin  heiðnu 
goð  sje  ort  af  kristnum  mönnum  eftir  dauða  heiðn- 
innar.  Og  i  hetjukvæðunum  kemur  fram  andi  og 
menníng  víkingaaldarinnar  (9.  og  10.  öld)  svo  áþreif- 
anlega  Ijóst,  að  það  er  lítt  hugsanlegt,  að  þau  sjeu 
ort  miklu  síðar.  Bæði  í  Noregi  og  á  Islandi  gerðu 
stjórnendur  sjer  allmikið  far  um  að  uppræta  heiðn- 
ina  og  fornar  venjur,  og  það  kvað  svo  ramt  að,  að 
Ólafur  helgi  vildi  fyrst  ekki  hlýða  kvæði  Sigvats, 
eflaust  af  þvi  að  kveðskapurinn  var  svo  mjög  bendl- 
aður  við  heiðnar  goðasagnir.  Eftir  því  sem  lengur 
leið,  hlaut  það  að  verða  þvi  meiri  flarstæða,  að 
þess  konar  kvæði  haíi  verið  ort.  Vjer  ætlum,  að 
ekkert  goðakvæði  sje  ort  síðar  en  i  lok  10.  aldar, 
nema  eitt,  Völuspá  hin  skamma,  en  það  var  heldur 
ekki  ort  fyrr  en  á  12.  öld  á  íslandi,  þegar  menn 
voru  farnir  að  leggja  visindalega  stund  á  fornöldina 
frá  sjónarmiði  þeirrar  aldar;  það  er  „lært"  kvæði. 
Hetjukvæðin  var  auðvitað  hægt  að  yrkja  síðar,  enda 
eru  sum  þeirra  eflaust  frá  11.  öld,  auk  þess  sem 
um  var  getið  og  ort  var  á  Grænlandi.  Að  lyktum 
skal  bent  á,  að  Sverrir  konúngur  tilfærði  í  tali  vísu- 
helming  úr  Fáfnismálum,  eins  og  það  væri  forn 
oröskviður  og  algengur,  og  að  íormóður  kolbrúnar- 
skáld  er  látinn  í  Fóstbræðrasögu  hafa  yfir  „kviðling, 


-  67  - 

er  kveðinn  hafði  verit  um  lausúngarkonur,  en  kviö- 
língurinn  er  úr  Hávamálum;  hvorttveggja  bendir 
að  minsta  kosti  á  allháan  aldur.  Arnór  jarlaskáld 
hefur  i  einni  visu  sinni  auðsjáanlega  lánað  orð  úr 
visu  í  Völuspá. 

Pað  er  þá  valla  vafamál,  að  flestöll  af  þessum 
kvæðum  eru  eldri  en  frá  1000  og  þá  frá  10.  öld; 
þá  kemur  aftur  að  rannsaka  aldursmun  á  þeim 
sjálfum;  en  það  er  eríitt  að  greina  nákvæmlega 
miUi  þeirra,  enda  er  slikt  heldur  ekki  nauðsynlegt 
i  rauninni.  Vjer  förum  heldur  ekki  frekar  út  í  þetta 
mál  hjer,  en  getum  þess  aðeins,  að  sum  af  hetju- 
kvæðunum  eru  kölluð  „forn",  auðsjáanlega  til  að- 
greiníngar  frá  öðrum  ýngri  um  sama  aðalefni,  og 
getum  vjer  að  sumu  leyti  tiltekið  það  nánar. 

Miklu  meira  vafamál  og  deiiuefni  er  heimili 
kvæðanna.  Skoðanir  manna  um  þetta  mál  hafa 
smám  saman  breyst.  Áður  voru  þær  fremur  á  reiki, 
þángað  til  það  varð  Ijóst  og  viðurkent,  að  kvæðin 
voru  til  orðin  hjá  norræna  ættflokkinum,  en  ekki 
Svíum  eðaDönum;  um  þetta  kemur  nú  öllum  saman. 
Hitt  greinast  menn  á  um,  hvar  hjá  norræna  ætt- 
floknum  þau  hafi  verið  ort  —  um  eitt  er  víst,  að 
það  hefur  verið  ort  á  Grænlandi.  Guðbrandur 
Vigfússon  áleit,  að  þau  ættu  heima  á  vestureyj- 
um,  i  nýlendum  Norðmanna  fyrir  vestan  haf,  en 
ekki  á  íslandi.  S.  Bugge  heíur  fetað  í  hans  fót- 
spor  og  reynt  að  sanna  og  styrkja  þá  skoðun  enn 
betur.  B.  M.  Ólsen  hefur  reynt  að  sanna,  að  þau 
væru  mestmegnis  ort  á  íslandi.  I  mót  öllu  þessu 
standa  þeir,  er  hyggja  að  þau  stafi  írá  Noregi  sjálf- 
um   flest    öU.    A    móti   skoðun   Guðbrands  (og  þá 

5* 


-  68  — 

Bugges)  ritaði  A.  Edzardi  vel  og  rækilega,  og  þaö 
mun  valla  verða  ofan  á,  að  kvæðin  sjeu  ort  fyrir 
vestan.  Aðeins  Noregur  og  ísland  geta  í  raun  og 
veru  komið  til  greina. 

I^að  er  satt,  að  kvæðin  hafa  geymst  eingöngu 
á  íslandi;  þar  var  þeim  safnað  og  þar  hafa  menn 
kunnað  þau  lengi ;  en  þetta  er  ekki  einhlítt  til  þess 
að  ætla  þau  ort  þar;  því  að  öll  kvæði  norrænna 
skálda  (Braga— Eyvindar  osfrv.)  eru  eingöngu  geymd 
á  íslandi  og  safnað  þar,  og  dettur  engum  í  hug  að 
herma  þau  ort  þar  og  þá  vera  rángfeðruð.  Af  mál- 
inu  á  kvæðunum  verður  litið  sem  ekkert  ráðið,  því 
að  málið  á  íslandi  á  10.  öld  hefur  hlotið  að  vera 
hjer  um  bil  alveg  eins  og  norrænan  i  Noregi.  Heldur 
ekki  verður  neitt  með  vissu  ráðið  af  því,  að  eitt 
kvæðið  er  ort  á  Grænlandi;  og  mun  síðar  talað 
frekar  um  það. 

Pað  er  einúngis  ýmislegt  i  kvæðunum  sjálfum, 
orðatiltæki,  er  á  menningarstig  benda,  eiga  við  nátt- 
úru,  landslag  og  þess  kyns,  er  ráða  má  af ;  slíkt  er  jafn- 
aðarlegast  órækur  vottur  um  heimili  og  uppeldis- 
menníngu  skáldanna  sjálfra.  Vjer  munum  nú  geta 
ýmislegs,  er  að  þessu  leyti  þykir  mark  á  takandi. 

Annað  eins  kvæði  og  Hyndluljóð  um  norrænan 
úngan  mann,  Óttar,  og  ætt  hans  er  eðlilegast  að 
hugsa  sjer  ort  i  Noregi  og  af  ættmanni  hans;  það 
er  lítt  skiljandi,  að  það  sje  ort  á  Islandi.  Sama 
er  að  segja  um  Rígsþulu,  ef  hún  á  við  og  er  um 
Harald  hárfagra.  Enn  fremur  getur  valla  verið  að 
tala  um,  að  þau  kvæði  sje  ort  á  íslandi,  er  með 
rökum  má  heimfæra  til  900  eða  litlu  fyrr;  en  þau 
eru  reyndar  fá  eða  fæst. 


—  69  — 

Af  staðanöfnum  er  lítið  að  ráða;  þau  benda 
flest  til  fjallalands  og  eru  því  þýðingarlítil  i  þessu 
niáli.  Öðru  máli  er  að  gegna  um  ýms  orð  og  orða- 
tiltæki  er  eiga  við  náttúru  og  landslag  og  menn- 
ingu;  auðvitað  eru  og  mörg  þeirra  þýðingarlaus, 
þvi  að  þau  geta  átt  við  hvar  sem  er.  En  annað 
eins  og  orðin:  eða  skyli  haltr  henda  I  hrein  i  þá- 
Qalli  sýna  lifandi  mynd  úr  norrænu  lifi  og  náttúru 
og  það  norðarlega  i  Noregi,  og  geta  ekki  verið 
islensk.  Sama  er  að  segja  um:  FjTr  munt  Goð- 
mundr  |  geitr  of  halda  |  ok  bergskorar  |  brattar 
klífa  I  hafa  þér  í  hendi  |  heslikylfu;  eða:  sem  fyr 
ulíi  I  óðar  rynni  |  geitr  af  Qalli  \  geiskafullar;  eða: 
stund  es  til  stokks  |  til  steins  önnur  (norræn  vega- 
lengdartáknun),  eða:  sem  björn  hryti;  eða:  sjaldan 
bautarsteinar  |  standa  brautu  nær;  eða:  þurraskiða  | 
ok  þakinna  næfra  |  þess  kann  maðr  mjöt;  það  er 
talað  um  likabrennu.  akra  ársána,  eikju  sem  ferju; 
ýmislegt  fleira  má  til  tina,  er  aðeins  getur  átt 
við  Noreg  og  ekki  líka  við  ísland  og  hlýtur  að  vera 
sótt  þángað.  Lángeinfaldast  og  eðlilegast  er  þvi  að 
hugsa  sjer,  að  alt  þetta  sje  komið  beinlínis  frá 
mönnum,  er  hafi  alist  upp  i  og  saman  við  alt  þetta, 
er  þeim  svo  var  til  taks,  er  þeir  ortu ;  það  var  auð- 
sjáanlega  svo  lifandi  í  brjóstum  þeirra.  Hins  vegar  er 
ekkert  sem  með  neinni  vissu  bendi  til  íslands,  hinnar 
sjerstöku  íslensku  náttúru,  lifs  og  menningar;  það 
hefur  helst  verið  tilfært  að  nefnt  er  á  einum  stað 
„hveralundr",  hvort  sem  þetta  orð  er  staðarnafn 
eða  ekki ;  ef  það  væri  vist,  að  „hverr"  merkti  heita 
laug  hjer,  þá  ætti  það  eflaust  við  ísland,  en  hverr 
merkir  upphaflega   ketil   (i  steini  eða  klettum)  og 


-  70  — 

getur  því  eins  átt  við  Noreg  sem  ísland^).  Enn- 
fremur  má  segja,  að  þaö  sje  óliku  hægra  að  skilja 
kvæðin,  sum  þeirra  að  minsta  kosti,  ef  þau  eru 
norræn;  Völuspá  og  fleiri  byggjast  á  baráttu  milli 
heiðinnar  og  kristinnar  trúar;  slík  barátta  átti  sjer 
ekki  stað  á  íslandi  fyrr  en  aUra  siðast  á  10.  öld; 
þar  á  móti  var  hún  gömul  í  Noregi  og  hafm  að 
minsta  kosti  á  dögum  Hákonar  góða.  íslendingar 
voru  fremur  daufir  i  trúarefnum  og  miklir  skyn- 
semismenn,  en  Norðmenn,  einkum  Prændir,  voru 
alla  tið  stækir  heiðíngjar  og  trústerkir  blótmenn. 
Vjer  teljum  það  af  öllu  þessu  eðlilegast  að  ráða, 
að  meginið  af  kvæðunum  sje  ort  i  Noregi,  þótt  þvi 
verði  ekki  neitað  með  öllu,  að  þau  kunni  að  geta 
verið  ort  af  íslendíngum. 

Eitt  af  kvæðunum  er  ort  á  Grænlandi  sem  áður 
var  getið,  Atlamál  hin  grænlenzku;  vjer  vitum  að 
til  voru  skáld  á  Grænlandi,  en  hirðkveðskap  iðkuðu 
þau  aldrei;  það  lítur  því  svo  út,  sem  þau  hafi  gefið 
sig  við  þess  konar  kveðskap,  sem  hjer  um  ræðir, 
og  það  er  Ijóst,  að  lijer  er  aðeins  um  kvæði  að 
ræða,  er  ort  voru  til  þess  að  skemta  mönnum. 
Þessi  kveðskapur  á  Grænlandi  stafar  valla  beinlínis 
frá  Islandi,  því  að  samgöngur  voru  engar  milli  þess- 
ara  landa  eftir  að  Grænland  fanst  og  byggðist. 
f  essi  kveðskapur  er  líklegast  til  orðinn  af  beinum 
áhrifum  frá  Noregi,  því  að  viÖ  þetta  land  voru  sam- 
göngurnar  einimgis. 

^)  Orðin  und  Hveralundi  hafa  eflaust  verið  misskilin  að 
þessu.  í*au  eiga  að  skiljast  alveg  eins  og  und  Fjöturlundi 
i  einu  af  Helgakvæðunum,  und  þýðir  ekki  s.  s.  undir  i 
eiginlegri  merkíngu,  eins  og  sambandið  sýnir  glögt. 


—  71  — 

Höfundar  kvæðanna  eru  óþektir  og  það  er 
sjaldan  eða  aldrei,  að  þeir  komi  fram  eða  tali  1 
sinu  nafni.  Peir  hafa  tekið  efnið,  eins  og  það  var, 
úr  goðasögunum  og  fornhetjusögunum  og  snúið  þeim 
i  Ijóð;  hvort  þeir  þá  hafa  breytt  nokkru  af  sjálfum 
sjer,  skapað  sjálfstætt,  er  reyndar  óvíst,  en  ekki 
verður  það  sjeð,  svo  að  sanna  megi,  að  þeir  haíi 
skapað  neitt  eða  skilið  á  þeirra  eigin  hátt;  aðeins 
i  einu  kvæði  gæti  um  slíkt  verið  að  tala,  Vöhispá, 
og  þó  einkum  það,  hvernig  söguheildin  í  kvæðinu 
er  sett  frani.  Hins  vegar  er  það  vel  hugsanlegt, 
að  þeir  hafi  viljandi  eða  óviljandi  lagt  eins  og  ein- 
hvern  sjerstakan  blæ  yíir  lyndi  þeirra  manna,  er 
þeir  yrkja  um;  sjerstaklega  gæti  þetta  átt  sjer  stað 
í  lýsíngarorðunum,  er  þeir  hafa.  I  öllum  lyndis- 
lýsingum,  eins  og  þær  koma  óbeinlínis  fram,  er 
fullkomið  samræmi,  og  menn  og  konur  vinna  og 
tala,  hver  eftir  sinu  eiginlyndi  og  einkenni.  Skáldin 
eru  hjer  fullkomnir  meistarar.  Eins  miklir  eru  þeir 
i  samsetníngu  sjálfra  kvæðanna.  Pó  er  hjer  nokkur 
nmnur  á,  og  fer  það  eftir  aldri  kvæðanna.  I  þeim 
eldri  og  elstu  er  alt  svo  stutt  sagt  og  kjarnyrt,  að 
skáldin  forðast  alt  sjálfsagt  og  það  er  þeir  gera 
ráð  fyrir  að  tilheyrendurnir  geti  skilið  og  bætt  við 
sjálíir.  Eitt  atriði  fylgir  öðru,  án  þess  að  verið  sje 
að  segja  að  nú  komi  það  eða  það.  f  essu  er  dálítið 
öðruvisi  varið  i  ýngri  kvæðunum,  þau  eru  marg- 
orðari  og  hleypa  ekki  eins  úr  óþörfum  milliliðum 
og  skýringarsetningum. 

Skáldin  lýsa  goðunum,  eins  og  þau  voru  í  trú 
manna  á  10.  öld,  með  ástriðum  þeirra  og  eiginleg- 
leikum;  þau  eru  að  því  leyti  ekki  annað  en  menn 


—  72  — 

á  æðra  og  fullkomnara  stigi  (sbr.  framar);  en  trúin 
er  óbiluð,  og  sum  af  kvæðunum  eru  auösjáanlega 
ort  til  þess  að  styrkja  heiðna  trú.  Að  þessu  leyti 
má  oft  sjá  að  skáldin  bafa  ákveðinn  tilgáng  með 
kvæðunum;  þau  eru  full  af  gremju  út  af  tíðarand- 
anum;  sorg  og  ángurblíðar  tilfmningar  út  af  kjör- 
um  manna  og  kvenna  koma  í  Ijós;  og  um  leið  verða 
skáldin  vandlætarar.  Petta  kemur  mest  fram  í 
goðakvæðunum,  siður  i  hetjukvæðunum,  en  er  þó 
til  þar.  Annars  eru  skáldin  mjög  róleg,  iítt  ofsa- 
fengin;  meðalhóf  og  meðalvit  er  það,  sem  þeir  lofa 
mest  og  hafa  mestar  mætur  á. 

Að  því  er  snertir  fornhetjurnar,  er  þess  gæt- 
andi,  að  tvennslíonar  lunderni  koma  þar  sjerstak- 
lega  fram;  íyrst  hinar  göfugu  hetjur  með  blíðum 
og  innilegum  tilfinníngum,  eru  ástfángnir,  svo  seni 
Helgi,  Sigurður,  Gunnar,  en  hraustir  og  hræðast  ekk- 
ert.  Svo  eru  hinir,  sem  aldrei  eru  ástfángnir. 
hraustir,  en  harðir  og  nokkuð  ribbaldalegir,  svifast 
einskis  og  berjast  illyrðum  og  brigslum.  Nokkuð 
líkt  er  með  konurnar;  hinar  fegurstu  og  indælustu 
kvennverur  eru  valkyrjurnar;  þær  svara  til  hinna 
bliðu  göfugu  hraustu  hetja;  miUi  þeirra  eru  ástir, 
er  lýst  er  fegur  og  hreinna  en  nokkurs  staðar  ann- 
ars  staðar.  En  sjeu  þær  sviknar  eða  tálum  tældar, 
—  það  kemur  f^TÍr  með  Brynhildi  móti  vilja  Sig- 
urðar,  er  ekki  rýrist  við  það  — ,  þá  eru  þær  hefni- 
gjarnar  og  hefna  sin  grimmlega,  en  eru  stórkost- 
legar  í  hefnd  sinni  og  aldrei  Ijótar  eða.viðbjóðslegar. 
En  bæði  konur  og  karlar  eru  færðar  á  nokkuð  æðra 
stig    en  menn  alment  gerast,  og  þó  er  enginn  vafi 


—  73  - 

á  því,  að  það  eru  samtimismenn  skáldanna,  verk 
þeirra  og  allur  tiðarandi,  er  kemur  fram  i  kvæðunum. 
Framsetningin  er  yfir  höfuð  einföld  og  blátt 
áfram;  bragarliættirnir  kröfðu  eigi  neina  óeðlilega 
orðaröð  og  leyfðu  skáldunum  að  njóta  mælsku 
sinnar  á  sem  eðlilegastan  hátt.  Setningar  eru 
stuttar  og  sjaldnast  lengri  en  visuhelmingur ;  „þviað'*- 
setningar  sjaldgæfar,  og  orðasamband  alt  eðlilegt; 
oft  viðhafa  skáldin  þó  orðaröð,  er  þeim  þykir 
áhrifameiri,  en  ef  him  væri  blátt  áfram ;  slikt  kemur 
ósjálfrátt  og  fæðist  á  vörum  skáldsins  af  hans  eigin 
innilegleik  og  hugareldi;  skáldið  endurtekur  stund- 
um  orð  og  setningar,  breytt  eða  óbreytt,  og  verður 
þá  ræðan  áhrifameiri  og  viðhafnarmeiri.  ?au  hafa 
yfir  höfuð  hina  næmustu  tilfinningu  fyrir  málinu  og 
orðunum ;  það  er  aðdáanlegt,  hvernig  þeim  tekst  að 
breiða  hið  bjartasta  leifturskin  yfir  lunderni  manna 
eða  verk  aðeins  með  einu  einasta  orði  (einkunn). 

Þýðíng  þessara  kvæða  er  margvísleg  og  má 
likt  segja  um  þau  sem  skáldakvæðin.  Gildi  þeirra 
fyrir  goðatrúna  gömlu  og  fornsagnabálkinn  er  þó 
miklu  meiri,  eins  og  gefur  að  skilja,  og  úr  þessu 
gildi  er  ekki  hægt  að  gera  of  mikið.  En  hitt  er  og 
lika  dýrmætt  gildi  þeirra,  að  þau  sýna  oss  svo  Ijóst 
hf  forfeðra  vorra  og  hugsunarhátt ;  vjer  sjáum  þá 
fyrir  oss  Ijóslifandi  úti  og  inni,  i  vikingu  og  vosi, 
vjer  finnum  tilfinningar  þeirra,  hvernig  sem  eru, 
vjer  finnum  hjörtun  bærast  og  getum  svo  að  segja 
þreifað  á  lífæð  alls  lifs  þeirra,  á  hvaða  aldri  sem 
eru.  Að  þessu  leyti  hafa  kvæðin  ekki  aðeins  gildi 
fyrir  íslendinga  og  Norðmenn,  er  náskyldastir  voru. 


—  74  — 

heldiir  og  fyrir  alla  Norðurlandabúa,  meira  að  se^a 
fyrir  allan  hinn  gotneska  kynflokk. 

Öll  eru  eddukvæðin,  sem  áður  var  getið,  með 
hinum  elstu  og  smærri  bragarháttum.  Með  forn- 
yrðislagi  eru  þau  kvæði,  er  sögukyns  eru,  og  eru 
það  einkuni  hetjukvæðin  (Völuspá,  Hymiskviða, 
frymskv.,  Baldrs  draumar,  Rígsþula,  Hyndluljóð, 
Völundarkv.;  Helgakviðurnar,  Grípisspá,  Reginsmál 
B,  Sigurðarkv.  hin  meiri,  Guðrúnarkv.  I,  Sigurð- 
arkv.  hin  skamma,  Helreið,  Guðr.kv.  II— III,  Odd- 
rúnargrátr,  Guðrúnarhvöt  og  Gróttasöngr).  Með 
málahætti  eru  fáein  sömuleiðis  sögukvæði  (Atla- 
kviðurnar  og  flest  í  Hárbarðsljóðum),  með  Ijóða- 
hætti  þar  á  móti  (sam)ræðukvæði,  og  þau  sem  ein- 
hver  fróðleikur  er  kendur  í,  hvort  sem  í  kvæðinu  tala 
einn  eða  fleiri  (Hávamál,  Vafþrúðnismál,  Grímnis- 
mál,  Skírnismál,  Lokasenna,  Alvíssmál,  Hrimgerðar- 
mál,  Reginsmál  A,  Fáfnismál,  Sigrdrifumál,  Hamðis- 
mál;  Grógaldr  og  Fjölsvinnsmál);  því  heita  svo  mörg 
af  Jþeim  -mál. 

f  að  er  nú  öðru  nær  en  að  vísurnar  sjeu  alveg 
reglulegar  að  lengd;  það  ber  oft  við,  að  i  vísu  eru 
annaðhvort  færri  en  8  vísuorð  eða  fleiri,  og  stund- 
um  svo  að  ofhlaðið  er.  Mönnum  kemur  ekki  saman 
um,  hvernig  á  þessu  stendur.  Ætla  sumir,  að  lengd 
vísnanna  hafi  getað  verið  óákveðin  og  á  reiki;  hitt 
halda  aðrir,  að  tala  vísuorðanna  hafi  ætið  verið  8 
(eða  6  í  Ijóðahætti),  og  ef  ekki  er  svo,  þá  sje  þaö 
því  að  kenna,  að  kvæðin  hafa  afbakast  í  meðferð- 
inni  á  því  2—300  ára  tímabili,  er  þau  lifóu  á  vör- 
um  manna,  og  mun  þessi  skoðun  vera  sannari,  enda 


—  75  - 

má  oft  beinlínis  sanna,  að  annaðhvort  vanti  eitt- 
hvað  i,  eða  óþörfu  og  litt  viðeigandi  sje  skotið  inn. 
Auðvitað  er  vandi  að  ráða  úr  hverju  einu.  Heldur 
ekki  er  vaíi  á  því,  að  heilar  vísur  hafa  alveg  gieymst, 
og  stundum  kvæðabútum  steypt  saman,  ef  eitthvað 
var  likt  eða  skylt  með  þeim.  Allra  óreglulegust 
eru  Hárbarðsljóð;  þar  eru  visur  með  málahætti, 
Ijóðahætti  og  stundum  beinlinis  greinar  í  óbundnu 
máli  inn  á  milli. 

Eins  og  kvæðunum  er  skipað  í  handritinu  (Kon- 
úngsbók),  einkum  hetjukvæðunum,  er  það  Ijóst,  að 
safnari  hefur  reynt  til  þess  að  mynda  úr  þeim  eina 
söguheild  í  Ijóðum;  þess  vegna  hefur  hann  stund- 
um  skeytt  saman  tvö  kvæði  líks  efnis,  þar  sem  hon- 
um  þóttu  þau  fylla  hvort  annað  (Reginsmál  A  og  B), 
og  oft  setur  hann  inn  til  skýringar  og  fyrir  betra 
samanhengis  sakir  stuttar  sögugreinir  og  eru  þær 
teknar  úr  eldri  sögu  í  óbundnu  máli  um  Sigurð 
fáfnisbana  (Sigurðarsögu).  Einstöku  sinnum  á  þetta 
sjer  stað  við  goðakvæðin.  Að  endíngu  skal  þess 
getið,  að  höfundur  Völsúngasögu  hefur  snúið  mörg- 
um  af  hetjukvæðunum  i  óbundna  sögu  og  er  hún 
þvi  merkileg  fyrir  tekstann  og  meðferð  hans. 

Fimta  grein. 

Goðahvœdi, 
AUra  fremst  í  Konúngsbók  stendur  Völuspá; 
hún  er  og  i  Hauksbók  en  töluvert  öðruvisi  og  lak- 
ari  þar.  Pað  er  engin  tilviljun  að  hún  stendur 
fremst  í  Kb.,  þvi  aö  hún  er  yfirlit  veraldarsögunnar, 
sögu  goða  og  manna  samkvæmt  hugmyndum  heið- 


—  76   - 

inna  manna  og  skáldsins.  Hún  greinist  í  2  aöal- 
kafla,  en  aöeins  hinn  siðari  er  spá  eða  frásögn  um 
ókomna  tíma,  og  er  nafnið  þvi  ekki  alveg  rjett. 
Völvan,  eða  spákonan,  biður  áheyrendur.  goð  og 
menn,  hljóðs  og  skýrir  fyrst  frá  upptökum  heimsins 
og  gjörðum  Borssona,  Óðins  og  bræðra  hans;  öll 
goðin  lifðu  fyrst  í  friði  og  ró  og  allsnægtum  á  Iða- 
velli;  þá  var  gullöldin,  en  hún  þraut,  þá  er  þursa- 
meyjar  komu  úr  Jötunheimum,  og  þá  hófst  ófriður 
og  orrustur.  Fyrst  áttu  goðin  ófrið  við  vani,  en  biðu 
ósigur  og  urðu  að  gera  sætt  við  þá;  borgarvirki  ása 
hafði  verið  brotið,  og  nú  sömdu  þeir  við  smið  að 
byggja  það  upp  og  hjetu  honum  Freyju,  sól  og 
túngli  að  launum;  en  þetta  var  reyndar  bergrisi; 
Þór  drap  hann  áður  en  smiðinni  var  lokið,  og  var 
það  í  raun  rjettri  eiðrof  frá  goðanna  hálfu;  þau 
voru  nú  orðin  sek,  og  mart  ilt  var  i  heiminum. 
Óðinn  leitar  nii  ýmislegra  bragða;  hann  skorar  á 
völuna  að  birta  mannkyni  leyndardóma  heimsins 
og  fær  drykk  af  Mímisbrunni  með  því  að  setja  auga 
sitt  að  veði.  Pá  talar  völvan  um  samtiðina  (nú- 
legan  tíma,  er  völvan  spáði)  og  það  sem  stóð  i  nánu 
sambandi  við  hana;  hún  sjer  valkyrjur  koma  (ófriðar- 
merki),  Baldur  deyja  —  og  mí  hljómar  með  náhljóði 
viðkvæði  hennar:  Vituð  ér  enn  eða  hvat?  Svo  kemur 
lýsing  af  lííinu;  völvan  talar  um  refsíngar  iUra 
manna  og  ýmislega  óheilla  fyrirboða  þess  sem 
koma  skal  og  lýsir  spiUíngu  mannkynsins  (Brœðr 
munu  berjask  osfrv.),  allur  Yggdrasilsaskur  skelfur 
frá  rótum  —  þvi  að  nú  koma  hinir  síðustu  tímar 
og  ragnarök  (siðari  kafli  kvæðisins);  fjandalið  goð- 
anna  sækir  fram  á  vigvöllinn  úr  öUum  áttum  og  á 


-  77  — 

víg  við  goðin;  einvígum  og  falli  helstu  goðanna  er 
lýst  í  kjarnyrtum  visum,  og  alt  endar  i  björtu  báli: 

Sól  tér  sortna, 
sígr  fold  í  mar, 
hverfa  af  himni 
heiðar  stjörnur, 
geisar  eimi 
ok  aldrnari, 
leikr  hár  hiti 
við  himin  sjalfan. 

En  völvan  sjer  meira;  hún  sjer  alt  skapast  á  ný, 
hún  sjer  iðjagræna  jörð  koma  aftur  upp,  æsir  koma 
aftur  saman  á  Iðavelli,  ný  og  betri  kynslóð;  hinar 
gullnu  töflur  finnast  aftur,  ný  gullöld  hefst  og  sak- 
leysisöld;  Baldur  kemur;  dyggvar  dróttir  byggja 
Gimlé;  [stjórnarinn  kemur  ofan,  sá  er  öllu  ræður, 
en  ónafngreindur]  —  og  alt  ilt  hverfur. 

Þetta  er  aðalefni  hins  mikilfenglega  kvæðis. 
Hvað  í  því  sje  eign  höfundarins  og  hvað  stafi  frá 
almennri  trú,  er  erfitt  eða  ómögulegt  að  greina,  en 
svo  mikið  er  víst,  að  skáldið  hefur  með  aðdáan- 
legum  skarpleik  tekið  aðalatriðin,  sem  flest  eru 
kunn  af  öðrum  kvæðum,  og  notað  þau  til  þess  að 
setja  fram  söguheild  svo  áhrifamikla,  sem  orðið  gat. 
Hann  gerir  hin  heiðnu  goð  ekki  hrein  og  saklaus, 
heldur  sýnir  hann,  hvernig  brigð  á  eiðum  og  brot 
á  siðferðislögmáli  hefur  i  för  með  sjer  fulla  tortím- 
ingu.  En  —  og  þar  kemur  hið  fagra  í  hugsjón 
hans  eða  samtiðarmanna  hans  —  það  er  nýtt  lif  i 
vændum,  ný  gullöld,  sem  aldrei  mun  spillast;  þetta 
eykur   von   og   traust.    Hvernig  stendur  á  þvi,  að 


—  78  — 

þetta  kvæði  hefur  verið  ort?  Liklega  —  og  hjer  er 
aö  eins  tilgátum  til  að  dreifa  —  til  þess  að  sýna, 
að  hin  heiðna  trú  væri  eins  góð  og  fögur  og  fyrir- 
heitisrík  sem  kristin  trii;  kvæðið  er  eflaust  ort,  er 
kristin  trú  var  farin  að  láta  bera  töluvert  á  sjer,  farin 
að  verða  hættuleg,  og  líklegast  ort  um  miðbik  10. 
aldar  og  i  Noregi.  Að  skáldið  hafi  tekið  upp  kristnar 
hugmyndir  um  eilífa  sælu,  sem  margir  ætla,  er  ekki 
ómögulegt,  en  hvergi  nærri  vist.  Kristilegastan  blæ 
hefur  vísan  (vísuhelmíngur)  um  þann,  er  kemur  öfl- 
ugur  ofan  að  regindómi,  en  það  er  ekki  víst,  að 
þessi  vísa  hafi  staðið  í  kvæðinu  frá  öndverðu,  því 
að  hún  er  aðeins  í  Hauksbók,  en  ekki  í  Konúngs- 
bók.  Eins  og  kvæðið  er  nú  í  handritunum,  er  það 
margvislega  afbakað,  einkum  með  þvi,  að  inn  í  það 
hefur  verið  skotið  mörgum  vísum,  helst  um  sköpun 
dverga  og  manna  og  ýmislegt  fleira,  sem  litt  hugs- 
andi  er  að  völvan  hafi  þóst  þurfa  að  nefna.  Hins 
vegar  er  valla  vafi  á,  að  stöku  vísur  sjeu  týndar. 
Snorri  hefur  þekt  kvæðið  í  sömu  mynd  og  notar 
það  og  tillærir  margar  vísur  úr  því. 

Næst  á  eftir  Völuspá  stendur  i  Konúngsbók 
annað  meginkvæði,  þótt  annars  kyns  sje,  eða  rjett- 
ara  sagt,  safn  af  kvæðum  og  kvæðabrotum,  er  öll 
eru  Uáyamál,  þ.  e.  ræða  Óðins;  safnandinn  hefur 
liklega  ætlast  til,  að  nafnið  ætti  við  alt  safnið,  en 
sennilegt  er,  að  það  sje  nafnið  á  einu  kvæðinu  og 
þá  hinu  fyrsta,  er  veigamest  er  og  efnisríkast.  Vjer 
munum  taka  kvæði  þessi  hvert  fyrir  sig  og  lýsa 
þeim  i  stuttu  máli. 

Eins  og  Völuspá  er  saga  heimsins,  eins  er  fyrsta 


—  79  — 

kvæðið  yfirlit  yfir  líf  einstaklíngsins  eins  og  hann  á 
að  vera,  og  eru  gefnar  reglur  fyrir  þvi;  ef  það  er 
eins  og  ætlast  er  til,  verður  dómurinn  um  manninn 
góður,  og  eftir  þvi  á  að  sækjast.  Oðinn  kemur  i 
gestsgervi,  þurfandi  matar  og  hjúkrunar,  að  bæ  (þ.  e. 
mannheimi);  honum  er  vel  tekið  og  hann  launar 
gestrisnina  með  reglum  þeim,  er  hann  gefur.  Pað 
er  eðlilegt,  að  hann  hefur  máls  á  gestinum  og  skýrir, 
hvernig  hann  eigi  að  hegða  sjer;  hann  varar  við 
ofdrykkju  og  öllu  óhófi,  lofar  mannvitið  og  lýsir 
atferli  hins  ósnotra  manns  til  viðvörunar;  en  smám 
saman  vikkar  hann  sinn  sjóndeildarhríng  og  til- 
heyrenda  sinna  og  kemst  út  í  að  tala  um  samlifi 
manna  og  viðurgerning  þeirra  hvers  við  annan,  um 
vináttu  og  tryggð  manna,  lofar  meðalvisku,  og  talar 
frekara  um  ýmislegt  í  daglegu  lífi  manna  alt  þar 
til  er  hann  kemur  að  lifi  og  dauða  og  hann  endar 
með  þessum  undurfögru  visum: 

Deyr  fé,  Deyr  fé, 

deyja  frændr,  deyja  frændr, 

deyr  sjalfr  et  sama;  deyr  sjalfr  et  sama, 

en  orðstírr  ek  veit  einn, 

deyr  aldrigi  at  aldri  deyr, 

hveims  sér  góðan  getr.  dómr  um  dauðan  hvern. 

Dómurinn  er  umræða  þeirra,  er  eftir  lifa. 

Kvæði  þetta  er  eitt  af  hinum  merkustu  eddu- 
kvæðum,  með  þvi  að  það  sýnir  oss  svo  ágætlega 
lifið  og  hugsunarháttinn  á  10.  öld;  og  það  gerir 
það  með  kjarnyrtum  setningum,  er  mest  líkjast 
spakmælum  og  orðskviðum,  enda  eru  margar  orðnar 
það.    Pað    er    eflaust  Óðinn,    er  talar;  enginn  gat 


—  80  — 

betur  en  hann  geíið  þessar  gullvægu  reglur  um  lííiö, 
og  því  var  eðlilegt,  að  skáldiö  veldi  hann  til  þess 
að  segja  þær.  —  Það  gefur  aö  skilja,  að  annað  eins 
kvæði  og  þetta  hefur  ekki  geymst  óspilt;  Jþað  var 
svo  hægt  að  skjóta  inn  i  það  hjer  og  hvar  visum 
líks  efnis,  enda  hefur  það  verið  gert  óspart.  Petta 
kvæði  er  það,  er  með  mestri  vissu  má  segja  ort 
i  Noregi,  og  líklega  ort  um  eða  fyrir  miðja  10.  öld; 
það  er  eldra  en  Hákonarmál  Eyvindar,  þvi  að  hann 
hefur  lánað  úr  því  (Deyr  fé  osfrv.). 

Tvö  næstu  kvæðin  eru  smákvæði;  skáldið  setur 
íyrst  fram  meginreglu  (1,  að  trúa  ekki  meyjarorð- 
um,  2,  að  vera  máhigur  og  vitur,  ef  maður  vill 
hreppa  eitlhvað)  og  skýrir  hana  með  dæmum  úr 
eigin  lifi  þess  er  talar  i  þeim,  þ.  e.  Óðins;  dæmin 
eru  hvernig  hin  fagra  Billíngsdóttir  (liklega  Rindr) 
ginti  Óðin  og  fór  illa  með  hann,  svo  að  hann  hafði 
hennar  ekki,  og  hvernig  Oðinn  íjekk  skáldamjöðinn 
hjá  Suttúngi,  og  er  frásögnin  hjer  æði  miklu  skáld- 
legri  en  sú  hjá  Snorra. 

Fjórða  kvæðið  eru  hin  svonefndu  „Loddfáfnis- 
mál";  nafnið  er  rángt,  því  að  það  er  ekki  Lodd- 
fáfnir  (hver  hann  er,  er  óvist),  er  talar,  heldur  sá, 
er  talað  er  við  og  ráðin  eru  gefin.  Pað  er  þetta 
kvæði,  er  byrjar  með:  „Mál  es  at  þylja  |  þularstóli 
á";  svo  koma  mörg  ráð  um  ýmislegt  í  lifmu  og 
hvernig  maður  eigi  að  hegða  sjer;  hjer  er  ýmislegt 
líkt  því,  sem  er  i  fyrsta  kvæðinu.  Kvæðið  er  ofur- 
einfalt  að  efni  og  gerð  og  liklegast  elst  aUra  þess- 
ara  kvæða  og  má  vera  að  það  sje  ort  fyrir  900. 
Innskotsvisur  eru  og  i  þvi. 

Fimta   kvæðið   er  ekki  eiginlega  kvæði  heldur 


—  81  — 

regliilaiis  samtiníngur  aí*  vísum  um  rúnirnar,  íuud 
þeirra,  not  og  kraft,  og  um  það,  livernig  Óðinn  afl- 
aði  sjer  rúnanna  með  jþvi  að  fórna  sjálfum  sjer,  en 
efnið  er  nokkuð  myrkt;  fyrstu  visurnar  ei'u  merki- 
legastar. 

Hið  sjötta  og  siðasta  kvæði  hefur  verið  uefnt 
Ljóðatal,  kallað  svo,  vegna  þess  að  Óðinn  segir 
þar  frá  og  telur  upp,  hver  töfraljóð,  kraftasöngva, 
hann  kunni,  og  er  það  að  mörgu  mjög  merkilegt. 

Að  endingu  stendur  ein  visa,  er  liklegast  er 
eða  á  að  vera  endir  alls  safnsins,  eins  og  það  er 
nú  i  handritinu. 

Bæði  Völuspá  og  Hávamál  (Öll)  eru  í  raun  rjettri 
Óðinskvæði;  og  á  eftir  þeim  fara  tvö  önnur,  þar 
sem  Óðinn  sýnir  hinn  ægilega  goðmátt  sinn  og 
refsikraft  andspænis  jötni  og  manni. 

í  Vafþrúðnismálum  á  Óðinn  orðastað  við 
hinn  alvisa  jötun,  Vafþrúðni,  sem  er  hundgamall 
og  man  næstum  alt  frá  elstu  timum ;  Óðinn,  er  kallar 
sig  Gangráð,  hefur  með  lægni  og  kænsku  fengið 
Vafþrúðni  til  þess  að  vera  sá  er  svara  skal  spurn- 
ingum  sinum;  Vafþrúðnir  reynir  fyrst  Oðin  með 
4  spurningum,  og  svo  hefst  aðalsamtalið ;  Oðinn 
spyr  margs  um  heiminn  og  það  sem  í  honum  er, 
um  jötnakynið,  um  ragnarök,  en  Vafþrúðnir  leysir 
úr  öUu,  uns  Óðinn  leysir  höfuð  sitt  —  því  að  það 
lá  við  —  með  þvi  að  spyrja,  hvað  Óðinn  hefði  sagt 
i  eyra  Baldri,  en  það  vissi  enginn  nema  Oðinn  sjálf- 
ur;  nú  vissi  Vafþrúðnir,  við  hvern  hann  hafói  átt 
t)g  verður  að  missa  höfuð  sitt.  Kvæðið  er  nokkurs 
konar  senna  eða  mannjöfnuður;  var  það  oft  haft  að 

6 


—  82  — 

gamni  í  höllinni  á  kvölclin  að  tveir  menn  jöfnuðu 
sjer  saman  og  vildu  vera  hvor  öðrum  meiri;  Ijetu  þeir 
þá  mikið  af  verkum  sinum  og  þótti  stundum  raup- 
samt.  Eftir  þessu  er  kvæðið  auðsjáanlega  sett.  Af 
efni  sinu  er  það  mjög  merkilegt  fyrir  goðafræði  og 
Snorri  hefur  notað  það  alhnikið. 

Grímnismál  eru  svo  nefnd  af  því,  að  Óðinn 
kemur  grimuklæddur  (Grímnir)  til  Geirroðar  kon- 
imgs  fóstursonar  síns  (hvernig  það  kom  til,  að  Oðinn 
fóstraði  hann,  er  sagt  i  lesmálsgrein  á  undan  kvæð- 
inu);  konúngur  Ijet  taka  Óðin,  sem  hann  þekti 
ekki,  og  setja  milli  elda  tveggja  og  pína.  Frigg 
hafði  sagt  Óðni,  aö  Geirroður  væri  matniðingur,  og 
það  vildi  Óðinn  reyna,  en  Frigg  hafði  verið  þess 
ráðandi,  að  Geirroður  Ijet  fara  svo  með  Oðin.  Eftir 
8  nátta  setu  milli  eldanna  gefur  Agnar  son  Geir- 
roðar  Óðni  svaladrj^kk,  og  nii  talar  Óðinn ;  tilgángur 
hans  er  að  opna  augun  á  konúngi  og  fá  hann  til 
að  sjá,  hver  komumaður  er,  og  í  því  skyni  talar 
Óðinn  óbeinlinis  um  sjálfan  sig  og  eignir  sínar,  en 
stefnir  altaf  nær  og  nær  sjálfum  sjer,  en  ekkert 
dugar,  Geirroður  er  sljór  af  drykk;  loks  kemur 
refsíngin  og  dauðadómurinn  i  þessum  ógurlegu 
orðum : 

Eggmóðan  val 

1111  iiiun  Yggr  hafa, 

þitt  veitk  hf  of  Hðit, 

i'ifar  eru  dísir, 

nú  knátt  Oðin  séa, 

nálgask  mik,  ef  niegir 


—  83  — 

Geirreður  lætur  líf  sitt.  Kvæðið  er  mjög  kjarnjTt 
og  kröftugt;  en  það  hefur  verið  farið  illa  með  það; 
það  er  með  allskonar  innskotum,  mest  goðfræðis- 
legs  efnis;  Snorri  hefur  notað  það  mjög. 

Bæði  kvæðin  eru  vafalaust  frá  10.  öld. 

Enn  er  eitt  kvæði  eða  kvæðisbrot,  er  Óðinn  er 
aðalpersónan  i,  Baldrs  draumar;  Baldur  hefur 
dreymt  illa  og  voðvænlega  drauma,  goðin  ráðgast 
um  og  fer  Óðinn  til  undirheima  til  að  vekja  upp 
vöhi  og  spyrja  hana,  hvort  Baldri  sje  hætta  búin: 
hann  fær  vissu  um,  að  það  er  hann,  er  Hel  býst 
við  að  taka  móti  með  mikilli  viðhöfn.  Pað  vantar 
töluvert  í  kvæðið.  Pað  er  vel  ort  og  heyrir  til 
þeim  eldri  og  betri  kvæðum. 

í  Hárbarðsljóðum  er  Óðni  (=  Hárbarðr) 
og  Þór  skipað  andspænis  hvor  öðrum;  Pór  kemur 
úr  austurvegi  að  breiðu  sundi  og  vill  fá  ferju  yfir. 
kallar  á  ferjukarlinn  hinum  megin  (Óðin),  en  hann 
vill  ekki  ílytja  hlennimenn  eða  hrossaþjófa,  segir 
hann,  honum  leist  ?ór  vera  klæðlitill  förukarl. 
„berbeinn  brautingi".  Svo  hefst  orðasenna  milli 
þeirra.  Pór  segir  frá  afrekum  sínum,  jötnadrápi  og 
þess  kyns  verkum  og  spyr,  hvað  Hárbarður  hafi 
móti  því,  en  hann  (o :  Óðinn)  liefur  hluttöku  í  orust- 
um  að  setja  þar  á  móti,  og  þegar  Pór  talar  um 
einhverja  Svárangs  syni,  er  hafi  barið  hann  grjóti. 
talar  Hárbarður  um  ástarfundi  við  „línhvíta,  gull- 
bjarta"  mey.  Svo  þegar  þeir  eru  búnir  að  senna 
nokkra  hrið,  vill  Pór  aftur  fá  hann  til  að  ferja  sig. 
en  Hárbarður  aftekur  það  með  öllu,  og  f  ór  verður 
að  fara  sina  leið,  en  hótar  Hárbarði  öllu  illu  næsta 
sinn,    er   þeir   hittist.    f  etta  er  gamankvæði,  ein- 

6* 


—  84  — 

stakt  að  formi  (sbr.  75.  bls.),  eii  valla  óafbakað; 
skáldinu  hefur  þótt  gaman  aö  þvi  að  etja  tveim 
höfuðgoðunum  saman,  Óðni  og  l*ór,  andanum  og 
likamskraftinum.  Pað  eru  andlegu  yíirburÖirnir,  er 
sigurinn  hljóta.  Kvæðið  er  vafalaust  norrænt;  ýmis- 
legt,  er  nefnt  er  í  kvæðinu,  bendir  greinilega  á  það. 

Pessu  næst  má  telja  þrjú  Pórskvæði,  Hymis- 
kviðu,  Prymskviðu  og  Alvíssmál.  f ryms- 
kviða  er  þeirra  elst  og  liklegast  með  allraelstu 
eddukvæðum.  tað  er  um  stuld  hamarsins ;  frymur 
jötnahöfðíngi  náði  eitt  sinn  i  hann  að  I*ór  sofanda; 
og  er  aðalefnið,  hvernig  hann  náðist  aftur.  Eftir 
að  Loki  hafði  fengið  að  vita,  hvað  af  hamrinum 
var  orðið  og  að  f  rymur  heimtaði  Freyju  fyrir  hann, 
gaf  Heimdanur  það  ráð,  að  Pór  skyldi  klæða  i 
brúðarföt  —  ?ór  skyldi  vera  brúðurin!  —  i  stað 
Freyju,  og  Loki  skyldi  vera  brúðarþernan ;  bragðið 
hepnaðist.  Prymur  þursadróttinn  Ijet  ginnast  og 
jafnskjótt  sem  hamarinn  var  lagður  i  knje  brúðinni, 
var  ekki  að  sökum  að  spyrja  — 

Þrym  drap  hami  fyrstan 
þursa  dróttiii 
ok  ætt  jötuiis 
alla  lamði. 

Kvæðið  er  hið  mesta  meistaraverk  að  öUu;  skáld- 
inu  hefur  tekist  aðdáanlega  að  lýsa  Pór,  bæði  þegar 
hann  var  ráðalaus  út  af  hamarsmissinum  og  vildi 
þegar  láta  Freyju  i  sölurnar,  og  eins  þegar  hann 
át  og  drakk  svo  mikið  hjá  Prym,  að  hann  furðaði: 


—  85  — 

einn  át  oxa. 
átta  laxa, 
krásir  allar. 
es  konur  skyldu: 
drakk  Siíjar  verr 
sáld  þrjú  mjaðar: 

sömuleiðis  þegar  Prym  fýsti  ab  sjá  hami  (eða  haiia) 
í  framan,  en  þoldi  ekki  eldlegt  augnaráðið  og  stökk 
utan  endlangan  salinn,  og  loks  þegar  f  ór  sá  ham- 
arinn  aftur: 

Hló  Hlórriða 
hugr  í  brjósti. 
es  harðhugaðr 
hamar  of  þekði. 

Eins  er  hinum  khmnalega  og  heimska  Prym  lýst 
vel,  og  ekki  sist  Freyju,  er  „fnasaði",  þegar  fór 
stakk  upp  á  þvi,  að  hún  færi  og  giftist  jötninum. 
Framsetníngin  er  stutt  og  kjarnyrt  sem  best  má 
verða.  Skákhnu  hefur  tekist  að  sýna  Þór  í  sinu 
fuUa  goðdómsalmætti,  þótt  hann  kæmi  svo  hlægi- 
lega  og  auðvirðilega  fram  sem  dularbúin  brúður. 

Hymiskviða  er  einkennilegt  kvæði.  Goðin 
vantar  drykk  en  fá  að  vita,  að  Ægir  hefur  nóg  til 
af  honum,  og  vilja  taka  þar  veishi,  en  hann  skorast 
undan  og  segist  ekki  geta  tekið  móti  þeim,  nema 
þau  leggi  til  nógu  stóran  ölhituketil.  Týr  leggur 
til  að  þeir  fari  til  Hymis  jötuns  afa  hans  og  fái 
hans  ketil.  Petta  gera  þeir  og  fá  ketilinn,  en  ekki 
fyrr,  en  Pór  er  búinn  að  sýna  af  sjer  kraftaraun  i 
helli  Hymis,  að  brjóta  kalk  (bikar)  Hymis,  en  hann  gat 


—  86  — 

ekki  brotuab  á  öðru  eu  euui  karls  sjálfs;  móðir 
Týs,  hiu  fagra  jötuudóttir,  keudi  Jþeim  ráðið.  luu 
i  þetta  er  fljettað  róðri  Hymis  og  Pórs  út  á  regiu- 
liaf,  er  Pór  reudi  færi  síuu  til  að  veiða  miðgarðs- 
orui  og  drepa  liaun.  I  kvæðiuu  er  liuýtt  saman 
ýmsum  goðsögnum,  er  upphaflega  hafa  ekkert  átt 
samau  að  sælda,  og  kvæðið  er  ekkert  meistaraverk ; 
Týr  t.  d.  hverfur  alt  i  eiuu  úr  söguuui  og  er  ærið 
lítilvirkur.  Paö  er  valla  eldra  eu  frá  siðasta  hluta 
10.  aldar  og  er  auðugast  allra  af  keuníugum. 

Þriðja  kvæðið  var  Alvissmál.  Dverguriuu 
Alvis  keuuu^  um  nótt,  hittir  Pór  en  þekkir  hann 
ekki  og  segir  flaumósa,  að  uú  skal  brúðuriu  fara 
heim  með  honum,  og  það  kemur  upp  að  það  er 
dóttir  Pórs  (?rúður),  seni  hanu  á  við  og  segir  sjer 
hafí  verið  lofuð.  I'ór  syujar  honuui  þegar  ráðsius, 
en  dvergurinn  biður  hann  allþarflega  og  nú  verður 
Pór  alt  i  eiuu  dálítið  kæuskufullur;  hann  segir  að 
Alvís  skuli  fá  meyna,  ef  haun  kunni  að  svara  öllu, 
sem  PóY  spyr  hanu  að  „úr  hverjum  heimi'*.  Pað 
sjest  á  eudanuni,  aö  Pór  aðeins  vill  tefja  fyrir 
dvergnum,  þángað  til  sóliu  rennur  upp  og  dverg 
dagar  uppi,  og  þau  verða  leikslokin.  Dvergi  verður 
aldrei  svarafátt;  I*ór  spyr  um  uöfu  margra  hluta 
íjarðar,  himius,  mána,  sólar,  öls  osfrv.)  i  hverjum 
heimi.  Nöfniu  hjá  hiuum  eiustöku  verum  (goðum, 
vönum,  jötnum,  dvergum  osfrv.)  eru  mjög  eiukeuui- 
leg,  og  það  er  eiumitt  þessi  greinarmunur  á  uöfn- 
unuui,  sem  gefur  kvæðinu  (skáldlegt  og)  málslegt 
gildi.  f  að  er  einasta  skiftið  er  Pór  kemur  slóttug- 
lega  fram;  skáldinu  þótti  betur  við  eiga  að  láta 
Pór  fara   svo   að  en  að  beita  hamrinum  við  jafn- 


—  87  — 

lítilfjörlega  veru.  Kvæðið  er  fremur  vel  ort  og  hin- 
iim  ílaumósa  dverg  vel  lýst. 

Af  öðrum  goðakvæðum  standa  sjer  tvö. 

Skírnismál  eru  um  það,  að  Freyr  verður 
ástfánginn  í  hinni  undurfögru  jötunmey  Gerði 
Gymisdóttur  og  sendir  Skirni,  skósvein  sinn,  að 
biðja  hennar.  Hún  neitaði  fyrst  alveg  að  eiga  Frey, 
og  gekst  hvorki  við  fögrum  ^öfum  og  Ijet  heldur 
ekki  undan  verstu  hótunum;  þá  fjTst  er  Skírnir 
hótaði  henni  með  þvi  að  beita  hana  rimum  og 
gera  hana  með  þvi  auma  og  vitstolna,  játaði  hún 
að  gefa  Frey  ástir  sínar.  Ástarþrá  Freys  og  óþoli 
er  einkar  vel  lýst  og  samtal  Gerðar  og  Skirnis  er 
meistaralega  sett.  Pað  er  einkennilegt,  að  Gerður 
lætur  ekki  bugast  af  neinu  nema  hræðslu  við  mátt 
rúnanna  og  vald  þeirra  ylir  sálinni.  Ástarkvæði  er 
það  ekki  eiginlega.  Pað  er  mart  er  greinilega 
bendir  á  norrænan  uppruna  og  háan  aldur. 

Lokasenna.  Nafnið  bendir  á  efnið.  Loki  inn 
lævisi  kemur  til  Ægis  þar  sem  goðin  sitja  að  gildi; 
á  undan  kvæðinu  fer  lesmálsgrein,  er  hnýtir  því 
við  efnið  í  Hymiskviðu  (hún  fer  rjett  á  undan  í 
handritinu).  Loki  veður  inn  i  höllina  og  biður  uni 
einn  drykk  mjaðar;  Bragi  verður  til  að  svara  og 
neita  uni  drykkinn;  Loki  snýr  sjer  þá  að  Óðni,  fóst- 
bróður  sínum,  og  hann  lætur  Víðar  skenkja  Loka. 
Nú  óskar  Loki  öllum  til  heilla  nema  Braga;  Bragi 
svarar  og  nú  hefst  sennan,  helstu  goð  og  gyðjur 
veQast  inn  í  sennuna  og  hreyta  hnifilyröum  að  Loka. 
eu  hann  skammar  þau  verstu  brigslum,  þángað  til 
nafn  Pórs  er  nefnt;  hann  kemur  þegar  í  stað  óður 
og  uppvægur;  eftir  nokkurn  orðastað  vikur  Loki  út 


—  88  — 

Vir  höllinni  nieð  oröunum:  „því  at  ek  veit,  at  þú 
[Pór]  vegr",  en  óskar,  að  öll  eiga  Ægis  niegi  brenna 
honuni  á  baki.  Pað  er  ekki  mikið  að  marka,  þótt 
Loki  berji  goðin  brigshun  og  láti  fúkyröin  óþvegin 
l;júka,  því  að  flest  alt  af  þeim  er  tóm  rángfærsla  og 
lygi  og  alt  fært  á  verra  veg  samkvæmt  hmderni 
Loka.  Pað  er  þvi  i  raun  rjettri  engin  smán  fyrir 
goðin,  að  hann  lastar  þau.  Að  það  er  trúaður 
heiðingi,  er  hefur  ort  kvæðið,  sjest  best  á  þvi,  ab 
hann  lætur  Pór  og  þar  með  goðin  sigrast ;  hið  ilhi. 
rógurinn  og  lygin,  verður  að  vikja  þótt  ekki  sje 
nenia  fyrir  harðneskju  kraftarins.  Kvæðið  er  ort  á 
likum  tíma  og  Völuspá.  Það  bendir  á  hkan  tíðar- 
anda  og  siðaspilhngu. 

Af  öðrum  kvæðum,  er  vanalega  eru  talin  meö 
goðakvæðum,  skal  hjer  minst  á  tvö  (hin  munu  nefnd 
siðar). 

Rígsþula  er  að  nokkru  leyti  skyld  Hávamál- 
um  (I);  Heimdalhir  fór  eitt  sinn  um  mannheim  og 
nefndist  Rigr  og  kom  að  þremur  bæjuni,  hverjuui 
eftir  annan;  þá  áttu  hjónin  Ái  og  Edda  (=  lángati 
og  lángamma),  Ati  og  Amma,  Faðir  og  Móðir.  Rígr 
var  þar  3  nætur  og  að  níu  mánuðum  liðnum  ól  Edda 
son,  er  hjet  Præll,  Amma  son,  er  hjet  Karl,  Móðir 
son,  er  hjet  Jarl.  Frá  Præli  eru  allir  þrælar  konmir. 
frá  Karli  allir  bændur  og  frá  Jarli  er  konúngurinn. 
Af  þessu  sjest,  að  höf.  hefur  viljað  skýra,  hvernig 
mannkynið  hefur  smám  sanian  hafist  á  æðra  stig, 
uns  það  komst  á  hið  æðsta  í  konúngsættum  og  jaria. 
Um  leið  segir  kvæðið  oss,  hvernig  menníngarástand 
þessara  stjetta  var;  húsum  þeirra  er  lýst,  úthti  og 


—  89  — 

klæðum,  verkuiii  og  mataræði,  og  er  í  öJlu  þessu 
sami  stigamunurinn;  í  öUu  þessu  kemur  fram  lýsíng 
á  samtíð  og  samtíðarfólki  höfundarins;  þess  vegna 
er  kvæðiÖ  svo  afarmerkilegt.  Því  miður  vantar 
endann  á  kvæðinu,  er  aðeins  finst  í  einu  handriti 
(Snorra-Eddu) ;  þar  hefur  verið  talað  nánar  um 
Konúng.  hvernig  hann  hjelt  sig  og  hvað  hann  gerði. 
f  að  er  ýmislegt,  er  hendir  á,  að  höf.  hatí  átt  við 
Harald  hárfagra,  göfgi  hans  og  ríki,  og  sje  ort  hon- 
um  til  heiðurs;  ef  svo  er,  er  það  ort  um  900;  en 
hvernig  sem  það  er,  er  kvæðið  ekki  miklu  ýngra. 
Pað  er  eflaust  norrænt;  það  manntjelag  er  það  lýsir 
átti  sjer  stað  þar,  en  ekki  á  íslandi.  Það  er  ort 
með  mjög  óreglulegu  fornyrðislagi. 

Inni  i  miðjum  Hyndluljóðum  stendur  kafli,  er 
á  ekki  heima  í  því  kvæði;  Snorri  skýrir  oss,  að 
hann  er  úr  kvæði,  er  nefndist  Völuspá  hin 
skamma.  Pað  er  erfitt  að  gera  sjer  glöggva  grein 
fyrir  þessu  kvæði;  það  hefur  verið  um  guðina,  og 
þeir  taldir  12  alls;  þar  eru  visur  um  Heimdall  og 
hans  mæður,  um  börn  Loka  og  nokkrar  um  hina 
síðustu  tíma;  alt  þetta  er  ósamanhángandi  brot. 
Kvæðið  er  vart  eldra  en  frá  12.  öld  og  eflaust  ort 
á  Islandi. 

Öll  þau  kvæði,  er  hjer  hafa  verið  talin  eru 
mjög  markverð  fyrir  oss;  vjer  sjáum  i  þeim,  hverjar 
hugmyndir  forfeður  vorir  gerðu  sjer  um  tilveruna, 
sköpun  veraldar  og  endalykt,  um  mennina  sjálfa, 
lif  þeirra,  sambúð  og  sanmeyti;  vjer  sjáum  i  þeim 
svo  að  segja  daglegt  lif  þeirra  með  ástum  þeirra, 
samræðum,  ráðum  hinna  eldri,mannjafnaðarskemtun, 


—  90  — 

töfravald,  illdeiliir,  notkun  kænsku  og  bragöa,  jafn- 
vel  hvílíkt  gaman  þeir  gátu  haft  af  því  aö  hugsa 
um  orð  og  samheiti,  en  það  er  reyndar  engin  furða, 
því  að  hvert  skáld  varð  að  temja  sjer  mikla  orð- 
gnótt  og  orðhegi. 

Hjer  skal  svo  geta  tveggja  kvæða,  er  bæði  heyra 
sanian  og  að  öllum  líkindum  eru  um  goð  eða  goð- 
verur.  Pað  eru  Grógaldr  og  Fjölsvinnsmál: 
þau  eru  nú  aðeins  til  í  pappírsbókum,  en  eru  ekki 
ýngri  en  frá  10.  öld  eða  um  1000.  í  Grógaldri 
kemvn^  sonur  og  vekur  dauða  móður  sina  upp.  völ- 
una  Gróu,  og  biður  hana  kveða  sjer  galdra  til  bless- 
unar  og  hamíngju,  af  því  að  hann  eigi  hættulega  ferð 
fyrir  höndum;  hún  gerir  það  og  kveður  honum 
niarga  góða  galdra.  Þessi  sami  úngi  maður  er 
kominn  að  borg  —  í  Fjölsvinnsmálum  — ,  en  borgar- 
vörðurinn,  Fjölsvinnur,  segir  honum  ómögulegt  að 
komast  inn;  hennar  gættu  hinir  grinnnustu  hundar 
og  vakti  annar  um  daga,  hinn  um  nætur;  en  Svip- 
dagur,  svo  heitir  sonur  Gróu,  veit,  aö  þar  inni  býr 
sú  er  elskar  hann  og  þráir  hann  alla  tiö,  mærin 
Menglöð.  Svipdagur  spyr  nú  borgarvörð  um  skil- 
yrðin  til  þess  að  komast  inn,  en  það  reynist  þá 
svo,  að  þau  eru  öU  ein  óslitin  lokuð  keðja.  Það 
er  með  öðrum  orðum  ómögulegt  að  komast  inn; 
aðeins  einum  manni  er  það  gefið,  ef  hann  nefnir 
hið  rjetta  nafn  sitt;  þetta  fær  Svipdagur  nú  fyrst 
að  vita  —  hann  hefur  áður  nefnst  Vindkaldur  — , 
og  segir  til  nafns  síns;  þá  opnast  hliðið,  hundar 
leggjast  niður  og  fagna  honum,  og  borgarvörður 
segir  Menglöðu  mannskomuna.  Svo  kemur  Svipdagur 


—  91  - 

inn  og  þau  heilsast  nieð  hinuni  innilegustu  og  vib- 
kvæmustu  ástarorðum.  Nú  eiga  þau  að  lifa  saman 
um  ævi  og  aldur  í  fullu  yndi.  Kvæðið  er  eitt  liiö 
fegursta  ástakvæði:  Menglöðu  og  þrá  hennar  er 
mjög  fagurlega  lýst.  f  aö  er  líklegt,  að  Svipdagur 
og  Menglöð  sjeu  einhver  goðanna,  en  það  er  alls 
óvíst,  hvernig  eigi  að  skýra  efnið.  Að  bæði  kvæðin 
eigi  saman  —  þótt  þau  líklega  sjeu  nokkuð  mis- 
gönuil  —  sjest  af  hinu  danska  þjóðkvæði  um  Svejdal. 

Sjötta  grein. 

Vm  hetjulívæðin. 

Fremst  af  þeim  i  Konimgsbók  standa  3  kvæði 
um  fornhetjur  tvær  með  nafninu  Helgi;  annar  er 
Helgi  Hundíngsbani  og  Höðbrodds,  hinn  Helgi  Hjör- 
varðsson;  þessir  Helgar  eru  norðrænar  og  líklega 
helst  danskar  fornhetjur;  en  eru  þó  settir  i  ættar- 
skyldleik  við  aðahnennina  i  hinum  þýsku  völsiinga- 
sögum. 

Hið  fyrsta  af  þessum  kvæ^ðum  er  Helgakviða 
Hundíngsbana  I  eða  Völsúngakviða;  það  er  heildar- 
kvæði  eða  ævisögukvæði,  af  því  það  hefur  yfirlit  yfir 
ævi  hetjunnar,  og  þess  vegna  er  það  sett  fremst, 
en  reyndar  er  það  ýngst  kvæðanna  uni  Helgana  og 
ekki  eldra  en  frá  fyrra  hluta  11.  aldar.  Hjer  er 
sagt  frá  fæðingu  Helga  og  uppvexti  með  fremur 
mörgum  orðum;  síðan  uni  föðurhefndina,  stutt;  en 
þá  kemur  Sigrún  valkyrja  iii  sögunnar;  hún  hefur 
gefið  Helga  sigur  i  baráttu  við  Hundíngssonu;  faðir 
hennar  hefur  heitið  henni  Höðbroddi  Granmars- 
syni;  Helgi  safnar  nú  flota  miklum  og  fer  til  lands 


—  92  — 

Höðbrodds;  allri  þessari  ferð  er  lýst  mjög  rækilega, 
og  svo  bardaganiim,  stutt.  Kvæðið  endar  með  þvi 
að  Sigrún  óskar  Helga  til  heiUa,  og  það  er  gefið  í 
skyn,  að  þau  geti  nú  lifað  saman  í  ánæ^u  og  ró. 
Kviðan  er  viða  kröftug,  en  ekki  annað  eins  meist- 
araverk  og  sum  önnur;  undirbúningi  og  ferðum  er 
lýst  of  rækilega  i  samanburði  við  sumt  annað;  og 
i  henni  kemur  fyrir  löng  og  heldur  illorð  senna 
milli  Sinfjötla  og  Guðmundar  Granmarssonar. 

Hin  kviðan  um  Helga,  er  að  rjettu  lagi  heitir 
Völsúngakviða  hin  forna,  er  sú  siðasta  i  röð- 
inni  i  Konúngsbók.  Petta  kvæði  er  alt  i  molum  og 
lesmálsgreinir  i  milli,  en  allar  heyra  visurnar  saman 
og  eru  úr  einu  kvæði;  það  er  allmiklu  eldra  en  hið 
fyrra,  göfugra  og  fegurra  og  skaði  mikill,  að  ekki 
skuli  vera  til  alt.  Efnið  er  nokkuð  sams  kyns  og  i 
hinu,  en  byijar  með  þvi  að  tala  um  ofsóknir  við 
hinn  únga  Helga,  flótta  hans  og  hernað.  Hann 
hittir  Sigrúnu ;  hím  hefur  gefið  honum  sigur  i  orust- 
um.  Hún  hefur  verið  föstnuð  Höðbroddi,  og  þá  er 
hún  frjetti  það,  fór  hún  að  hitta  Helga, 

kysti  ok  kvaddi 
koiiiiiig  iiiid  hjalmi, 
,  þá  varð  hilmi 

hugr  á  vífi. 

Helgi  kveðst  munu  berjast  við  Höðbrodd;  svo  kemur 
leiðángurinn,  og  stutt  senna  milii  Sinfjötla  og  Guð- 
mundar  og  miklu  samboðnari  öðrum  eins  köppum. 
Helgi  fær  Sigrúnar,  en  Dagur  bróðir  hennar  drepur 
hann  til  að  hefna  föður  þeirra,  er  fallið  hafði  i 
orustunni.    Dagur   segir   Sigrúnu   tíðindin  og  hún 


—  93  — 

óskar  honum  allrar  ógæfu  fyrir.  Helgi  var  lagður 
i  haug,  og  eitt  kvöld  sá  ambátt  Helga  dauðan  koma 
ríðandi  til  haugsins  og  segir  Sigrúnu;  hún  gengur 
í  hauginn  og  þau  Helgi  tala  saman.  Svo  fer  Helgi 
aftur  til  Valhallar.  Þessir  siðustu  kaflar,  er  lýsa 
hinni  himinhreinustu  og  hafdýpstu  ást,  eru  hinir 
fegurstu  og  mest  hrifandi  i  ölhim  þessum  kveðskap ; 
einkum  birtist  valkyrjueðlið  hjer  i  sinni  hreinustu 
og  göfugustu  mynd,  og  þó  er  Sigrún  í  sínu  insta 
eðli  hin  ástfángna,  viðkvæma  syrgjandi  kona. 
Hún  er 

„svá  fegin 
fundi  okrum 
sem  átfrekir 
Oðins  haiikar, 
es  vals  vitu 
varmar  bráðir." 

Hún  varð  skammlíf  af  harmi  og  trega,  segir  í 
lesmálsgrein.  Þau  Helgi  voru  endurborin  Helgi 
haddíngjaskati  og  Kára,  sem  segir  i  Káruljóðum, 
en  þau  eru  týnd.  Kvæði  þetta  er  vafalaust  ort  i 
Noregi. 

Helgi  Hjörvarðsson  var  sonur  Hjörvarðs  og 
Sigurlinnar  Sváfnisdóttur,  er  hann  hafði  frjett  að 
væri  fegurst  allra  og  átti  svo;  frá  þessu  segir  í 
fyrsta  kafla  kvæðisins  um  Helga;  það  er  líka  i  mol- 
um  og  fylt  með  lesmálsgreinum.  Helgi  var  sein- 
legur  i  uppvexti  og  festist  ekki  nafn  við  hann,  en 
Sváfa  valkyrja  gaf  honum  nafnið,  og  Helgi  sagðist 
vilja  fá  hennar  að  nafnfesti,  en  hún  vísar  honum  á 
dýrmæt   sverð   í   Sigarshólmi.    Helgi   fer  að  hefna 


-  94  — 

afa  sÍDS,  er  Hróðmar.  annar  biðill  Sigurlinnar,  hafði 
drepið,  en  um  þetta  vantar  kafla.  Heðinn,  bróðir 
Helga,  strengir  glapinn  þess  heit  að  eiga  Sváfu,  en 
iÖrast  og  fer  á  stað  og  hittir  Helga  og  segir  hon- 
um  glæp  sinn;  en  þá  hafði  Álfur  Hróðmarsson 
skorað  á  Helga  til  bardaga,  og  í  þeirri  orustu  verÖ- 
ur  hann  sár  til  ólifis.  Hann  lætur  sækja  Sváfu,  og 
biður  hann  hana  að  eiga  Heðin,  því  at  „mér  hefr 
hjörr  komit  |  hjarta  et  næsta".    Sváfa  svarar: 

Mælt  hafðak  þat 
í  munarheimi, 
þás  mér  Helgi 
hringa  valði, 
myndiga  lostig 
at  Hðinn  fylki 
jöfur  ókunnan 
armi  verja. 

Svo  deyr  Helgi,  og  Heðinn  ætlar  að  hefna  hans,  að 
þvi  er  hann  segir.  Valkyrjan  er  hjer  eins  hrein  og 
göfug  og  Sigrún  og  likist  henni  að  öllu  leyti.  En 
sagan  um  Helga  þennan  og  hana  er  enn  sorgnæm- 
ari  og  grípur  mann  eins  og  með  enn  meiri  hátignar- 
legri  ángurblíðutilfinníng.  Kvæðið  er  meðal  þeirra 
bestu  frá  10.  öld. 

Inn  i  þessa  kviðu  er  skotið  heilu  kvæði  i  Ijóða- 
hætti,  og  er  samtal  miUi  stafnbúans  Atla  og  jötun- 
meyjarinnar  Hrímgerðar  og  er  hún  nokkurs  konar 
hafmeyja.  Helgi  hefur  drepið  fööur  hennar  og  nú 
vill  hún  krefjast  bóta  —  þeirra  að  mega  sofa  hjá 
Helga  eina  nótt.  Atli  á  fyrst  tal  við  hana  og  er 
það    víða    fremur   klúrt   og   grófyrt;    siðar   kemur 


—  95  — 

Helgi  sjálfur;  báðum  tekst  að  dvelja  svo  fyrir  Hrini- 
gerði,  að  hún  gáir  sin  ekki,  hana  dagar  uppi  og  hún 
verður  að  hlægilegu  hafnarmarki  i  steinslíki.  KvæðiÖ 
er  vafalaust  frá  lO.öld  og  að  mörgu  merkilegt,  náskylt 
sennukvæðunum.  I^að  mætti  nefna  Hrímgerðar- 
mál. 

Á  eftir  þessum  kvæðum  stendur  í  Kbk.  kafli 
um  dauða  SinQötla  og  svo  kemur  allur  hinn  mikli 
kvæðabálkur  uni  Sigurð  og  Gjúkúnga.  Eins  og 
heildarkvæði  er  sett  fremst  i  Helgabálknum,  eins  er 
hjer  fyrst  yfirlits-  eða  ævikvæði  um  Sigurð.  f  að  er 
Gripisspá;  Sigurður  heimsækir  móðurbróður  sinn 
framvisan,  Gripi  konúng,  og  biður  hann  segja  sjer 
ævi  sina;  Gripir  gerir  það  en  þó  nauðugur.  fetta 
kvæði  er  með  þeim  allraýngstu,  islenskt  frá  12.  öld 
eöa  13.  og  ort  eftir  hinum  sem  á  eftir  fara.  ?ess 
sjer  og  merki,  að  það  er  siðar  sett  inn  í  safnið  en 
hin.    Kvæðið  er  þurt  og  ekki  mikils  virði. 

f  á  kemur  samsteypa  af  tveimur  kvæðum,  öðru 
með  Ijóðahætti,  er  kalla  niætti  Reginsmál  A  og  B. 
og  eru  bæöi  brot;  þau  eru  um  uppruna  gullsins 
mikla,  oturgjaldanna  með  hringnum  Andvaranaut, 
er  öll  bölvun  fylgdi  hverjum  er  átti;  þetta  gull 
hafði  svo  mikla  þýðíngu  fyrir  Sigurð  og  Gjúkúnga. 
að  það  átti  vel  við,  að  setja  kvæðin  um  það  fremst. 
Sigurður  ólst  upp  hjá  Regin  smið;  hann  eggjaði 
Sigurð  að  drepa  Fáfni,  bróður  Regins,  til  þess  aö 
eignast  gullið,  en  það  hafði  Fáfnir  einn  tekið  undir 
sig.  Sigurður  vildi  fyrst  hefna  föður  sins  og  það 
gerir  hann  meö  hjálp  Óðins. 

Hiö    næsta   frægðarverk   Sigurðar   er   að   leita 


—  96  ~ 

Fáfni  upp  og  drepa  lianu;  frá  viðureigu  þeirra 
segja  Fáfnismál  (með  Ijóðahætti);  fyrst  er  samtal 
milli  Sigurðar  og  Fáfnis  deyjanda;  hann  ann  ekki 
Sigurði  gullsins  og  vill  hræða  hann  frá  að  taka 
það,  en  Sigurður  er  óhræddur;  hvort  hann  á  aÖ 
lifa  árinu  lengur  eða  skemur,  er  honum  sama.  Pað 
er  forn  skoðun,  er  styðst  við  hina  almennu  forlaga 
trú,  er  öllu  ráða.  Svo  deyr  Fáinir.  Siðari  hluti 
kvæðisins  er  samtal  miUi  Regins  og  Sigurðar;  Reg- 
inn  læst  vera  sorgfulkn-  út  af  dauða  Fáfnis  og  kennir 
sjer  um;  hann  hafði  viljað  að  Sigurður  Ijeti  líka  sitt 
líf,  svo  að  hann,  Reginn,  gæti  einn  eignast  gullið; 
Sigurður  hefur  á  meðan  steikt  hjarta  Fáfnis,  snert 
það,  brent  sig  og  stúngið  fingrinum  i  munn  sjer, 
og  nú  skihu'  hann  fuglamál;  hann  heyrir  igður 
klaka  og  að  þær  ráða  honum  til  að  drepa  Regin 
líka,  og  það  gerir  hann;  þær  segja  honum  fleira  um 
framtið  hans. 

Sigurður  tekur  nú  alt  gullið  og  ríður  burt  og 
kemur  á  Hindaifjall;  þar  íinnur  hann  valkyrju  sof- 
andi;  hann  vekur  hana;  hún  nefnir  sig  Sigurdríf. 
Um  leið  og  hún  vaknar,  ávarpar  hún  dag  og  nótt, 
æsi  og  ásynjur,  um  að  veita  þeim  Sigurði  alla  heiil. 
fað  er  upphaf  Sigrdrifumála  (með  Ijóðahætti). 
Sigurdrif  kennir  Sigurði  ráð  mörg  um,  hvernig  hann 
eigi  að  hegða  sjer  og  fara  aö  í  lifinu,  og  eiga  að 
minsta  kosti  mörg  þeirra  við  ýms  atriði,  er  síðar 
komu  fram  við  Sigurö.  Inn  í  þetta  kvæði  hefur 
verið  skotið  löngum  kafla  og  ósamanhángandi  vís- 
um  um  rúnir  og  rúnafræði,  sem  í  sjálfu  sjer  eru 
merkilegar,    en   hafa   aldrei    tilheyrt    þessu  kvæði. 


—  97  — 

Endann  á  kvæðinu  vantar,  en  hann  hefur  skýrt  frá 
því,  að  þau  Sigurður  hafa  heitið  hvort  öðru  trú 
sinni. 

Endann  vantar,  því  að  hjer  vantar  í  konúngs- 
bók  heilt  kver  (8  blöð)  og  eitt  eða  fleiri  kvæði,  er 
þar  hafa  staðið  á,  og  má  nokkuð  ráða  af  Völsúnga- 
sögu  um  efnið.  Par  hefur  verið  talað  um  komu 
Sigurðar  til  Gjúka,  hvernig  hann  var  látinn  gleyma 
Sigurdrífu,  að  hann  giftist  Guðrúnu  Gjúkadóttur,  svo 
og  um  Brynhildi  (=  Sigrdrif)  osfrv.  Handritið  tek- 
ur  aftur  til  í  kvæði,  er  hefur  verið  lángt  og  mætti 
kalla  Sigurðarkviðu  hina  meiri;  úr  þessu 
kvæði  eru  og  eflaust  nokkrar  vísur,  er  tilfærðar  eru 
í  Völsúngasögu,  og  eru  tvær  um,  hvernig  Sigurður 
reið  vafurlogann  til  Brynhildar,  er  Gunnar  Gjúka- 
son  bað  hennar.  Endirinn,  eða  brotið,  er  annars 
um  dráp  Sigurðar  eftir  áskorun  Gunnars;  hann 
heldur  að  Sigurður  hafi  svikið  sig  í  tryggðum;  svo 
koma  harmatölur  Brynhildar;  hún  iýsir  því  nú  yfir, 
að  Sigurður  hafi  verið  Gunnari  trúr  og  segir  fyrir 
um  afdrif  Gjúkúnga.    Pá  kemur 

Goðrúnarkviða  hin  fyrsta.  fað  er  ekki 
eiginlega  viðburöa-  eða  sögukvæði,  en  er  ort  til 
þess  að  lýsa  og  bera  saman  lunderni  þeirra  Goð- 
rúnar  og  Brynhildar.  Goðrún  situr  sorgafuU  við  lik 
Sigurðar,  þrúngin  svo  hörðum  harmi,  að  hún  getur 
ekki  grátið  og  tekur  engri  huggun  —  fyrr  en  Gull- 
rönd  systir  hennar  sviftir  blæjunni  af  likinu  og 
hún  sá  „döglings  skör  dreyra  runna", 

þá  hné  Goðrúii 
höll  við  bolstri. 


—  98  — 

haddr  losnaði, 
hlýr  roðnaði, 
en  regns  dropi 
rann  niðr  of  kné. 

Tárin  brutust  fram  og  Goðrún  lýsir  sorg  sinni  og 
ágæti  Sigurðar  hjartnæmilega,  en  hreytir  ónotayrði 
að  Brynhildi;  hún  heyrir  það  og  svarar  allhvast. 
Kvæ.ðið  lýsir  ágætlega  sorginni,  eiginlegleik  hennar 
og  biturleik.    f  að  er  frá  10.  öld  og  eílaust  norrænt. 

fá  kemur  lángt  kvæði,  er  nefnist  Sigurðar 
kviða  hin  skamma;  það  er  yíirlitskvæði  um  ævi 
Sigurðar  eftir  dráp  Fáfnis  og  til  dauða  hans  og 
endar  á  þvi  að  skýra  frá  hinum  síðustu  dögum 
Brynhildar  og  því,  er  hún  rjeð  sjer  sjálf  bana. 
Kvæðið  er  fremur  þurt  og  eflaust  ekki  eldra  en  frá 
11.  öld;  það  heyrir  til  ýngri  kvæðanna;  málaleng- 
íngar  eru  nokkrar;  þó  er  það  viða  kröftugt  og  það 
er  ekki  ómerkilegt  að  þvi  er  snertir  hetjusöguna. 
Liklegast  er  það  ort  á  Grænlandi.  fað  hefur  verið 
tekið  upp  í  safnið  vegna  þess,  hve  nákvæmlega 
það  skýrir  frá  dauða  Sigurðar  og  einkum  Bryn- 
hildar. 

?á  kemur  stutt  kvæði,  er  nefnist  Helreið 
Brynhildar.  Brynhildur  ekur  á  helveg  og  kemur 
að  görðum  gýgjar  nokkurrar.  Gýgrin  ávarpar  hana 
og  atyrðir,  en  Brynhiidur  svarar  og  segir  lífsferil 
sinn.  Tilgángur  skáldsins  var  að  sýna,  hve  saklaus 
Brynhildur  í  raun  og  veru  var,  en  honum  hefur 
ekki  tekist  neitt  sjerlega  vel  að  velja  tilefnið  til 
þess  að  Brynhildur  færir  fram  afsökun  sína.  Kvæðið 
er  nokkuð  afbakað  í  meðferðinní. 


—  99  — 

Pá  koma  tvær  Goðrúnarkviður,  Goðrúnar 
kviða  hin  forna  og  hin  síðasta  (III).  í  Goðr. 
kv.  fornu  talar  Goðrún  og  lýsir  æviferli  sinum  alt 
í  frá  barnæsku  og  frá  því  hún  giftist  Sigurði  og 
þángað  til  hún  var  svikin  til  þess  að  gánga  að  eiga 
Atla  Buðlason,  bróður  Brynhildar.  Kvæðið  endar 
með  að  Goðrún  segir  óheiUavæniega  drauma.  I 
þessu  kvæði  hefst  þá  siðasti  þátturinn  i  sögunni, 
samband  Goðrúnar  og  Atla  og  það  sem  af  þvi  leiddi. 
Kvæðið  er  eitt  af  þeim  betri  og  eldri  eins  og  nafn- 
ið  bendir  til  og  í  þvi  er  margs  getið,  er  markvert 
er,  bæði  fyrir  sögusögnina  og  menningarsögu,  en 
skáldið  hefur  ekki  vel  kunnað  að  heimfæra  viðburð- 
ina  til  lands,  sem  hann  þekti  ekki. 

Hin  þriðja  Goðrúnarkviða  er  örstutt  kvæði  og 
er  efni  þess  það,  að  Goðrún  hreinsar  sig  með  ketil- 
taki  (með  því  að  taka  eitthvað  upp  af  botni  ketils, 
fulls  af  vellheitu  vatni)  af  þeim  áburði  að  hún  sje 
Atla  ótrú.  Hún  verður  vel  skir,  og  Herkja,  am- 
báttin  er  hafði  rægt  hana,  fær  makleg  málagjöld; 
henni  er  steypt  í  mýri  fúla. 

Oddrúnargrátr  er  kviða  um  Borgnýju  og 
Oddrúnu,  systur  Atla.  Borgný  liggur  á  sæng  en 
getur  ekki  fætt;  Oddrún,  vinkona  hennar,  kemur 
henni  til  hjálpar;  að  þvi  búnu  sest  Oddrún  og  tel- 
ur  harmatöku'  sinar;  hún  og  Gunnar  —  það  er 
hið  nýja  atriði,  er  hjer  kemur  fram  —  hafa  elskað 
hvort  annað,  haft  launþíng  saman,  en  Atli  hefur 
fengið  þetta  að  vita  og  hindrað  að  þau  nytist  fram- 
ar.  .Jafnvel  Borgný  hefur  álasað  henni,  og  nú  hefnist 
henni  sjálfri.  Oddrúnu  tókst  ekki  þótt  hún  vildi  að 
bjarga   lifi    Gunnars  í  ormagarði  Atla.    Hún   hefur 

7* 


—  100  — 

nú  aðeins  endurminnínguna ;  tíminn  læknar  alt. 
t^að  er  mikiU  ángurblíðublær  á  öUu  þessu  kvæði  og 
þó  er  það  ekki  meðal  hinna  elstu.  Oddrún  þekkist 
aðeins  af  þessu  kvæði. 

Pá  koma  tvö  kvæði,  er  kend  eru  við  Atla  kon- 
úng  Buðlason,  og  nefnist  hið  fyrra  Atlakviða;  í 
hdr.  er  hún  köUuð  hin  grænlenska,  en  það  er  ef- 
laust  af  misskilningi  sprottið.  Kviðan  segir  frá  hin- 
um  síðustu  dögum  Gjúkúnga,  Gunnars  og  Högna. 
Atli  hefur  boðið  þeim  til  sín  aðeins  til  þess  að 
svikja  þá  í  tryggðum  og  fá  gullið.  Peir  fara  þrátt 
fyrir  iUa  fyrirboða;  og  er  þeir  komu  til  Atla,  voru 
þeir  teknir  höndum  eftir  hraustlega  vörn.  teir 
höfðu  falið  guUið  og  vissi  enginn  hvar  nema  þeir. 
Hjartað  var  skorið  úr  Högna  og  borið  Gunnari;  en 
nú  vildi  hann  enn  síður  segja  til  guUsins.  Svo  var 
hann  settur  i  ormagarð  og  bitinn  til  bana.  Atli  og 
menn  hans  safnast  til  veishi  í  höllinni  og  nú  skýrir 
Goðrún  honum  frá  í  bitrum  orðum,  að  hann  hafi 
etið  hjörtu  sona  þeirra  með  hunángi,  en  ekki  skýr- 
ir  kvæðið  frá  því,  nema  svona,  að  Goðrún  hafi  ráðið 
börnunum  bana.    ?á 

varð  ymr  á  bekkjum, 
afkárr  söiigr  virða, 
gnýr  mid  goðvefjum, 
grétu  börn  Húnar, 
nema  ein  Goðrún, 
es  æva  grét 
brœðr  sína  berharða 
ok  buri  svása. 


—  101  - 

Svo  leggiir  Goðrún  eld  í  höllina  og  brennir  alt 
saman,  eftir  að  hafa  sært  Atla  banasári.  Kvæðið 
er  eitt  af  hinum  kröftugustu  og  áhrifamestu;  lýsing 
bræðranna,  einkum  Högna, 

hló  þá  Högiii 
es  til  hjarta  skáru 
kvikvan  kumblameið, 
klekkva  sízt  hugði, 

er  framúrskarandi.  Öllum  óþörfum  liðum  er  slept, 
en  kvæðið  hefur  verið  iUa  skemt  i  meðferðinni. 
í*að  er  ort  á  siðara  hlut  10.  aldar  og  bendir  mart 
á,  að  það  sje  norrænt. 

í  Atlamálum,  ernefnd  eru  hin  grænlenzku, 
segir  frá  því  sama,  en  á  nokkuð  annan  veg  og 
miklu  margmállegar ;  kvæðið  er  lengst  allra  Eddu- 
kvæða;  það  endar  með  dauða  Atla,  en  hjer  er  það 
Hniflungr,  sonur  Högna,  er  helst  ræður  dauða  hans. 
Pað  er  ekkert  vafamál,  að  kvæðið  er  ort  á  Græn- 
landi  og  líklegast  á  11.  öld;  það  hefur  auðsjáanlega 
geymst  töluverðan  tima  i  munnlegri  meðferð.  Til- 
gángurinn  er  sá  að  skemta  með  kvæðinu.  f  að  er 
hvergi  nærri  eins  kjarnyrt  og  hin  kvæðin  flest  og 
persónurnar  eru  á  miklu  lægra  stigi  í  andlegu  til- 
liti  en  ella;  höf.  hefur  ekki  getað  látið  þær  koma 
eins  stórkostlega  og  tignarlega  fram  og  við  hefði 
átt;  drotningarnar  eru  rjettar  og  sljettar  bóndakon- 
ur;  hirð  Atla  eru  aðeins  30  menn  og  alt  þar  eftir. 
Hjer  er  ekki  slept  lýsingunni  á  því  hvernig  Goð- 
rún  drap  börn  sin,  og  er  það  heldur  hroðaleg  lýs- 
ing  og  ófin.    En  lángmerkast  er  kvæðið  af  því,  að 


—  102  — 

það  er  víst,  að  þaö  er  ort  á  Grænlandi.  I*að  er  með 
málahætti. 

Saga  Gjúkúnga  og  Atla  er  nú  búin,  en  sögu 
Goðrúnar  var  ekki  lokið.  í  þriðja  sinn  giftisthún; 
hinn  síðasti  maður  hennar  er  Jónakr  (nafn  þetta  er 
víst  afbakað  úr  Odoaker,  eig.  =  Auðvakr) ;  við  hon- 
um  átti  hún2sonu  Hamði  og  Sörla;  Svanhildur  dóttir 
hennar  og  Sigurðar  hafði  verið  geíin  Jörmunrekki 
konúngi,  en  það  kom  upp,  að  hún  hafði  fest  ást 
við  Randve,  son  hans,  og  var  þá  Svanhildur  tekin 
og  hestar  látnir  troða  hana  í  hel;  Goðrún  þoldi 
ekki,  að  þessa  væri  óhefnt,  og  hvatti  sonu  sína  að 
hefna;  með  þessu  hefst  kvæðið  Goðrúnarhvöt; 
bræðurnir  fara  á  stað.  Pað  sem  eftir  er  kvæðisins 
er  eintal  Goðrúnar  og  litur  hún  yfir  liðna  ævi  og 
telur  raunir  sinar  með  ángurbliðum  orðum.  tað 
vantar  endann  á  kvæðinu;  í  stað  hans  er  hnýtt 
aftan  við  það  bút  af  öðru  kvæði,  þar  sem  sú  er 
talar  (Goðrún)  ávarpar  Sigurð  dauöan  og  biður 
hann  vitja  sin  og  skorar  á  jarla  að  hlaða  tvo  eiki- 
köstu  til  að  brenna  sig  og  Sigurð. 

I  Hamðismálum  hinum  fornu,  síðasta 
kvæðinu,  er  svo  skýrt  frá  því,  er  frá  var  horfið  i 
Goðrúnarhvöt,  ferð  þeirra  bræðra  til  Jörmunrekks; 
kvæðið  hefst  með  hvöt  til  þeirra.  Peir  hjuggu  af 
honum  hendur  og  fætur  —  höfuðið  átti  Erpur  (hálf)- 
bróðir  þeirra  að  höggva,  en  hann  höfðu  þeir  drepið 
á  leiðinni;  sjálíir  voru  þeir  grýttir  i  hel.  Nú  var 
ætt  Gjúkúnga  aldauða,  nema  Goðrún  ein  lifði,  en 
saga  hennar  er  úti.  Frá  dauða  hennar  segir  hvergi. 
Hamðismál  er  mjög  fornlegt  kvæði,  með  þeim 
lángbestu  og  ágætlega  kraftmikið  og  lýsingar  stór- 


—  103  — 

fenglegar,  t.  d.  á  Jörmunrekki.  í*að  er  með  mála- 
hætti,  en  inn  í  það  er  skotið  visum  með  fornyrðis- 
lagi  og  eru  þær  vafalaust  úr  ýngra  kvæði  liks  efnis. 
Kvæðiö  er  nijög  afbakað. 

Enn  fremur  eru  talin  til  eddukvæða  3  kvæði  — 
auk  nokkurra  litilfjörlegra  smábrota  — ,  er  helst 
má  telja  með  hetjukvæðum,  þótt  þau  að  nokkru 
leyti  eigi  og  skylt  við  goðakvæðin.  Par  er  fyrst 
Völundarkviða,  er  stendur  í  konúngsbók  fyrir 
framan  Alvíssmál.  ?eir  voru  þrir  bræður,  synir 
Finnakonúngs,  er  bjuggu  við  Úlfsjó,  og  er  að  sjá, 
að  hann  haíi  átt  að  vera  norðarlega  í  Noregi  eða 
Sviþjóð.  f  eir  náðu  í  hami  3  svana,  er  voru  suð- 
rænar  konur  (valkyrjur).  í^eir  áttu  sina  hver,  en  á 
9.  vetri  undu  þær  ekki  lengur  og  hurfu.  Völundur 
einn  sat  kyr  heima,  hinir  fóru  að  leita;  hann  hugði 
að  hans  valkyrja  mundi  koma  aftur.  Hann  var  hinn 
ágætasti  smiður  og  smíðaði  Qölda  af  guUhringum; 
einn  var  einkum  ágætur  og  liklegast  flughringur 
(hringur,  er  veitti  flugmegin  þeim,  sem  bar  hann). 
Niðuðr,  Njára  dróttinn,  frjetti  um  Völund,  kemur 
að  honum  á  næturþeli,  lætur  binda  hann,  tekur  hið 
góða  sverð  hans  og  hrínginn;  hann  gefur  hann 
Böðvildi,  dóttur  sinni.  Vökmd  setur  hann  i  hólma 
og  lætur  hann  smiða  sjer  gull  og  gersimar,  eftir  að 
hafa  látið  sniða  hásinar  hans,  að  hann  gæti  ekki 
strokið.  Pað  er  von  til  að  Völundur  hyggur  til 
hefnda,  enda  býðst  brátt  tækifærið.  Synir  konúngs 
koma  til  hans;  hann  drepur  þá  báða  og  býr  úr 
höfuðskálunum  drykkjarker,  er  hann  sendir  kon- 
úngi,  úr  augunum  gimsteina  handa  drotníngu  osfrv. 


—  104  — 

Böövildur  var  svo  óheppin  aö  hún  braut  hringinn 
góöa  og  fór  án  vitundar  annara  til  Völundar  aö  fá 
hringinn  bættan;  nú  fær  hann  tækifæri  til  þess  að 
koma  fram  bitrustu  hefndinni  — : 

bar  hanii  hana  bjóri, 
hann  betr  kunni, 
svát  hón  í  sessi 
of  sofnaði. 
„Nú  befk  hefnt 
harma  minna 
aUra  nema  einna 
iviðgjörnum". 

Greinilegar  er  ekki  sagt  frá' hefndinni,  en  þetta  er 
nóg,  og  var  ómögulegt  að  gera  það  á  fínni  hátt. 
Nú  hefur  Völundur  hringinn  og  flýgur  burt,  en  sest 
á  salgarð  hjá  konúngi  og  segir  honum  alla  söguna; 
er  auðfundinn  fögnuður  hjarta  hans  og  hversu 
hann  hælist  um,  en  Níðuður  er  ekki  kátur  — 

Hlæjandi  Völundr 
hófsk  at  lopti, 
en  ókátr  Níðuðr 
þá  eptir  sat. 

Hann  lætur  sækja  Böðvildi  og  hún  segir  að  það  sje 
satt,  er  Vöhmdur  hafi  sagt: 

Sátum  vit  Völundr 
saman  í  holmi 
eina  ögurstund, 
æva  skyldi. 


—  105  — 

ek  vætr  hánum 
vinna  kunnak, 
ek  vætr  hánum 
vinna  máttak. 

Með  þessu  endar  kvæðið.  í  engu  kvæöi  er  betur 
og  fagurlegar  lýst  manni  nieð  einkennum  Völundar, 
er  svo  er  misþyrmt  og  svo  greypilega  hefnir  sín. 
Alt  í  þessu  kvæði  er  ágætt,  eðlislýsingar,  samsetn- 
íng  og  framsetning,  engu  orði  er  ofaukið.  Pað  mun 
vera  með  elstu  kvæðunum,  og  valla  vaíi  á,  að  það 
muni  vera  ort  í  Noregi  norðanverðum.  Annars  eru 
sagnirnar  um  hinn  ágæta  fornsmið  ekki  norðrænar 
að  uppruna,  heldur  komnar  sunnan  að. 

Gróttasöngr  er  kvæði,  er  aðeins  stendur  i 
einu  handriti  af  Snorraeddu;  það  er  um  tvær  jötun- 
meyjar,  Fenju  og  Menju,  er  Fróði  konúngur  i  Dan- 
mörku  á  og  lætur  mala  guU  og  frið  á  furðukvörn- 
inni  Grótta;  hann  gaf  þeim  aldrei  stundarhvild,  og 
er  mest  alt  af  kvæðinu  ræða  meyjanna  og  segja 
þær  frá  fyrri  verkum  sinum,  og  er  sumt  ills  viti; 
ræða  þeirra  verður  altaf  geigvænlegri,  uns  þær 
segja,  að  her  muni  þegar  koma  „ok  brenna  bæ  fyr 
buðlungi";  þær  spá  um  Hrólf  kraka  og  hefnd  hans. 
Svo  mólu  þær  rikt  að  lyktum,  að 

skulfu  skaptré, 
skauzk  hiðr  ofan, 
hraut  enn  höfgi 
halh'  sundr  í  tvau. 


—  106  - 

Kvæðið    er   merkilegt  af  fornsögn   þeirri,    er  í  þvi 
felst,  og  sjálfsagt  ekki  ýngra  en  frá  10.  öld. 

Siðasta  kvæöiö  eru  Hyndluljóð,  þaö  stendur 
aðeins  i  Flateyjarbók,  og  er  margvislega  afbakaö, 
meðal  annars  með  þvi  að  Völuspár-brotinu  hinnar 
skömmu  hefur  verið  skotið  inn  i  það  (sbr.  framar 
á  89.  s.) ;  allvíða  er  málið  úr  lagi  fært,  visur  vantar 
og  visum  bylt  um.  Efnið  var  þetta.  Óttar  úngi, 
Innsteins  son  (eflaust  ættaður  úr  vestur-Noregi)  á 
deilu  við  Angantý  nokkurn  og  þarf  að  vita  alla 
sina  ætt;  Freyja  viU  hjálpa  honum,  þvi  að  hann 
hefur  ætið  blólað  hana  og  „trúað  á  ásynjur".  Sem 
oftar  eru  það  jötnar  og  jötnameyjar,  sem  þekkja 
best  fornar  sagnir  og  tima,  og  því  snýr  Freyja  sjer 
til  Hyndlu  og  smjaðrar  hana  með  því  að  kalla  hana 
„systur"  og  biður  hana  að  hjálpa  Óttari.  Hún  er 
treg  til  þess  og  bregður  Freyju  um  ósiðsemi,  en 
Freyja  hótar  henni  að  brenna  hana  og  svæla  hana 
inni  í  hellinum  ef  hún  geri  ekki  bæn  sina;  þá  læt- 
ur  Hyndla  undan  og  fer  með  Freyju  til  Valhallar, 
þar  sem  Óttar  beið ;  þar  telur  svo  Hyndla  upp  alla 
ætt  Óttars,  og  Freyja  ber  honum  minnisöl,  en 
Hyndla  óskar,  að  bjórinn  sje  eiturblandinn,  Freyja 
segist  skulu  biðja  öll  goð  að  duga  Óttari;  og  þaö 
hefur  eflaust  farið  svo;  en  kvæðið  nær  ekki  lengra. 
Ættartölukaflinn  er  mjög  úr  lagi  færður  en  afar- 
merkilegur.  Kvæðið  er  vafalaust  ort  vestanfjalls  í 
Noregi  (Hörðalandi)  og  af  einhverjum,  er  taldist  í 
ætt  við  Óttar;  hann  er  annars  alls  ókunnur.  Kvæö- 
ið  er  ekki  ýngra  en  frá  10.  öld. 


—  107  - 

ÖU  þessi  kvæði,  er  nefnast  eddukvæði,  eru  eins 
og  Ijóst  er,  einna  nierkastur  norðrænn  kveðskapur, 
hvar  sem  hann  svo  hefur  verið  kveðinn ;  hann  staf- 
ar  mestallur  auðsjáanlega  frá  einu  og  sama  tima- 
bili,  og  það  er  10.  öldin,  sem  áður  var  sýnt;  hann 
hefur  allur  sömu  eða  þá  nauðalík  einkenni;  hættir 
svo  að  segja  alt  í  einu,  en  hefur  getið  af  sjer  ýngri 
kvæði,  er  með  vissu  eru  ort  á  Grænlandi  og  (á  12. 
öld)  á  íslandi.  Að  ýngstu  kvæðin  standi  hinum  á 
baki  bæði  að  framsetningu  og  efni  er  ekki  annað 
en  sjálfsagt  er  og  við  mátti  búast.  Virðíng  vor 
fyrir  höfundunum  tvinnast  saman  við  þakklæti  vort 
við  þann  íslendíng,  er  gerðist  fyrstur  til  að  setja 
þau  saman  í  eina  bók.  „f  ökk  og  heiður  þeirri 
alúð  og  lotningu  fyrir  þessum  fornkvæðum  (segir 
Sveinn  Grundtvig),  vjer  getum  sagt,  hinu  visinda- 
lega  viti,  sem  hinn  forni  íslendíngur,  er  safnaði 
„hinni  eldri  Eddu",  hefur  haft  til  að  bera,  og  látið 
hann  halda  sjer  frá  allri  misjafnlegri  meðferð  á 
þeim;  með  flokkun  kvæðanna  og  athugasemdum 
sínum  við  þau  hefur  hann  sýnt,  að  hann  skildi  bæði 
sambandið  milli  þeirra  og  eins  afbrigðin". 

Sjöunda  grein. 

Um  íslensl:  sMld. 

Þess  var  áður  getið,  að  norrænn  kveðskapur 
svo  að  segja  deyr  út  með  Eyvindi  skáldaspilli.  En 
samtimis  honum  er  eitt  af  höfuðskáldum  Islands, 
sem  ekki  var  hirðskáld  i  eiginlegri  skilníngu,  EgiU, 
og  samtimis  honum  var  hið  fyrsta  hirðskáld,  Glúmr 
Geirason,  er  var  Haralds  megin  gráfelds;    upp   frá 


—  108  — 

því  eru  öll  hirðskáld  íslensk.  Vjer  höfum  áður 
drepið  á,  að  skáldskapargáfan  og  listin  var  ætt-  og 
arfgeng;  einmitt  helstu  skáldaættirnar,  er  vjer  þekkj- 
um  í  Noregi,  fluttust,  að  nokkru  að  minsta  kosti, 
til  íslands.  En  þetta  skýrir  þó  ekki  málið  nema 
að  hálfu  leyti.  Vjer  verðum  að  líta  á  veraldarstöð 
og  hagi  fslendínga  til  Jþess  að  skilja  Jþað  til  fulls. 
Peir  voru  lángt  úti,  fjarri  öllum  sinum  náfrændum; 
og  Jþó  landið,  sem  þeir  byggðu,  væri  að  mörgu  leyti 
gott  og  dugnaður  þeirra  mikill  til  að  vinna  það  og 
hagnýta  sjer  allar  afurðir  þess  —  enda  höfðu  mik- 
inn  og  ódýran  vinnukraft,  þar  sem  þrælarnir  voru 
— ,  þá  vantaði  þó  ekki  svo  lítið  á,  að  þeir  væru 
sjálfum  sjer  nógir;  þeir  þurftu  ýmislegt  að  sækja 
til  annara,  einkum  timbur  til  húsagjörðar,  korn 
og  malt.  Hvorugt  gat  landið  framleitt  svo  að  nokkru 
næmi.  Hins  vegar  höfðu  þeir  nóg  föng  til  að  flytja 
til  útlanda  og  kaupa  fyrir  það  sem  þeir  þurftu  það- 
an  að  fá.  l^að  er  þannig  sjálfgefið,  að  þeir  hlutu 
þegar  að  komast  upp  á  það  að  fara  kaupferðir  til 
útlanda,  og  þá  var  ekkert  eðlilegra  en  að  þeir  sneru 
sjer  fyrst  og  fremst  til  þess  lands,  er  þeir  voru  frá 
komnir  og  áttu  þar  meira  eða  minna  frændlið  og 
traust  hjá  því.  í  Noregi  gátu  þeir  fengið  gnótt 
timburs  og  töluvert  af  korni  líka,  að  minsta  kosti 
það  sem  þeir  þurftu  og  gátu  með  komist,  ef  ekki 
var  kornbrestur  i  landi  af  óárani  og  óveðráttu.  Pað 
leiðir  og  af  sjálfu  sjer,  að  ýmsar  aðrar  orsakir  gátu 
verið  til  þess,  að  íslendíngar  færu  til  Noregs;  löng- 
unin  til  þess  að  sjá  vini  og  frændur,  er  þeir  höfðu 
skilið  við ;  löngunin  til  þess  að  fá  að  vita  hvað  titt 
var   yfir   höfuð   hjá   frændum    sinum;    löngunin  tii 


—  109  — 

þess  að  taka  þátt  í  sameiginlegum  blótimi  i  óöal- 
byggöum  sínum  —  alt  þetta  og  fleira  varð  til  þess 
að  auka  ferðir  til  Noregs,  fram  og  aftur.  Og  svo 
kemur  eitt  atriði  enn  til  greina,  frægðargirnin  og 
sú  skoðun,  sem  er  eldgömul,  að  „heimskt  er  heima- 
alið  barn'*.  Stórbændasynir  og  höfðíngjaefni  álitu 
það  nauðsynlegt  að  sjá  sig  um,  áður  en  þeir  kæm- 
ust  i  þau  metorð,  er  þeir  áttu  von  á  að  fá  síðar; 
þeir  vildu  vinna  sjer  frægð  og  frama,  guU  og  ger- 
semar  i  útlöndum.  Pað  var  eins  rikt  á  10.  öld, 
eins  og  á  13.  öld  það  sem  Konúngsskuggsjá  segir 
svo  ágætlega  um,  hvað  reki  menn  á  stað  í  ferðir; 
það  er  „þreföld  náttúra  mannsins:  Einn  hlutr  er 
kapp  ok  frægð...  en  annarr  hlutr  er  forvitni 
(að  reyna  hvort  það  er  satt,  sem  þeim  hefur  sagt 
verið);  hinn  þriði  hlutr  er  fjárföng". 

En  hvort  sem  það  voru  bændur  og  kaupmenn  eða 
höfðingjasynir,  er  fóru  erlendis,  þá  var  það  eðlileg- 
asta  og  beinasta  afleiðíngin  af  því,  hvernig  kon- 
úngsvaldið  var  orðið  1  Noregi,  að  þeir  allir  hlytu 
að  komast  i  bein  viðskifti  við  þann,  er  landinu  rjeð. 
Hann  gat  gert  þeim,  hvað  sem  hann  vildi,  bannað 
þeim  landsvist  og  kaupskap  og  lagt  alla  farartálma 
og  allan  ógreiðskap  fyrir  þá,  sem  hann  lysti;  hins- 
vegar  gat  hann  gert  þeim  allan  greiða,  ef  því  var 
að  skifta,  stutt  kaup  þeirra,  selt  þeim  eða  gefið 
viðarhögg  á  konúngsmörkum,  leyft  þeim  hirðvist  og 
sýnt  þeim  alla  hylli  sina;  en  slikt  kom  ekki  til  af 
engu;  menn  þurftu  að  sýna  eitthvað  af  sjertilþess 
að  geta  orðið  hennar  njótandi.  Og  hjer  var  það 
einmitt  skáldskaparlistin,  sem  flekk  mesta  þýð- 
ínguna.    Norðmenn   sjálfir   þurftu  ekkert  annað  en 


—  110  — 

að  vera  trúir  dugnaðarmenn  til  þess  að  verðakon- 
úngsmenn  og  hirðmenn;  þess  utan  voru  allir  skyldir 
til  að  verja  land  sitt  og  fara  í  leiðángur,  þegar  á 
þurfti  að  halda.  En  útlendíngar,  er  vildu  ná  hirð- 
vist  og  hylli  konúngs,  Jþurftu  bæði  það  sama  og 
helst  meira.  Haraldur  hárfagri  hafði  sýnt,  hve 
mikið  honum  þótti  í  skáldskap  og  lofkvæði  (um  sig 
og  verk  sín)  varið.  Niðjar  hans  á  10.  öld  höfðu 
sömu  skoðun.  Hvað  var  þá  eðlilegra,  en  að  íslend- 
íngar  tæki  til  þeirrar  listar,  er  þeir  kunnu  svo 
margir,  og  notuðu  hana  til  þess  að  eiga  þvi  hægra 
með  að  koma  sjer  fram  og  öðlast  það  er  þeir  ósk- 
uðu  helst?  Einmitt  þessi  list  var  það,  er  gat  sett 
þá  jafnhátt  Norðmönnum  sjálfum,  ef  ekki  hærra. 
Pað  hafa  þeir  fljótt  fundið,  rekspölurinn  komst  fljótt 
á.  Eftir  að  Glúmur  Geirason  hafði  riðið  á  vaðið, 
fylgdi  honum  allur  hinn  mikli  hópur  íslenskra  hirð- 
og  höfðíngjaskálda.  Flestir  þessara  skálda  sýnast 
hafa  verið  ýngri  menn  um  tvitugs  aldur  eða  vel 
það;  margirvoru  þó  eldri,  einstöku  ílendust  í  Nor- 
egi  og  urðu  konúngum  handgengnir  alla  ævi;  ein- 
stöku  fóru  aldrei  utan,  en  sendu  konúngum  kvæði 
um  þá;  Ijetu  þeir  þá  sonu  sína  t.  d.  fara  með  þau, 
en  tilgángurinn  var  jafnan  hinn  sami.  Skáldskapur 
Islendínga  var  arfur  frá  forfeðrum  þeirra  í  Noregi, 
en  byggð  þeirra  svo  lángt  norður  í  reginhaíi,  líf  og 
lífsþarfir  ollu  því,  að  það  voru  þeir,  er  hjeldu  skáld- 
skapnum  áfrain  og  iðkuðu  hann  svo  mjög  alla  tíð, 
þar  sem  hann  svo  að  segja  lagðist  niður  í  Noregi, 
af  því  að  lífsskilyrðin  þar  voru  önnur.  Petta  er 
svo  Ijóst  og  auðskilið,  að  aðrar  skýríngar  á  þessu 
máli  eru  ekki  aðeins  alveg  óþarfar,  heldur  og  ráng- 


—  111  — 

ar.  í  mestum  hávegum  var  kveðskapurinn  hjá 
Norðmönnum,  Dönum  og  Svíum;  hjá  Svíum  eru  þó 
fæst  skáldin  og  mjög  á  strjálíngi;  hjá  Dönum  eru 
þau  fleiri  frá  þvi  á  dögum  Sveins  tjúguskeggs  og 
alt  fram  á  daga  Valdimars  annars.  Hjá  Englakon- 
úngum  eru  þeir  jafnvel  og  yrkja  um  þá,  en  það 
eru  lángfæstir,  eins  og  við  var  að  búast.  ?ar  á 
mót  voru  sumir  hjá  Orkneyjajörlum  og  öðrum  höfð- 
ingjum  þar  vestra  af  norrænu  kyni. 

Af  öUum  þeim  aragrúa  af  islenskum  skáldum 
getum  vjer  hjer  aðeins  nefnt  þau  helstu,  og  skift- 
um  vjer  þeim  í  söguskáld  og  höfðíngjaskáld;  sögu- 
skáld  eru  þau,  sem  svo  að  segja  eingöngu  koma 
fyrir  í  íslendingasögum  og  mest  hafa  ort  lausavis- 
ur,  er  geymdar  eru  i  þeim;  sum  þeirra  eru  og  höfð- 
in^askáld.  Til  hinna  síðari  teljast  öll  konúnga-  eða 
hirðskáld  og  eins  þau,  er  hafa  ort  um  innlenda 
höfðingja,  en  þau  eru  fá. 

Meðal  landnámsmanna  sjálfra  eru  fá  skáld,  svo 
menn  viti;  þar  til  eru  teljandi  Skallagrimr  i  Eg- 
ilssögu  (3  visur),  Pórir  snepill  (visuhelmíngur), 
Önundr  tréfótr  í  Gretlu  (4  vísur,  en  liklega  allar 
ýngri),  en  þeir  hafa  eflaust  verið  fleiri,  er  hafa  kunn- 
að  að  yrkja. 

Vjer  hefjum  tölu  íslensku  skáldanna  með  syni 
þess,  er  nefndur  var,  Agli   Skallagrimssyni. 

Egill  er  fæddur  um  900,  heldur  fyrr  en  eftir; 
og  hann  lifði  frani  yfir  980.  Um  hann  er  hin  ágæta 
saga  og  er  nóg  að  vísa  til  hennar  um  ævi  hans. 
Par  segir  meðal  annars,  að  er  hann  óx  upp,  „mátti 
brátt  sjá  á  honum,  at  hann  mundi  verða  mjök  Ijótr 
ok   líkr   feðr   sínum,   svartr  á  hár;   en  þá  er  hann 


—  112  — 

var  þrévetr,  þá  var  hann  raikill  ok  sterkr,  svá  seni 
þeir  sveinar  aörir,  er  váru  6  vetra  eða  7.  Hann 
var  brátt  málugr  ok  orÖviss"  og  þótti  snemnia 
nokkuð  harðleikinn.  Hann  hefur  eflaust  verið  mjög 
bráðþroska,  Jþótt  það  sjeu  ýkjur  í  sögunni,  að  hann 
hafi  ort  aldróttkvæðar  vísur  þrjevetur.  Pær  eru 
ýngri;  aftur  á  móti  er  ekkert  því  til  fyrirstööu,  aÖ 
hann  hafi  helmingi  eldri  (á  7.  vetri)  ort  visuna: 

Þat  mælti  mín  móðir 
at  mér  skyldi  kaupa 
fley  ok  fagrar  árar, 
fara  á  brott  með  víkingum, 
standa  upp  í  stafni, 
stýra  dýrum  knerri, 
halda  svá  til  hafnar, 
^  höggva  mann  ok  annan, 

enda  er  sú  vísa  mjög  barnsleg  og  einföld  og  ófull- 
komin  að  bragarhætti,  en  hún  sýnir  lika  skapferli 
Egils  eins  og  það  kom  síðar  fram.  EgiU  var  skaps- 
munamaður  mikill,  og  það  sem  einkennir  hann 
niest,  er  að  hann  vill  ætið  halda  sínu  fjTÍr  hverjum 
sem  er,  öUu  þvi  sem  hann  átti  með  rjettu  eða  þótt- 
ist  eiga  með  rjettu.  Pað  er  mjög  mikið  af  rjett- 
lætistilfinníngu  i  og  saman  við  þetta.  Hann  komst 
i  harðar  deilur  og  bitrasta  fjandskap  við  Norðmenn 
og  konúngsættina,  vegna  þess  að  þeir  vildu  svifta 
hann  því,  er  hann  átti  fulla  lagaheimild  til,  arfi 
konu  hans;  út  af  því  urðu  víg  og  barsmíðar,  níð 
og  landrekstur.  Eftir  fyrstu  utanför  sína  fór  hann 
3  aðrar  ferðir,  aðra  til  þess  að  fá  arf  konu  sinn- 
ar,  þá  þriðju  til  þess  að  hitta  Aðalstein  konúng  og 


—  113  — 

fá  hans  hjálp  til  að  ná  arfinum,  og  þaö  tókst;  þá 
fjórðu  fór  hann  til  þess  að  fá  jarðir  þær,  er  Ljótur 
berserkur  hafði  átt;  Egill  hafði  felt  hann  á  hóhiii 
og  átti  þvi  að  eignast  þær,  en  lög  voru  fyrir  því, 
að  þess  konar  jarðir,  sem  Ljóts,  áttu  að  falla  í 
konúngs  garð,  og  Egill  fjekk  þær  aldrei,  en  Arin- 
björn  vinur  hans  reiddi  honum  fje  fyrir,  af  því  að 
hann  hafði  gengið  á  hóhn  við  Ljót  fyrir  frænda 
hans.  EgiU  fylgdi  kröfum  sínum  fram  með  mesta 
kappi  og  Ijet  aldrei  undan;  hann  níddi  Eirík  og 
Gunnhildi  og  drap  son  þeirra.  Hin  sama  rjettlætis- 
tilfinníng  og  vilji  til  að  halda  sínu  kom  og  fram,  er 
hann  á  gamalsaldri  hjálpaði  Porsteini  sj^ni  sinum  á 
móti  rifbaldanum  Steinari,  sem  beitti  ránglega  land 
Þorsteins.  Egill  reyndist  þar  enn  óvæginn  og 
hlifðarlaus  sem  fyrrum.  En  annars  skifti  hann  sjer 
ekkert  af  málum  manna  á  íslandi,  átti  aldrei  í  þíng- 
deildum,  enda  kemur  hann  hvergi  við  sögur,  leitaði 
ekki  á  aðra,  ef  ekki  var  á  hann  leitað  að  fyrra 
bragði.  Af  kvæöum  hans  sjest,  að  honum  hafa  þótt 
samtiðarmenn  sinir  smámenni  og  fremur  litið  i 
fólkið  varið;  maðurinn  var  sjálfur  ákaflega  stórhuga 
og  lundríkur.  Fjegjarn  hefur  hann  nokkuð  verið,  en 
ekki  meir  en  svo,  að  hann  vildi  ausa  út  silfri  sinu 
á  þingi,  aðeins  til  þess  að  hafa  gaman  af  þvi  að 
sjá  þíngheim  bítast  og  berjast  út  af  þvi,  en  þá  var 
hann  gamall  og  ellikargur.  Hitt  má  og  segja,  að 
Egill  væri  fullkominn  vinur  vina  sinna,  trúlyndur 
og  fastur,  en  ekki  gátu  alHr  náð  vináttu  hans. 
Arinbjörn  Pórisson  var  hans  besti  vinur  og  hann 
hjálpaði  Egli  oftar  en  í  eitt  skifti,  og  svo  kvað  Egill 
um   hann   lof,    er  aldrei  fyrnist.    Frændrækinn  var 

8 


—  114  — 

Egill  og  vildi  halda  sem  mest  og  best  upp  veg  ættar 
sinnar,  en  ef  honum  likaði  ekki  við  frændur  sína 
(t.  d.  f  orstein  son  sinn),  var  hann  þeim  litiU  vinur. 
Pað  má  íinna  ýmislegt  að  Egli,  en  kostir  hans  eru 
svo  yfirgnæfandi,  að  ókostanna  gætir  lítið.  Hann 
var  auövitað  heiðinn  maður,  en  ekki  trúræknari  en 
svo,  að  hann  Ijet  það  eftir  að  vera  prímsigndur. 
í*ó  trúði  hann  á  goðin,  fyrst  og  fremst  Óðin,  skáld- 
skaparguðinn.  ?að  er  Ijóst,  að  Egill  hefur  lagt 
rækt  á  skáldskapinn  ef  til  vill  fremur  öllum  öðrum. 
Pegar  þeir  fundust  á  þíngi  eitt  sinn,  hann  og  Einar 
skálaglamm,  er  þá  var  nýkominn  úr  utanlandsferð, 
töluðu  þeir  um  það  sem  frjettnæmt  var,  en  þar  kom 
„brátt  talinu,  at  þeir  rœddu  um  skáldskap;  þótti 
hvárumtveggja  þær  rœður  skemtiligar".  Skáld- 
skapurinn  var  yndi  Egils,  og  ekkert  skáld  hefur 
látið  helgari  lotningu  fyrir  skáldskaparlistinni  í  Ijósi 
en  hann;  það  eina  sem  friðþægir  Oðin  við  hann, 
er  að  Óðinn  hefur  gefið  honum  hana  (sbr.  framar 
s.  33).  Egill  er  lángfrumlegasta  skáld  sinna  tíma 
og  þó  lengur  sje  leitað;  kenningar  hans  eru  djarfar 
og  djúptækar  og  öll  hans  kveðandi  lipur  og  Ijett; 
þetta  sjest  ekki  síst  á  Höfuðlausn.  Kvæði  hans  eru 
þessi:  Aðalsteinsdrápa,  um  Aðalstein  Engla 
konúng  (924—41),  ort  eftir  Vinheiðarbardaga  um 
926;  úr  henni  er  ein  visa  og  stefið  til  fært  í  sög- 
unni.  —  Höfuðlausn,  hið  tvituga  kvæði  með  run- 
hendum  hætti,  er  hann  orti  á  einni  nótt  í  Jórvik 
(936)  eftir  áskorun  Arinbjarnar;  Egill  var  ætlaður 
til  lifláts  daginn  eftir;  með  brandinn  yfir  höfði  sjer 
orti  hann  kvæðið,  þótt  ekki  hefði  hann  ætlað  sjer 
að   yrkja    „lof"    um   Eirik   konúng.    En   þetta  var 


—  115  — 

einasta  úrræðið,  er  reynandi  var,  og  vísaði  Arin- 
björn  honum  á  dæmi  Braga  forföður  síns,  er  kveðið 
hafði  um  Björn  og  þegið  höfuð  sitt  fyrir.  Sögu- 
sögnin  um  það,  hvernig  kvæðið  er  til  komið,  er 
eflaust  rjett  í  öllum  aðalatriðum.  Kvæðið  er  steQa- 
drápa  (sjá  framar  s.  22)  og  steíið  tvenns  konar. 
Efnið  er  mjög  alment  og  mest  um  orustur  Eiríks 
og  hernað;  aðeins  litið  eitt  um  öriæti  hans  við 
menn  sina.  Pað  má  nærri  geta,  að  Egli  hafi  ekki 
verið  um  að  yrkja  lof  um  Eirik,  sinn  bitrasta  fjand- 
mann,  en  honum  hefur  tekist  það  furðuvel.  Hann 
lofar  Eirík  aðeins  fyrir  það,  er  hver  maður  gat 
hrósað  honum  fyrir,  herkænsku  og  hraustleik;  það 
varö  ekki  af  honum  tekið,  og  um  það  gat  Egill  ort 
án  þess  að  auðvirða  sig  eða  gera  sig  að  lítilfjörleg- 
um  smjaðrara;  hann  segir  svo  litið  sem  hann  gat 
og  þó  alt  satt  og  svo  mikið,  að  Eiríki  hlaut  að 
þykja  gott  að  heyra,  enda  rjeð  Eirikur  það  og  af  að 
gefa  Egli  höfuð  sitt  fyrir.  Það  er  kraftur  í  kvæðinu 
og  eykur  runhendan  ekki  litið  hljóminn: 

Flugu  hjaldrtranar 
á  hræs  lanar, 
várut  blóðs  vanar 
benmás  granar, 
þás  oddbreki, 
sleit  und  freki, 
gnúði  hrafni 
á  höfuðstafni. 

Annað  aðalkvæði  Egils  er  Sonatorrek,  ort  um 
960;  sagan  skýrir  fullkomlega  frá  tildrögum  þess, 
og   er  það   mjög  einkennilegt  að  lesa.    Kvæðið  er 

8* 


—  116  — 

harmakvæði  um  tvo  sonu  hans,  er  hann  hafði  mist, 
annan  af  sjúkdómi  („sóttar  bríma"),  hinn,  Böðvar, 
uppáhaldið  hans,  druknaði  á  Borgarfirði  á  leið  frá 
Hvitá.  Pað  er  hjartnæmt  og  hrifandi  að  lesa  um 
sorg  Egils.  Hann  ætlaði  að  svelta  sig  til  dauða, 
en  Porgerður  dóttir  hans  íjekk  hann  af  því  og  taldi 
hug  1  hann  og  fjekk  hann  til  að  yrkja  kvæðið; 
honum  batnaði  smám  saman  er  á  leið  kvæðið,  þótt 
ekki  „væri  vænligt  um  Viðurs  þýfi"  í  fyrstu.  Ekk- 
ert  skáld  hefur  lýst  betur  sorg  sinni  og  missi  sin- 
um  en  hann,  fyrst  móður  og  föður  og  svo  sona 
sinna;  en  krafturinn  og  hefndargirnin  vaknar  alt  i 
einu  með  voðaþreki  —  „ef  hann  gæti  hefnt  sín  með 
sverði,  skyldi  vera  úti  um  Ægi,  og  hann  skyldi  fara 
andvígur  ægis  mani",  en  hann  sefast,  þvi  að  ekkert 
stendur  Ægi  mót.  Mjúkt  og  ángurblitt  lýsir  hann 
syni  sínum,  er  ekkert  ilt  var  í  og  mest  studdi  föður 
sinn.  Egill  talar  því  næst  um,  að  hann  sje  nú  einn 
og  öllu  sviptur,  engum  sje  trúandi,  menn  taki  fje 
fyrir  frændur  sina,  og  er  auðfundið  að  ekkert  þykir 
honum  fy rirlitlegra ;  hann  elskar  ekki  friðinn  sjálfs 
hans  vegna.  I  enda  kvæðisins  er  það  að  hann  talar 
um  sig  og  Óðin  og  hviKk  blessun  skáldskapurinn 
sje  og  hann  klykkir  út  með  þessum  hughreystingar- 
orðum : 

skalk  þó  glaðr 
góðum  vilja 
ok  óhryggr 
heljar  bíða. 

Kvæðið  er  ekki  alt,  en  mest  alt  til,  og  er  ort  með 
kviöuhætti.  — 


-  117  — 

I'riðja  aðalkvæði  Egils  er  Arinbjarnarkviða, 
kvæöi  með  kviðuhætti  um  hans  tryggva  vin  Arin- 
björn,  „es  oss  einn  of  hóf  |  knía  fremstr  |  frá  kon- 
ungs  fjónum".  Pað  er  ort  að  Arinbirni  lifanda, 
eftir  að  hann  var  kominn  til  Noregs  eftir  Storðar- 
bardaga  (961).  Af  þessu  kvæði  er  aðeins  upphaíið 
og  stöku  vísa  til,  og  má  af  þvi  sjá,  hve  mikilfeng- 
legt  það  hefur  verið.  Egill  byrjar  með  því  að 
minnast  á  Jórvikurdvölina  forðum,  er  hann  flutti 
Eiriki  Höfuðlausn  og  „tryggr  vinr"  stóð  honum  „á 
hlið  aðra" ;  fyrir  þetta  einkum  viU  hann  nú  launa 
Arinbirni,  og  Jþað  er  hægt  að  yrkja  um  hann,  annan 
eins  mann;  svo  hefur  Egill  lofað  hann  og  eiginleg- 
leika  hans,  gjafmildi  og  vinsældir.  Það  er  stór- 
mikið  tjón  að  kvæðið  er  ekki  alt  til. 

Ennfremur  orti  Egill  tvö  skjaldakvæði;  annan 
skjöldinn  gaf  honum  Einar  skálaglamm  (um  970)  og 
hinn  sendi  honum  Porsteinn  f  óruson  1  Noregi  (um 
975);  kvæðið  um  hann  heitir  Berudrápa;  sín  upp- 
hafsvísan  er  til  af  hvoru. 

Að  endíngu  eru  til  í  sögu  Egils  undir  40  lausa- 
vísur  eftir  hann;  nokkrar  af  þeim  sem  eru  þar 
eru  síðar  ortar.  í  hinum  rjettfeðruðu  visum  koma 
fram  sömu  eiginlegleikar  sem  i  hinum  meiri  kvæð- 
um.  EgiII  yrkir  í  þeim  um  bardaga  og  víg,  níð  og 
fjandskap,  um  rúnir  og  hulinn  mátt  þeirra,  um  sigl- 
íng  og  særok,  um  skáldskap  osfrv.;  tvær  vísur  eru 
um  ást  hans  til  Ásgerðar,  ekkju  bróður  hans,  er 
hann  átti  síðar.  Annars  hefur  EgiII  ekki  verið  neinn 
ástamaður.  Margar  af  þessum  vísum  eru  góðar  og 
einkennilegar  og  að  mörgu  merkilegar. 


—  118  — 

Gunnlaugr  ormstunga  Illugason  (f.  um 
983,  d.  1008);  um  hann,  Helgu  og  Hrafn  Önundarson 
er  hin  aðdáanlega  fallega  saga;  og  þurfum  vjer 
ekki  aö  rekja  hjer  ævi  Gunnlaugs.  Hann  var  kall- 
aður  „skáld  mikit  ok  heldr  níðskár".  Hann  fór  utan 
og  heimsótti  marga  höfðíngja  og  orti  um  þá,  Aðal- 
ráð  í  Englandi,  Sigurð  jarl  í  Orkneyjum,  Sigurð 
jarl  í  Skörum,  Eirik  jarl  í  Noregi,  Óláf  sænska, 
Sigtrygg  silkiskegg  í  Dyflinni;  að  þessu  leyti 
er  Gunnlaugur  mikið  höfðíngjaskáld,  en  öll  þessi 
kvæði  eru  gjörtýnd,  nema  stefið  úr  Aðalsteinsdrápu, 
og  stefið  og  hálf  önnur  vísa  úr  Sigtryggsdrápu,  run- 
hendri.  Af  lausavísum  hefur  sagan  geymt  13;  eru 
sumar  um  deilur  og  bardaga,  hinar  flestar  um  Helgu 
og  eru  sumar  þeirra  fallegar  og  tilfinníngaríkar,  t.  d. 
Ormstungu  varð  engi  |  allr  dagr  und  sal  fjalla  |  hœgr 
síz  Helga  en  fagra  |  Hrafns  kvánar  réð  nafni  osfrv. 
Gunnlaugur  var  ekki  í  fremstu  skálda  röð,  og  hann 
hefur  ekki  ætíð  skeytt  um  að  fága  kvæði  sín  og 
hefla;  það  sýna  sumar  hendíngar  hans,  og  liklega 
er  dómur  Hrafns  um  hann  nærri  lagi,  er  hann  sagði 
um  kvæðið  um  Óláf  sænska:  „þat  er  stórort  kvæði 
ok  ófagrt  ok  nokkut  stirðkveðit,  sem  Gunnlaugr  er 
sjálfr  1  skaplyndi". 

Björn  hitdœlakappi  Arngeirsson  (f.  um 
990,  d.  um  1024);  um  hann  er  saga,  er  aðallega 
segir  frá  ástum  hans  og  Oddnýjar  Þorkelsdóttur 
eykyndils  og  um  ófrið  hans  og  deilur  við  skáldið 
Pórð  Kolbeinsson,  er  átti  Oddnýju,  heitmey  Bjarnar, 
móti  vilja  hennar;  fór  Pórður  fremur  óráðvandlega 
að,  er  hann  flekk  hennar.    Að  lokum  feldi  Pórður 


—  119  — 

BjÖrn.  Björn  var  dugnaðarniaður,  trúlyndur  og 
vinfastur.  Þótt  hann  væri  erlendis  og  með  Ólafi 
helga,  er  ekki  getið  neins  höfðíngjakvæðis;  en  sagt 
er  að  hann  hafi  ort  drápu  um  Tómás  postula,  og 
er  það  eitt  af  hinum  fyrstu  helgramannakvæðum, 
er  sögur  fara  af,  en  það  er  týnt.  Heldur  ekki  er 
neitt  til  af  Eykyndilsvisum  um  Oddnýju,  og  var 
þaÖ  ástakvæði.  Aftur  á  móti  eru  til  3  vísur  af  háð- 
eða  flímkvæði  hans  Grámagaflími  um  l^órð  (run- 
hent);  það  er  auðsjeð  af  þeim,  að  kvæðið  hefur 
verið  nokkuð  gróft;  Björn  lætur  móður  Pórðar  verða 
hafandi  að  honum  eftir  að  hafa  etið  undarlegan 
fisk,  sjórekinn;  svo  fæddist  sonurinn,  en  — 

henni  þótti  sá 
hundbítr,  þars  lá, 
jafnsnjalh*  sem  geit, 
es  í  augii  leit. 

Og  var  von  til  að  Pórður  reiddist.  En  þessar  vísur 
eru  merkilegar  af  því,  að  þær  eru  eitt  af  því  fáa 
af  níðkvæðum,  er  geymst  hefur.  Af  lausum  vísum 
eru  til  24  og  mest  um  ástir  hans  og  út  af  deilum 
hans  við  Þórð.  ?ær  eru  eflaust  allar  rjettfeðraðar. 
Björn  var  af  Mýramannaætt,  en  ekki  verður  hann 
talinn  með  þjóðskáldum. 

Pórðr  Kolbeinsson  (f.  um  974,  d.  nokkuð 
löngu  eftir  1024,  um  1040—50  liklegast);  hann  er 
bæði  höfðíngjaskáld  og  söguskáld;  ævi  hans  þekkist 
best  af  Bjarnarsögu,  en  sagan  lýsir  honum  fremur 
illa,  gerir  hann  svikulan  og  undirförulan,  og  má 
vera,   að   hún   halli  nokkuð  til  sannleikanum  í  því 


—  120  — 

efni;  en  valla  er  vafamál,  að  honum  hafi  farist  illa 
í  viðskiftunum  við  Björn,  er  hann  fjekk  Oddnýjar; 
hann  vildi  bæta  það  upp  siðar,  en  á  þann  hátt,  er 
gerði  vont  verra,  og  svo  fór  að  lyktum  að  Pórður 
drap  Björn;  hann  þoldi  ekki  lengur  mátið.  I^órður 
var  erlendis  árin  1007—8  og  var  hjá  Eiríki  jarli  og 
orti  um  hann  Belgskakadrápu;  af  henni  er  til 
2^2  vísa;  þýðing  nafnsins  er  óvís.  Hann  hefur 
skömmu  eftir  dauða  Gunnlaugs  ormstúngu  ort 
erfikvæði  um  hann  (ein  vísa  til).  Um  1015  fór 
hann  enn  utan  og  kom  1017  heim  aftur.  Eftir  dauða 
Eiríks  jarls  (um  1022)  orti  hann  Eiríksdrápu  og 
er  allmikið  til  af  henni;  er  það  yfirlitssögukvæði, 
vel  ort  og  liðlega,  kenníngar  ekki  sjerlega  margar 
og  ekki  tilkomumiklar.  Af  öðrum  —  týndum  — 
kvæðum  þekkjast  kvæði  um  Óláf  helga,  KoUu- 
visur  (flim  um  Björn)  og  Daggeislavísur  (uni 
konu  Bjarnar,  er  hann  nefndi  „landa  Ijóma"). 
Lausavisur  tilfærir  Bjarnars.  12  eftir  f  órð  og  eru 
flestar  um  Björn  og  viðskifti  við  hann.  Pórður  var 
að  nokkru  leyti  mæðumaður,  og  ber  á  því  i  ýmsum 
setníngum  í  kvæðum  hans;  ángurbliða  og  rauna- 
tónn  kemur  stimdum  fram,  t.  d.  i  siðustu  vísunni 
um  konu  hans  og  veiki  hennar:  „Móðr  verðk  mitt 
hross  leiða"  osfrv. 

Af  Eyrbyggju  er  Björn  breiðvíkingakappi 
Ásbrandsson  (fyrir  og  eftir  1000)  kunnur  af  ást- 
um  sínum  til  Puríðar  á  Fróðá,  systur  Snorra  goða; 
eru  þar  tilfærðar  6  vísur  eftir  hann  og  eru  þær 
sumar  um  Puríði  og  ástir  þeirra,  og  er  ein  sjer- 
staklega  lagleg:     „Guls  mundum  vit  vilja"  o.  s.  frv. 


—  121  — 

Af  sömu  sögu  þekkist  Pórarinn  svarti  i  Máva- 
hlið,  er  rataði  i  vandræöi  og  vigaferli,  þótt  alveg 
saklaus  væri  frá  upphafi;  hann  var  gjör  sekur  (um 
982)  og  fór  utan  og  vita  menn  ekki  siöar  um  hann ; 
um  vigaferli  sin  orti  hann  Máhlíðingavisur, 
Ijómandi  fallegar  og  þykkjuþúngar  vísur. 

Úlfr  Uggason  (fyrir  og  eftir  1 000).  Um  hann 
er  ekki  nein  saga,  en  hann  er  þó  nefndur  einkura 
í  Kristnisögu  og  Njálu.  Hann  átti  í  þingdeilu  við 
Ásgrím  Elliðagrimsson  og  kaus  að  missa  Qe  sitt 
heldur  en  berjast  við  Gunnar  á  Hliðarenda;  þegar 
íángbrandur  boðaði  trú,  skoraði  Porvaldur  veili, 
sem  og  var  skáld,  á  Úlf  með  vísu  að  hjálpa  til  að 
reka  af  höndum  „goðvargana",  en  Úlfur  svaraði 
með  annari  visu,  að  hann  Ijeti  ekki  egna  sig  og 
gerðist  ekki  ginningarfííl ;  af  þessu  hafa  menn  haldið, 
að  hann  haíi  verið  krislinn  í  hjarta  sínu.  Úlfur  orti 
Húsdrápu  um  höll  Óláfs  pá  í  Hjarðarholti  (um 
985)  og  var  hún  jiim  allar  myndirnar  i  höllinni;  af 
drápunni  eru  til  nokkrar  visur,  og  eru  vel  kveðnar. 
Kvæðið  er  eins  og  skjaldkvæðin  merkilegt  fyrir 
goðafræðina;  þar  var  mikið  i  um  Baklur,  um  Heim- 
dall  og  Loka  (Brisingamen)  og  um  Pór  og  mið- 
garðsorm. 

Hólmgöngu-Bersi  Véleifsson  frá  Túngu  í 
Saurbæ  (fyrir  og  eftir  miðja  10.  öld)  var  hinn  mesti 
kappi  og  hafði  vegið  mörg  vígáhólmi;  vjer  þekkj- 
um  hann  best  af  viðureign  hans  við  Kormák,  sem 
segir  i  sögu  hans;  Bersi  átti  Steingerði  og  því  átt- 
ust  þeir  illdeilur  við.  í  Kormákss.  eru  tilfærðar  15 
lausavisur  og  allar  fremur  vel  kveðnar  og  flestar 
um  vig  hans  og  stórvirki. 


—  m  - 

Gísli  Súrsson  (f.  um  930,  d.  978),  er  eigin- 
lega  norðmaður,  er  fluttist  til  íslands  löngu  eftir 
landnámstíð,  en  þaö  er  ekki  óhæfilegt  að  skipa  hon- 
um  samt  á  bekk  annara  íslenskra  skálda.  Um 
hann  er  saga,  og  skýrir  hún  rækilega  fráævi  hans; 
Gísli  er  kunnur  aö  því,  að  hann  hefur  verið  lengst 
allra  í  sekt  á  íslandi  annar  en  Grettir,  og  var  á 
ýmsum  stöðum,  mest  hjá  hinni  dyggu  konu  sinni. 
Loks  varð  hann  unninn  af  Eyjólfi  gráa.  Gísli  var 
hugrakkur  og  skyldurækinn,  og  af  því  stafaði  ólán 
hans;  hins  vegar  var  hann  þýður  i  lund  og  við- 
kvæmur,  besti  drengur.  Eftir  hann  eru  um  35  visur 
í  sögunni  og  stafa  flestar  frá  sektarárum  hans  og 
eru  um  drauma,  orustur  og  þess  konar.  Draumvís- 
urnar  eru  alleinkennilegar  og  oft  með  undarlegum 
raunablæ;  þær  lýsa  best  hinni  innri  óró  Gisla  sjálfs. 
Pær  eru  eflaust  rjett  feðraðar. 

Um  Hávarð  isfirðing  eða  halta  er  tilsaga, 
reyndar  úng  og  mart  rángt  í  Jienni;  hann  var 
kappi  og  vígamaður;  segir  sagan  mest  af  drápi 
Óláfs  sonar  hans  og  því  sem  þar  af  leiddi  og  hefnd- 
inni;  og  um  það  efni  eru  13  lausavísur  sögunnar; 
þær  eru  flarska  afbakaðar,  en  Hávarður  hefur  víst 
verið  heldur  gott  skáld. 

Um  Pormóð  Kolbrúnarskáld  mun  síðar 
talað. 

Grettir  sterki  Ásmundarson  (f.  996,  d. 
1031)  var  eflaust  skáld  og  til  eru  nokkrar  vísur  eftir 
hann  rjettfeðraðar,  en  flestar  af  þeim  vísum  er  sagan 
hefur  eru  ortar  löngu  eftir  hans  dag.  Ævikviðu- 
vísurnar  eru  ef  til  viU  eftir  hann. 


—  123  — 

Kormákr  Ögmundarson  (f.  um  935,  d.  um 
970)  er  aðalmaðurinn  í  Kormákssögu  og  mest  kunn- 
ur  fyrir  ást  sina  til  Steingerðar  Porkelsdóttur,  er 
fyrst  átti  Hólmgöngu-Bersa  og  síðar  f  orvald  tin- 
tein.  Sagan  er  illa  og  ruglíngslega  saman  sett  og 
er  eiginlega  ekki  annað  en  umgjörð  um  visurnar  í 
henni.  Kormákr  var  mjög  ákafur  í  lund  og  harð- 
lyndur,  ósveigjanlegur  og  tryggur.  Hann  hafði  fest 
ást  á  Steingerði  og  þau  áttu  að  giftast,  en  þegar 
til  kom,  varð  Kormákr  ofseinn,  segir  sagan,  og  varð 
faðir  hennar  reiður  og  gifti  hana  Bersa.  En  Kor- 
mákr  brá  aldrei  tryggð  sinni  við  hana,  hann  lof- 
aði  hana  og  fegurð  hennar  mjög,  sagði  að  hún 
væri  jafnmikils  virði  sem  allur  heimurinn;  sem  dæmi 
upp  á  tilfmníngu  hans  og  ofsafengin  orðatiltæki  má 
tilfæra  visuna: 

Heitast  hellur  fljóta 
hvatt  sem  korn  á  vatni 
(enn  emk  auðspöng  ungri 
óþekkr)  en  bjöð  sekkva, 
fœrask  fjöll  en  stóru 
fræg  í  djúpan  ægi, 
auðs  áðr  jafnfögr  tróða 
ahn  verði  Steingerði. 

Annars  eru  visurnar  mest  um  einvigi  hans  og 
orustur  og  viðureign  við  þá,  sem  gerðu  móti  hon- 
um ;  sumt  eru  háðvísur  og  naprar  gietnisvisur;  þær 
eru  ágætlega  kveðnar  og  einhverjar  kröftugustu  og 
bestu  lausavísur,  sem  til  eru,  en  þær  eru  mjög  af- 
bakaðar  og  allavega  úr  lagi  færðar. 

Kormákur   var  oft  erlendis  og  hjá  höfðíngjum; 


—  124  — 

hann  orti  um  Harald  gráfeld,  en  það  kvæöi  er 
týnt,  og  um  Sigurð  jarl  (d.  962)  og  eru  til  af 
þeirri  drápu  nokkrir  (um  8)  visuhelmíngar.  Stefið 
eru  forn  minni  og  fylla  ekki  visuorðiö  (hjástælt). 

Viga-Glúmr  Eyjólfsson  (d.  1003)  er  aðal- 
maðurinn  í  Glúmu;  hann  var  af  bestu  ættum  og 
höfðingi  mikill,  en  varð  loks  að  lægja  sig  og  vikja 
fyrir  Einari  þveræíng.  Glúmur  var  harður  og 
ósveigjanlegur  og  Ijet  sjer  ekki  alt  fyrir  brjósti 
brenna,  og  þótti  gaman  að  geta  gint  fjandmenn 
sína;  þegar  hann  átti  að  vinna  þess  eið,  að  hann 
hefði  ekki  drepið  f  orvald  krók,  hagaði  hann  orðura 
sínum  svo  að  hann  í  rauninni  sór  drápið  á  sig; 
honum  er  lýst  svo,  einu  sinni  er  honum  fjekk  eitt- 
hvað  mikils,  að  hlátur  setti  að  honum,  „ok  brá 
honum  svá  við,  at  hann  gerði  fölvan  í  andliti  ok 
hrutu  ór  augum  honum  tár  þau,  er  því  váru  lík, 
sem  hagl  þat  er  stórt  er".  Sagan  hefur  11  lausa- 
visur,  allar  mætavel  kveðnar,  og  eru  eins  og  vant 
er  um  afrek  hans  og  annað,  er  sagan  getur  um. 
Sonur  hans  Vigfús  var  og  skáld.  Sagan  tilfærir 
og  visur  eftir  aðra,  t.  d.  Einar  þveræíng. 

Frá  austurlandi  stafa  fáar  sögur  og  smáar;  og 
enn  færri  skáld  eru  þar  nefnd;  það  er  ekki  öðrum 
til  að  dreifa  svo  að  nefnandi  sje,  en  Grimi  Drop- 
laugarsyni  (d.  1006  eða  1007);  um  hann  segir  i 
Droplaugarsonasögu ;  hann  hefndi  bróður  síns  Helga 
og  drap  höfðíngjann  Helga  Ásbjarnarson  og  orti 
hann  um  það  5  vísur;  hann  hlakkar  yfir  hefndinni; 
eru  vísurnar  eflaust  rjettfeðraðar  og  heldur  góðar. 

í  Njálu,  Harðarsögu,  Grettiss.,  Svarfdælasögu  er 
allmikið  af  ýngri  vísum,  frá  12.,  13.  og  14.  öld.  — 


—  125  — 

Par  aö  auk  erii  til  vísur  (ein  og  tvær)  eftir  all- 
marga,  og  þaö  margar  fallegar,  en  það  yrði  hjer 
oflángt  upp  að  telja. 

Vjer  munum  nú  hverfa  að  höfðingjaskáldunum 
og  telja  þau  helstu.    Er  þá  fyrstur 

Glúmr  Geirason  (f.  um  930,  d.  um  980); 
Geiri  var  austmaður  og  kom  seint  til  landsins,  og 
áttu  þeir  feðgar  nokkuð  ókyrt,  uns  þeir  staðnæmd- 
ust  fyrir  vestan  i  Króksíirði  (sbr.  Reykdælasögu). 
Glúmur  átti  Ingunni  Pórólfsdóttur ;  sonur  Jþeirra 
Pórður  var  giftur  Guðrúnu  Ósvifrsdóttur  og  sonar- 
son  hans  var  Stúfur  skáld.  Annars  segir  fátt  af 
Glúmi;  hann  var  um  tima  í  Noregi  og  var  hirð- 
maður  Haralds  gráfelds  og  hefur  liklega  tekið  þátt 
í  Bjarmalandsför  hans.  Glúmur  orti  bæði  uni  Eirík 
blóðöxi,  og  er  til  lítið  eitt  af  því  kvæði,  og  um 
Harald  Gráfeldardrápu,  er  ort  er  eftir  dauða 
Haralds;  það  er  yfirlits-sögukvæði  og  eru  til  nokkr- 
ar  vísur  úr  því;  Glúmur  sýnist  hafa  verið  gott 
skáld,  „gott  skáld  ert  þú,  ef  þú  yrkir  eigi  verr  en 
Glúmr",  sagði  Haraldur  harðráði  við  Stúf.  Kenn- 
íngar  eru  góðar  og  framsetníng  Qörug.  Til  er  ein 
lausavísa,  þar  sem  hann  hælist  yfir  falli  Hákonar 
góða;  henni  svaraði  Eyvindur. 

Um  Kormák  hefur  áður  verið  talað. 

Einarr  Helgason  skálaglamm  (f.  um  945, 
d.  um  990)  var  af  göfugum  ættum,  bróðir  Osvífrs, 
föður  Guðrúnar.  Um  tvítugt  hefur  hann  farið  ulan 
og  hitt  Hákon  jarl  og  gerst  hans  maður;  siðar  fór 
hann  oft  landa  á  milli.  Um  Einar  segir  Eigla,  að 
hann  hafi  tekið  að  yrkja,  þegar  er  hann  var  úngur 


—  126  — 

og  að  hann  hafi  verið  maður  námgjarn  og  annars 
hinn  mesti  atgjörvismaður;  oft  var  hann  með  tign- 
um  mönnum,  en  oftast  Jþó  fjelítill,  segir  sagan.  Um 
hann  og  Egil  sjá  framar.  Einar  var  hinn  ráðvand- 
asti  maður  og  um  leið  sjálfstæður  og  Ijet  ekki  kúga 
sig.  Hann  var  hjá  Hákoni  jarli  um  það  leyti  sem 
Jómsvíkíngabardagi  var  (986)  og  var  í  orustunni. 
Pá  á  Hákon  að  hafa  verið  honum  reiður,  en  Einar 
hótaði  sins  vegar  þvi  að  fara  til  Sigvalda  jarls,  ef 
Hákon  dræpi  hendi  við  honum;  en  Hákon  Ijet  kalla 
hann  aftur,  gaf  honum  metaskálar  (þar  af  viður- 
nefnið;  hann  er  og  kallaður  skjaldmeyjar-Einar)  og 
sættust  heilum  sáttum.  Einar  druknaði  á  Breiða- 
firði,  er  hann  kom  utan.  Hann  var  gáfumaður  og 
með  allrabestu  skáldunum;  kenníngar  hans  eru 
valdar  með  framúrskarandi  smekk  og  andriki,  og 
alt  hans  skáldskaparmál  er  ágætt,  bragarhátturinn 
ákaflega  lipur.  An  efa  hefur  hann  lært  mikið  af 
Egli.  Hann  lýsir  Hákoni  fremur  eins  og  höfðingi 
átti  að  vera  eftir  skoðun  Einars  sjálfs,  en  ekki  eins 
og  hann  var  í  raun  og  veru;  hann  kallar  hann  t. 
d.  eiðvandan,  en  jarl  var  samviskulítill.  Einar  orti 
fyrst  drápu  um  Hákon  um  970,  og  er  til  ein  vísa 
úr  henni.  En  aðalkvæði  hans  um  jarl  er  hin  nafn- 
kunna  og  ágæta  drápa  VeUekla,  ort  fyrir  og  eftir 
Jómsvíkíngabardaga;  hún  er  um  allar  dáðir  og  or- 
ustur  Hákonar  og  endar  á  Jómsvikíngabardaga;  hún 
er  eitthvert  besta  sögukvæðið  og  merkileg  að  öllu. 
Til  eru  af  henni  nú  alt  að  40  visur,  heilar  og  hálf- 
ar.  Auk  þessara  leifa  eru  til  tveir  vísuhelmingar 
úr  kvæði  um  danskan  konúng  og  þrjár  lausar  visur. 
Tindr   Hallkelsson    var   föðurbróðir   Gunn- 


—  127  — 

laugs  ormstúngu  og  bjó  á  Hallkelsstöðum  í  Borgar- 
íirði.  Tindur  var  harður  kjarkmaður  sem  frændur 
hans,  en  kemur  htt  við  sögur  eða  atburði,  nema 
Heiðarvig;  orti  hann  vísur  tvær  um  bardagann.  Auk 
þess  eru  til  11  vísur,  heilar  og  hálfar  úr  drápu  um 
Hákon  jarl;  en  þær  eru  flestar  iUa  til  reika  í 
handritinu.  Tindur  var  mjög  gott  skáld  og  miklu 
betra  en  Gunnlaúgur. 

Eilifr  Goðrúnarson  (fyrir  og  eftir  1000)  er 
allsendis  ókunnur,  nema  hann  hefur  ort  drápu  um 
Hákon  jarl  (hálf  vísa  til)  og  hefur  hann  eflaust 
verið  við  hirð  hans  nokkurn  tima.  Kunnugastur  er 
Eilífur  af  kvæði  um  fór,  fórsdrápa,  errúmar20 
visur  eru  til  úr.  Hún  er  um  ferð  fórs  og  Loka  til 
Geirroðargarða  og  viðureign  þeirra  við  Geirroð  og 
aðra  jötna.  Pað  orð  leikur  á  þessu  kvæði,  að  það 
sje  hið  myrkkveðnasta  og  torskildasta  kvæði,  sem 
til  sje,  og  er  það  ekki  rángt.  Pað  er  hið  einasta 
kvæði,  er  hægt  er  að  segja  um,  að  skáldið  hafi  gert 
sjer  leik  til  þess  að  yrkja  flókið;  einkum  eru  kenn- 
íngarnar  myrkar  og  nokkuð  lángsóttar,  og  hann  byltir 
um  liðum  þeirra  miklu  meir  en  flestir  aðrir.  En 
það  er  einhver  fornaldarkraftur  í  þvi.  Ennfremur 
er  til  visuhelmíngur  um  Krist  úr  kristnu  kvæði 
(drápu  um  Krist).  Eilifur  er  einn  af  tímamóta- 
mönnunum  eins  og  Hallfreður. 

torleifur  jarlskáld  Rauðfeldarson(d.  um 
994);  hann  er  einn  aðalmaðurinn  í  Svarfdælu  og  til 
er  þáttur  um  hann,  en  hvorugt  er  fullsönn  saga, 
og  er  mart  sagt  um  Porleif,  sem  valla  eða  ekki  er 
sannleikur.    Hann  var  oftar  en  einu  sinni  hjá  Há- 


—  128  — 

koni  jarli;  að  siðustu  óvingaðist  með  þeim  og  orti 
þá  torleifur  nið  um  jarl,  og  var  svo  ramt,  að  Há- 
kon  veiktist  af.  Porleifur  var  snemma,  þegar  um 
miðja  11.  öld,  talinn  galdramaður  og  kraftaskáld. 
Hann  var  eflaust  mikill  gáfumaður  en  ákaflega  rikur 
i  skapi  og  allra  manna  ósveigjanlegastur.  Hann 
var  drepinn  á  alþíngi,  liklega  eftir  ráðum  Hákonar, 
og  heygður  í  árhólmanum.  Af  kvæðum  hans  er 
fyrst  að  telja  drápu  um  Hákon,  er  IV2  visa  er  til 
úr,  og  líklega  er  ort  rjett  eftir  Jómsvikingabardaga 
986.  Annað  en  þetta  hefur  Jarlsnið  hlotið  að 
vera;  það  var  það  kvæði,  er  hann  kvað  fyrir  Há- 
koni,  og  var  svo  ramt,  að  er  áleið  kvæðið,  brá 
honum  undarlega  við  „at  óværi  ok  kláði"  hljóp  um 
búk  hans,  svo  hann  mátti  hvergi  kyrr  þola;  i  miðju 
kvæðinu  var  kaíli,  er  hjet  þokuvísur,  og  er  þær 
voru  úti,  var  myrkt  i  höllinni,  og  að  lokum  var 
hvert  járn  á  gángi,  og  mörg  undur  fylgdu  með;  af 
þokuvísum  er  til  heimingur,  er  á  að  vera  upphaf 
þeirra.  Par  aö  auk  á  f  orleifur  að  hafa  ort  fertuga 
drápu  um  Svein  tjúguskegg,  og  er  stefið  tilfært 
úr  henni.  Af  lausum  vísum  eru  nokkrar  í  Svarf- 
dælu  og  þættinum,  en  óvist,  hvort  allar  eru  eftir 
hann. 

Hallfreðr  vandræðaskáld  Óttarsson  (f. 
um  970,  d.  um  1007);  um  hann  er  góð  saga  til. 
Hallfreður  er  hvorttveggja,  söguskáld  og  kon- 
úngaskáld,  og  ber  ýmislegt  til  þess  að  hann  er 
settur  hjer  heldur  enfyrr.  Hann  er  kunnugastur  af 
tvennu,  ástum  sinum  til  Kolfinnu  Ávaldadóttur  og 
deilum  við  þann,  er  hún  giftist,  Grís  Sæmingsson, 
og   svo   af  hollustu   sinni  við  Óláf  Tryggvason  og 


—  129  — 

hirðdvöl  siniii.  Hann  unni  Kolfinnu  mjög  og  hjelst 
það  alla  tið,  þótt  hann  giftist  síðar  og  ætti  (sænska) 
koíiu;  það  er  ekki  efamál,  að  Kolfmna  unni  honum; 
en  ástir  þeirra  eru  ekki  eins  hreinar  ög  t.  d.  Kor- 
máks  og  Steingerðar.  Gris  hæddi  hann  og  niddi 
svo  að  litt  var  þolandi,  enda  varð  Hallfreður  að 
kenna  á  þvi  að  lokum.  Hallfreður  fór  úngur  er- 
lendis,  kyntist  fyrst  Hákoni  jarli,  en  siðan  Ólaíi 
Tryggvasyni;  er  mjög  einkennilegt  að  lesa  um  fyrstu 
skifti  þeirra;  Ólafur  heimtaði  að  Hallfreður  sk^ddi 
láta  skirast,  en  hann  var  ófús  á  að  skilja  við  hin 
gömlu  goð,  og  það  er  auðfundið,  að  honum  þótti 
fyrir  að  láta  sinn  forna  skáldvin  Óðin  fyrir  róða, 

Sás  með  Sygna  ræsi 
siðr  at  blót  eru  kviðjuð, 
verðum  flest  at  forðask 
fornhaldin  sköp  norna; 
láta  alh'r  ýtar 
Óðins  ætt  fyr  róða; 
nú  emk  neyddr  frá  Njarðar 
niðjum  Krist  at  biðja; 

þó  fór  honum  sem  öðrum  að  hann  Ijet  undan,  enda 
varð  hann  brátt  heillaður  af  Ólafi  konúngi,  mann- 
kostum  hans  og  dýrðleik;  en  Ólaíi  þótti  hann  vera 
svo  torveldur,að  hannkallaði  hann  vandræðaskáldið. 
Pegar  Ólafur  fjell,  var  Hallfreður  heima  á  íslandi 
og  átti  þá  i  sem  mestum  deilum  við  Grís;  en  er 
hann  frjetti  fall  Ólafs,  varð  honum  svo  mikið  um, 
að  hann  sættist  við  Grís  og  galt  bætur,  fór  utan  og 
ætlaði  sjer  að  hefna  Ólafs  og  drepa  Eirík  jarl,  en 
kom  því  ekki  fram ;  þá  safnaði  hann  sönnum  sögum 

9 


—  130  — 

iirn  Svoldarbardaga  og  fall  konúngs.  Hann  undi 
eiginlega  hvergi  eftir  þetta;  að  siðustu  ætlaði  hann 
aö  flytja  með  alt  sitt  til  Auðgils  sonar  sins  í  Svi- 
þjóð,  en  á  þeirri  ferð  varð  hann  sjúkur  og  svo 
fjekk  hann  högg  af  ásinum,  og  varð  alt  þetta  hans 
banamein.  Síðasta  vísa  hans  er  einkennileg  og 
falleg: 

Ek  munda  nú  andask, 

ungr  vask  harðr  í  tungii, 

senn,  ef  sálu  minni, 

sorglaust,  vissak  borgit; 

veitk  at  vætki  of  sýtik, 

valdi  guð,  hvar  aldri 

(dauðr  verðr  hverr)  nema  hræðumk 

helvíti,  skal  slíta. 

Hallfreður  var  að  mörgu  ágætismaður,  tryggur  og 
vinfastur,  ævinlega  glaður  og  kátur,  og  mjög  rjett- 
látur;  en  við  mótstöðumenn  sina  var  hann  harður, 
ef  þvi  var  að  skifta ;  og  þótt  honum  væri  í  nöp  við 
Grís  og  spottaði  hann,  er  það  skiljanlegt  og  mann- 
legt.  Hallfreð  má  telja  til  hinna  lángbestu  skálda; 
hann  er  jafnsnjall,  hvort  sem  hann  yrkir  drápur, 
ástavisur  eða  háðvisur  og  glens;  hann  er  þrúnginn 
af  sorg  og  ángurbliðu  i  kvæðinu  um  Svoldarbar- 
daga;  og  hann  lætur  fremur  flestum  tilfinníngar 
sinar  i  Ijós  þar  og  á  mjög  fagran  hátt.  Yfir  höfuð 
er  kveðskapur  Hallfreðar  alment  aðgengilegri  fyrir 
aHra  hluta  sakir,  en  aUra  annarra  honum  eldri 
skálda;  honum  var  leikandi  liðugt  um  að  yrkja,  og 
hann  hafði  meira  vald  yfir  máli  og  hætti  en  nokk- 
ur  annar  á  undan  honum  og  samtímis  honum ;  þess 


—  131  — 

vegna  viðhefur  hann  miklu  færri  kenníngar,  og  öU 
orðaröðin  er  skaplegri.  Sem  eitt  dæmi  þess,  hve 
sýnt  honum  var  um  að  yrkja,  má  nefna  visuna 
„Eitt  er  sverö  þat  's  sverða", 

Eitt  er  sverð  þat  's  sverða 
sverðauðgan  mik  gerði, 
fyr  svip-Njörðum  sverða 
sverðótt  mun  nú  verða; 
muna  vansverðat  verða, 
(verðr  emk  þriggja  sverða), 
jarðar  hljótr,  ef  yrði 
umbgerð  at  því  sverði; 

orðið  sverð  átti  að  koma  fyrir  i  hverju  vísuorði; 
það  stendur  í  þeim  sjö,  en  tvisvar  í  einu,  og  svo 
er  vísan  fremur  blátt  áfram  og  auðskilin.  Kenn- 
íngar  hans  eru  að  öllu  samtöldu  góðar  og  vel  samd- 
ar.  Snorri  mat  kvæði  Hallfreðar  eins  og  mátti. 
Kvæði  Hallfreðar  eru:  drápa  um  Hákon  jarl, 
ort  um  990;  úr  henni  eru  aðeins  til  nokkrir  vísu- 
helmíngar,  og  eru  um  vald  Hákonar  yíir  öllu  landi. 
Drápa  um  Óláf  Tryggvason,  er  skáldið  flutti 
skömmu  eftir  að  þeir  hittust;  konúngur  vildi  fyrst 
ekki  hlýða  kvæðinu,  en  Hallfreður  hótaði  þá  að 
týna  niður  þeim  kristilegu  fræðum,  er  konúngur 
hafði  látið  kenna  honum,  „þau  væru  ekki  skáldlegri 
en  kvæði  sin".  Úr  þessu  kvæði  eru  og  nokkrar 
visur  um  víking  og  afrek  Ólafs.  Af  kvæðum  hans 
um  Sigvalda  jarl,  Óláf  Sviakonung  (drápa)  er 
ekkert  til;  heldur  ekki  afUppreistardrápu,  er 
Hallfreður  á  að  hafa  ort  eftir  kröíu  Ólafs  konúngs 
(999)  til  að  sýna  að  hann  væri  vel  kristinn;  hvað 

9* 


—  132  — 

nafnið  þýöir  er  óvíst.  Ennfremur  er  „hálfniðið" 
eða  „óþokkavísurnar"  Gríssvísur  týndar.  Aftur 
á  móti  er  mikið  til  (undir  30  vísur)  af  erfidrápu 
um  Olaf,  sjálfsagt  besta  kvæði  Hallfreðar  og  með 
bestu  kvæðum  yfir  höfuð.  Pað  er  aðeins  um  síð- 
ustu  för  Olafs  og  Svoldarbardaga.  Honum  þykir 
sem  norðurlönd  sjeu  öU  auð  eftir  fall  Olafs  og  hann 
lýsir  sorg  sinni  innilega.  —  t*egar  hann  hafði  ráðið 
að  drepa  Eirík  jarl,  birtist  Olafur  honum  i  draumi, 
segir  sagan,  og  skoraði  á  hann  að  yrkja  heldur  um 
Eirik;  það  gerði  hann  og  keypti  sjer  frið  fyrir;  af 
þessari  drápu  er  upphafið  (tvö  visuorð)  til.  Loks 
eru  til  margar  lausar  visur  (um  28),  ástavísur, 
niðvísur  um  Grís  og  aðra,  visur  um  ferðir  og  bar- 
daga.  Síðustu  vísurnar  eru  einkar  fallegar  —  allar 
mæta  vel  kveðnar. 

Um  Eirík  jarl  ortu  þeir  Eyjólfr  dáðaskáld 
(Bandadrápa,  nokkrar  vísur  til),  Haldórr  ókristni 
(flokkur;  nokkrar  vísur  um  Svoldarbardaga),  Pórðr 
Kolbeinsson  (sjá  120.  bls.)  og  Skúli  Þorsteins- 
snn,  sonarson  Egils  (f.  um  970);  hann  var  i  Svold- 
arbardaga  Eiríks  megin  og  orti  flokk  um  bardag^ 
ann,  en  liklega  ekki  fyr  en  alllöngu  síðar  (nokkrar 
visur  til);  Skúli  sýnist  hafa  verið  gott  skáld;  að 
minsta  kosti  er  visuhelmingur,  úr  lausavísu  að  því 
er  sýnist,  svo  að  segja  einstakur  að  efni  og  vel 
kveðinn;  hann  hljóðar  svo: 

Glens  beðja  [sóHn]  veðr  gyðju 
goðblíð  í  vé,  síðan 
Ijós  kemr  gott,  með  geislum, 
gránserks  ofan  Mána. 


—  133  — 

f  órör  Sjáreksson  lifði  á  fyrra  hlut  11.  ald- 
ar,  en  er  annars  ókunnur;  hann  er  kallaður  „mágur" 
Hjalta  Skeggjasonar;  hann  fór  á  dögum  Ólafs  helga 
til  Jórsalalands  og  er  nefndur  „maðr  merkr,  skyn- 
samr  ok  skáld".  Hann  orti  um  Eirik  jarl,  en 
aðalkvæði  hans  var  Róðudrápa,  erfikvæði  um 
Ólaf  helga,  en  aðeins  ein  visa  er  nú  til.  Úr  kvæði 
hans  um  Klœing  Brúsason  er  lika  til  ein  vísa; 
merkilegt  er,  að  hann  orti  drápu  um  Pórólf 
Skólmsson  hinn  sterka,  er  barðist  19  vetra  með 
Hákoni  góða  á  Fitjum,  kvæðið  hefur  verið  alment 
erfikvæði;  úr  því  eru  til  nokkrar  visur.  fað  er 
mjög  sjaldgæft  að  skáldin  hafi  ort  erfikvæði  eftir 
sina  eigin  landa.  Eftir  hann  er  til  ein  eða  fleiri 
lausavisur. 

Með  Þórði  erum  vjer  komnir  að  skáldum  Olafs 
helga;  sjálfur  var  hann  skáld  og  eru  til  nokkrar 
lausavísur  eftir  hann  sumar  um  ástir  hans  og  um 
konu  nokkura  Steinvöru.  Merkast  aHra  af  skáldum 
Olafs  var 

•Sigvatr  Pórðarson  (f.  um  995,  d.  um  1045). 
Um  hann  hefur  liklega  verið  til  saga,  en  hún  er 
nú  týnd.  Hann  var  sonur  f  órðar,  er  kallaður  var 
Sigvaldaskáld  og  lengi  var  erlendis;  sjálfur  var 
Sigvatur  alinn  upp  á  Apavatni  og  er  til  smásaga 
um  það,  hvernig  hann  á  að  hafa  fengið  skáldskapar- 
gáfuna  (af  þvi  að  borða  höfuðið  af  fögrum  fiski,  er 
veiddist  í  vatninu).  Eflaust  hefur  snemma  borið  á 
hæfilegleikum  hans;  og  mjög  úngur  var  hann,  þegar 
hann  fór  fyrsta  sinn  erlendis  (1014—15)  og  hitti 
Ólaf  konúng  helga.  ?að  er  sagt,  að  Olafur  hafi 
ekki  fyrst  viljað  hlýða  kvæði  hans,  liklegast  af  því, 


—  134  — 

að  honum  hafa  þótt  kenníngar  og  orð  of  heiðíngleg. 
En  Sigvatur  Ijet  engan  bilbug  á  sjer  finna,  orti  visu 
og  sagði,  að  konúngur  gæti  vel  átt  eitt  skáld  og 
hann  skyldi  fá  honum  hróður  til  hlitar.  Svo  fór, 
að  Olafur  hlýddi  kvæðinu  og  Sigvatur  kom  sjer  í 
kærleika  hjá  Ólafi  og  urðu  þeir  brátt  mestu  vinir; 
aðeins  3  árum  síðar  sendi  konúngur  hann  með  mjög 
vandasömu  máli  til  Gautlands,  og  sýnir  það  best, 
hvert  traust  hann  þk  þegar  bar  til  Sigvats.  Sig- 
vatur  tók  þátt  í  Nesjabardaga  (1016),  en  annars  var 
hann  aldrei  neinn  bardagamaður  og  ætíð  friðsamur. 
Síðar  gerðist  hann  stallari  konúngs  og  var  ekki 
laust  við  að  hann  væri  öfundaður.  En  aldrei  kom 
snurða  á  vináttuna  með  þeim  konúngi,  og  bæri 
eitthvað  vandamál  að  höndum,  var  Sigvatur  ætíð 
hinn  snarráðasti  til  þess  að  leysa  það  svo  að  kon- 
úngi  likaði;  það  er  einkennilegt  að  lesa  um  hann 
og  meðferð  hans,  er  Hrærekur  konúngur  hinn  blindi 
stofnaði  flótta  sinn,  eða  þegar  Magnús  (góði)  fædd- 
ist.  Alstaðar  sýndi  Sigvatur  snarræði,  trúfesti  og 
dyggs  manns  dug,  og  ævinlega  fann  hann  hið  besta 
mið  á  öllu.  í  raun  rjettri  má  segja,  að  allir  báru 
traust  til  hans,  eins  og  reyndist  þegar  kastað  var 
hlut  um,  hver  skyldi  segja  Magnúsi  konúngi  til  sið- 
anna,  er  hann  ætlaði  að  fara  i  hart  við  Norðmenn ; 
þá  var  stilt  svo  til,  „að  hlutur  Sigvats  kom  upp"; 
þá  orti  hann  hinar  frægu  Bersöglisvísur  sinar.  Sig- 
vatur  fór  erlendis  til  vesturlanda  og  hitti  þar  Knút 
konúng,  en  ekki  orti  hann  um  hann  þá,  eins  og 
sumir  hafa  haldið;  þá  var  Knútur  farinn  að  fjand- 
skapast  við  Ólaf  og  Ólafi  var  ekki  um,  að  Sigvatur 
heimsótti  hann,   og   stuggaði   við   honum,  er  hann 


—  135  — 

kom  heim,  en  Sigvatur  færði  honum  heim  sann  um 
það,  að  hann  hefði  engin  mök  haft  við  Knút  er 
lýsti  ótryggð  við  Ólaf.  Seinna  fór  Sigvatur  píla- 
grimsför  til  Róms;  á  þeirri  ferð  var  hann,  þegar 
Ólafur  Qell  á  Stiklastöðum,  og  harmar  hann  jnjög 
að  hann  var  Qarri  drotni  sinum,  er  honum  lá  mest 
á.  Hann  tregaði  mjög  Ólaf  eins  og  sjest  af  hinni 
gullfallegu  visu  hans: 

Há  þótti  mér  lilæja 
höll  of  Nóreg  allan 
(fyrr  vask  kendr  á  knörrum) 
klif,  meðan  Aleifr  Hfði; 
nú  þykki  mér  miklu 
(mitt  stríð  es  svá)  hUðir, 
jöfurs  hylli  varðk  alla, 
óblíðari  síðan. 

Eftir  fall  hans  og  meðan  Sveinn  og  Alfífa  rjeöu 
Noregi  (1030—35)  var  Sigvatur  lengstum  i  Svíþjóð 
og  hjelt  spurnum  fyrir  um  guðson  sinn  Magnús,  er 
ólst  upp  í  Garðariki,  og  fegnastur  varð  hann  þvi, 
er  hann  kom  til  Noregs  og  honum  var  svarið  land 
og  þegnar.  Hann  og  Magnús  urðu  eins  miklir  vinir 
og  Sigvatur  og  Ólafur  höfðu  verið  og  Sigvatur  hjelt 
öUum  sínum  veg  og  gengi  til  dauðadags  (líkleg- 
ast  um  1045).  Hann  átti  bú  í  Prándheimi  og  var 
1  Noregi  alla  tið,  en  fór  þó  kynnisför  til  íslands 
fyrir  vist  eitt  sinn.  Snorri  lýsir  Sigvati  svo:  „Sig- 
vatr  var  ekki  hraðmæltr  maðr  í  sundrlausum  orð- 
um,  en  skáldskapr  var  honum  svá  tiltœkr,  at  hann 
kvað  af  tungu  fram,  svá  sem  hann  mælti  annat 
mál".    Petta  er  valla  ofsögum  sagt,  enda  sýnir  sag- 


—  136  — 

an  um  Bersöglisvísur  það  best.  Vjer  hikum  oss 
ekki  við  að  telja  Sigvat  bestan  allra  skálda,  bæði 
sakir  mannkosta  hans,  er  komu  svo  fagurlega  fram 
í  kveðskap  hans  og  sýna  oss,  að  orð  hans  svöruðu 
til  þeirra,  heldur  og  af  þvi,  að  kvæðagjörð  hans 
tekur  aUra  annara  skáldskap  fram  að  lipurð  og 
Ijettleik.  Ekkert  skáld  hefur  haft  jafnmikið  vald 
yfir  bragarhættinum  og  ekkert  skáld  hefur  þurft 
jafnlitið  á  kenningum  að  halda;  það  sjást  valla 
kenningar  að  mun  t.  d.  í  Bersöglisvisum.  Engin 
kvæði  eru  svo  manneskjuleg  og  skiljanleg  sem  Sig- 
vats.  Hann  er  alvarlegur  og  tilfmníngarikur  og 
talar  hjartnæmilega  um  fall  Ólafs  og  hinn  mikla 
missi  er  hann  flell;  meðan  hann  lifði,  þótti  honum 
öll  klif  hlæja  i  Noregi;  nú  eru  allar  hliðir  óbliðari; 
hann  er  strángur  og  stríður  í  refsíngum  sinum  við 
Magnús  og  þó  svo  bliður  og  viðkvæmur.  En  hann 
gat  lika  verið  gamansamur;  það  sina  Austrfarar- 
vísur  hans.  Með  öllu  þessu  Ijet  hann  aldrei  sjálf- 
stæði  sitt,  hræsni  og  smjaður  var  ekki  til  i  brjósti 
hans.  Pað  er  eitt  einkennilegt,  að  þegar  hann  var 
hjá  Rögnvaldi  jarli  og  hafði  þegið  hríng  af  honum, 
sagði  kona,  svo  að  hann  heyrði,  að  hann  hefði 
gengið  til  nokkurs  „með  svörtu  augun" ;  þá  sagði 
Sigvatur : 

„oss  hafa  augu  þessi 
islenzk,  kona,  vísat 
brattan  stíg  at  baugi 
björtum  langt  en  svörtu". 

Pað  er  einsdæmi,  að  skáldið  taki  sjerstaklega  fram, 
að  það  sje  islenskt. 


-  137  - 

Kvæði  Sigvats  eru  mörg.  Fyrst  er  kvæði  um 
Ólaf  konúng,  er  nefnt  hefur  verið  Víkíngarvisur 
(um  15  vísur  til);  það  er  hans  fyrsta  kvæði;  og  er 
um  vikíng  og  orustur  Olafs  á  árunum  1007 — 14; 
það  er  merkilegt  sögukvæði,  en  þurt  mjög  og  lítt 
skáldlegt.  Pá  eru  Nesjavisur  um  bardagann  við 
Svein  jarl  fyrir  Nesjum  (1016;  um  10—12  visur  til); 
hjer  birtist  fyrst  fjör  Sigvats  og  eiginleg  skáldleg 
lipurð,  enda  var  hann  sjálfur  i  bardaganum;  bar- 
daginn  var  harður,  og  segir  Sigvatur: 

þági  vas,  sem  þessum 
þengils,  á  jó  strengjar, 
mjöð,  fyr  malma  kveðju, 
mær  heiðþegum  bæri. 

Um  ferð  hans  til  Gautlands  eru  Austrfararvisur 
(1018—19;  rúmar  20  til);  það  eru  eiginlega  lausa- 
vísur,  er  skáldið  hefur  á  eftir  sett  saman  í  einn 
flokk;  þær  eru  mjög  gamansamar  að  lesa;  hann 
lýsir  þar  erfiðleikum  sinum  og  ferðavosi,  viðtökum 
á  bæjum  og  fleiru.  Siðar  orti  hann  annað  kvæði 
um  Olaf  (ein  vísa  til)  og  líklega  fleiri;  um  ívar 
hvita  á  Upplöndum  orti  hann  á  árunum  1020—26, 
en  ekkert  eða  litið  til.  Pá  koma  Vestrfararvisur 
(frá  1027—28)  og  hafa  það  verið  lausavísur  um 
vesturferð  hans  og  fjelaga  hans  er  Bergur  hjet;  en 
þvi  miður  eru  ekki  til  af  þessu  kvæði  nema  rúmar 
3  visur.  Eftir  að  Erlingr  Skjálgsson  var  fallinn 
1028,  orti  Sigvatur  flokk  um  hann;  úr  honum  eru 
til  10  vísur;  Sigvatur  lýsir  Erlingi  vel  og  óhlut- 
drægt,  þótt  hann  hefði  verið  fjandmaður  Ólafs,  og 
segir  að  hann  hafi  engan  þekt,   er  hafi  „kunnat  at 


—  138  — 

halda  fullara"  sínum  hlut;  hann  er  fuUur  af  aðdáun 
á  Erlíngi  og  telur  það  berlega  skaöa  mikinn  að 
hann  hafi  verið  feldur.  Á  árunum  1030—35  orti 
Sigvatur  um  Önund  konúng  i  Sviþjóð  (kvæðið  er 
týnt),  og  kvæði  um  hinn  únga  og  ólánsama  son 
Ólafs  Tryggvasonar,  Tryggva,  er  fjelI1033,  og  iik- 
lega  kvæði  um  Ástriði,  ekkju  Ólafs.  Svo  orti 
hann  eftir  dauða  Knúts  konúngs  rika  kvæði  um 
hann,  Knútsdrápu  eða  Togdrápu  (með  toglagi); 
liklega  er  hún  ort  eftir  sætt  og  samninga  Magnús- 
ar  góða  og  Hörðaknúts.  Pað  er  vel  ort  og  Qörugt 
kvæði. 

Bersöglisvisur  er  eitt  af  aðalkvæðum  Sig- 
vats,  ort  um  1038;  um  tilgöng  kvæðisins  er  þegar 
talað;  úr  þvi  eru  til  17  visur,  og  er  vist  litið  af 
þvi  týnt.  Nafnið  bendir  á  aðalefnið;  skáldið  vill 
segja  hinum  únga  konúugi  frá  þeirri  uppreist,  sem 
búast  megi  við,  ef  hann  haldi  áfram  eins  og  hann 
hefur  byrjað,  og  segir  honum  afdráttarlaust  til 
syndanna.  Hann  minnir  hann  á  „hinn  góða  kon- 
úng,  er  fell  á  Fitjum"  og  allir  unnu,  hann  minnir 
hann  á  Ólafana  báða,  er  „gáfu  frið  eignum  lofða"; 
hann  biður  hann  eigi  reiðast  við  bersögli  ráðgjafa 
sinna  —  og  nú  kemur  eins  og  þruma  úr  lofti: 

hafa  kveðask  lög,  nema  Ijúgi 
landherr,  búendr  verri, 
endr  í  Ulfasundum, 
önnur  en  hézt  mönnum. 

Svo  heldur  skáldið  áfram  og  lætur  hvert  reiðar- 
slagið  fylgja:  „Hverr  eggjar  þik  at  ganga  á  bak 
máluni  þínum?,  —  fastorðr   skyli   þengill  vera  — ; 


—  139  — 

HveiT  eggjar  þik  höggva  bú  þegna?"  osfrv.  Skáldið 
biður  hann  varastþetta,  „vinr  er  sá  er  varar"  segir 
hann,  og  hann  endar  fagurlega  og  segist  vilja  lifa 
og  deyja  með  Magnúsi,  en  skoraráhann  að  breyta 
sjer  og  hegðun  sinni  sem  aUra  fyrst.  Kvæðið  hreif ; 
Magnús  hlýddi  vel  orðum  skáldsins  og  varð  upp 
frá  þvi  mildin  og  gæskan  sjálf  og  var  nefndur  „hinn 
góði".  fað  er  óþarfi  að  fara  frekari  orðum  um, 
hvernig  þetta  eina  kvæði  hefur  afstýrt  innanlands 
ófriði,  blóðsúthellíngum  og  barsmíðum.  Kvæðið  er 
að  öUu  leyti  fullkomið  meistaraverk,  bæði  að  efni 
og  öllum  frágángi.  fað  er  dýrðlegt  lof  þriggja 
mannkosta:  orðheldnis,  mildi,  rjettlætis. 

Eitt  af  síðustu  kvæðum  Sigvats  er  erfidrápa 
um  Ólaf  helga,  Óláfsdrápa  (25  heilar  og  hálfar 
visur  til) ;  hún  er  mest  um  Stiklastaðabardagann  og 
svarar  að  sínu  leyti  til  eríidrápu  Hallfreðar  um 
Ólaf  Tryggvason.  f  að  er  vel  ort  og  tilfinníngaríkt 
kvæði.  Pað  er  ekki  ort  fyrr  en  um  eða  eftir  1040; 
það  er  í  þessu  kvæði,  að  Sigvatur  bendlar  sólmyrkv- 
ann  við  fali  Ólafs  (sjá  39.— 40.  bls.).  Að  lyktum  eru  til 
lausar  visur,  um  30  alls,  og  eru  ortar  við  mörg 
tækifæri;  einkum  má  geta  þeirra,  er  hann  orti  1030 
eftir  að  hann  hafði  frjett  dauða  Ólafs;  þær  eru  lýs- 
íng  hjaiinæmrar  sorgar  og  óbilandi  tryggðar.  Ein- 
hverjir  voru  þeir,  er  fundu  að  einhverjum  braglöst- 
um  hjá  Sigvati;  um  það  orti  hann  vísu,  og  stendur 
þar: 

Munu  þeir,  es  mestar  skynjar 

munvágs  Dáins  kunnu, 

síðr  at  Sigvats  hróðri 

svinns  braglöstu  finna. 


—  140  — 

Petta  er  orö  og  aö  sönnu.  Þótt  einhverjir  smá- 
braglestir  fyndust,  eru  þeir  skáldinu  margfaldlega 
fyrirgefnir. 

Óttarr  svarti  var  systursonur  Sigvats,  en 
vjer  vitum  ekkert  um  ævi  hans  fyrr  en  hann  er 
kominn  til  Ólafs  sænska;  hann  hefur  verið  þar  lík- 
lega  þángað  til  Ólafur  dó  (um  J022);  hann  hafði 
Jþar  kynst  Ástríði,  er  Ólafur  helgi  átti  síðar,  og  er 
sagt  að  hann  haíi  ort  um  hana  kvæði  er  gekk  næst 
því  að  vera  ástakvæði;  er  það  trúlegt,  því  að  Óttar 
var  ákaflega  örgeðja  maður  og  sparaði  ekki  stór 
orð,  þegar  því  var  að  skifta.  Svo  kom  Óttar  til 
Ólafs  helga,  en  hann  tók  honum  illa  og  var  reiður 
út  af  kvæðinu,  segir  sagan,  og  Ijet  setja  Óttar  1 
fjötra;  en  Sigvatur  bjargaði  Ottari  og  rjeð  honum 
til  að  yrkja  lofkvæði  um  Ólaf  og  snúa  við  eða 
draga  úr  sterkustu  orðunum  um  Ástriði;  svo  var 
Óttar  færður  fyrir  konúng,  og  þá  kvað  hann  bæði 
kvæðin,  Ástríðar  fyrst,  og  hitt  þegar  á  eftir,  og  þá 
höfuð  sitt  fyrir.  Hann  var  þó  ekki  lengi  með  Olaíi, 
en  fór  til  Englands  til  Knúts  konimgs  og  var  lengi 
þar.  Knútur  á  að  hafa  sagt  um  hann:  „þenna 
mann  hygg  ek  skáld  vera,  ok  eigi  hirði  ek  heldr 
annan  mann  hafa  til  einvigis  við  mér,  en  eigi  trúi 
ek  hánum  einum  vera  íhjá  konu  minni".  í  þessum 
orðum  felst  líklega  rjettur  dómur  á  Óttari.  Af 
kvæðum  hans  þekkjast:  Drápa  um  Óláf  sœnska 
(hálfhnept)  ort  um  1016  (6  helmíngar  til);  drápan 
er  nefnd  var  um  Ástríði  konúngsdóttur.  Höfuð- 
lausn  um  Óláf  helga,  ort  um  1022—23  (undir  20 
vísur  til) ;  kvæðið  er  sögukvæði  um  afrek  og  orustur 


—  141  — 

Ólafs  frá  því  um  1008.  tað  er  mjög  Qörugt  og  vel 
ort,  en  nokkuð  stórort.  Svo  er  Knútsdrápa  (10 
yísur  til)  um  afrek  Knúts  og  orustur;  kvæðið  er  ort 
eftir  1026.  ?ar  á  mót  er  ekkert  til  af  kvæðum 
hans  um  Önund  konúng,  Svein  tjúguskegg,  eðá 
Guðbrand  í  Dölum.    Af  lausavísum  eru  til  3. 

Bersi  Skáldtorfuson  (d.  1030)  var  ættaður 
úr  Miðfirði;  hann  fór  utan  og  var  með  Eiríki  jarli 
og  síðar  með  Sveini  jarli  Hákonarsyni  og  var  i 
Nesjabardaga.  Hann  sættist  siðar  við  Ólaf  helga 
og  gerðist  hans  maður.  Hann  var  eins  og  Sigvat- 
ur  i  Róm,  þegar  Olafur  fjell,  en  er  hann  frjetti  fall 
hans,  varð  honum  svo  mikið  um  af  sorg  að  hann 
hneig  dauður  niður.  Bersi  var  binn  besti  drengur 
og  hinn  ráðvandasti  maður,  tryggur  og  vinfastur; 
hann  bjargaði  Gretti  úr  lifsháska  á  dögum  Eiriks 
jarls,  og  náði  enginn  aftur  vinfengi  Eiríks  nema 
Bersi  af  þeim  sem  studdu  Gretti.  Bersi  orti  um 
Óláf  helga  kvæði  á  árunum  1016—20  (3  vísur  til 
úr  þvi),  en  af  kvæðum  hans  um  Svein  jarl  og 
Knút  konúng  (liklega  frá  árinu  1027)  er  ekkert 
til.  Ein  lausavisa  er  til.  Hve  gott  skáld  Bersi 
var,  er  ekki  vel  hægt  að  gera  sjer  glögga  hug- 
mynd  um. 

Pormóður  Kolbrúnarskáld  Bersason  (f. 
um  997,  d.  1030)  var  ættaður  af  ísatirði  og  er  kunn- 
ur  af  þrennu,  fóstbræðralagi  sínu  við  f  orgeir  Há- 
varsson,  ástum  sínum  við  forbjörgu  kolbrún  og 
tryggð  sinni  við  Olaf  helga  og  hollustu.  Um  alt 
þetta  segir  saga  hans  og  forgeirs  (Fóstbræðrasaga) 
greinilega;  svo  og  Olafs  saga  helga  um  hans  síð- 
ustu  ævi  og  fall  á  Stiklastöðum ;  ?ormóður   fór   til 


—  142  - 

Grænlands  til  þess  að  hefna  f  orgeirs  á  Porgrími 
trölla  og  þaðan  til  Noregs  ok  kom  ekki  til  íslands 
aftur.  Hann  var  miklu  þýðari  í  lund  en  Porgeir  og 
betri  maður;  það  er  hrifandi  að  lesa  um  tryggö 
hans  við  Ólaf  og  hluttöku  hans  i  Stiklastaðabar- 
daga;  hann  vildi  ekki  lifa  höfðíngja  sinn  og  sótti 
fram  þar  sem  harðast  var,  og  svo  fjekk  hann  bana- 
sárið.  Pormóður  er  með  betri  skáldum,  hann  er 
bæði  Itilfinningaríkur  og  svo  hefur  hann  fullkomið 
vald  yfir  máli  og  hætti.  Hann  var  og  hinn  besti 
kvæöamaður  og  skemti  vel  með  kvæðum  (sjá  32. 
bls.).  I  Gretlu  er  hann  nefndur  guðhræddur,  en  guð- 
hræðsla  hans  var  þó  mjög  skynsemisleg  sem  flestra 
íslendinga.  Eitt  hið  fyrsta  kvæði  hans  hafa  Kol- 
brúnarvísur  verið;  svo  er  sagt,  að  hann  hafi 
fyrst  kveðið  þær  uni  Kolbrún,  en  siðar  snúið  þeim 
við  og  látið  sem  þær  væru  ortar  um  Pórdísi  Kötlu- 
dóttur,  er  hann  átti  fyrr  vinfengi  við.  Síðar  á  hann 
þó  að  hafa  gert  bót  og  betrun  og  breytt  þeim  aft- 
ur.  Pyí  miður  er  kvæðið  týnt.  Af  kvæði  eða 
kvæðum  hans  um  Ólaf  helga  er  heldur  ekkert  nú 
til.  Aftur  á  móti  er  alhiiikið  (15  visur)  til  úr  erfi- 
kvæði  um  torgeir,  Porgeirsdrápa,  er  mun  vera 
ort  um  1024.  ?ar  er  sagt  frá  Porgeiri  og  afrekum 
hans  og  þeirra  fóstbræðra.  Svo  eru  og  til  margar 
(25)  lausavísur,  og  flestar  um  og  útaf  hefndinni 
á  Grænlandi;  allmargar  um  bardagann  á  Stikla- 
stöðum. 

Um  Knút  ríka  orti  I^órarinn  loftunga;  um 
ævi  hans  vita  menn  litið,  en  hann  var  allmikið  í 
förum  og  kom  loks  til  Knúts  og  hafði  ort  um  hann 
flokk;    þvi    reiddist  Knútur    og   þótti  það  of  litil- 


—  143  — 

flörlegt  og  hótaði  að  hengja  hann,  ef  hann  yrti 
ekki  drápu;  þá  gerði  Pórarinn  drápu  úr  flokknum, 
og  var  kölluð  Höfuðlausn  (aðeins  stefið  til);  svo 
orti  hann  Togdrápu  (um  1029),  og  eru  nokkrar 
vísur  til,  allar  um  ferð  Knúts  til  Noregs  1028;  hann 
var  með  sjálfur.  Loks  orti  hann  Glælognskviðu 
um  Svein  Alfifuson  (um  1032)  og  er  til  úr  henni 
merkilegur  kafli  um  helgi  Ólafs  konúngs.  f  órarinn 
er  í  betri  skálda  röð. 

Frá  miðri  11.  öld  eru  hin  mörgu  skáld  þeirra 
frænda  Magnúss  góða  (1035—47)  og  Haralds 
harðráða  (d.  1066).  Eftir  Magnús  eru  til  2  vísur 
og  Haraldur  var  gott  skáld  og  hafði  hið  besta  vit 
á  skáldskap,  enda  þótti  honum  gott  að  hafa  mörg 
skáld  til  að  yrkja  um  sig.  Af  vísum  hans  eru 
gamanvísur  hans  merkastar;  það  var  16  vísna 
flokkur,  er  hann  orti  um  sjálfan  sig  og  endaði  hver 
vísa  svo:  „þó  lætr  Gerðr  i  Görðum  |  gollhrings 
við  mér  skollat"  og  átti  hann  þar  við  Ellisif,  er 
siðar  varð  kona  hans.  Vísurnar  eru  vel  kveðnar. 
í  Skáldatali  eru,  auk  Sigvats,  talin  14  skáld,  er  hafi 
ort  um  þá  Magnús  og  Harald,  þar  af  3  um  þá  báða. 
Af  þeim  eru  merkastir  þessir: 

Arnórr  jarlaskáld  Pórðarson  (f.  um  1012, 
liföi  fram  yfir  1073).  Hann  var  sonur  Pórðar  Kol- 
beinssonar,  en  kemur  h'tt  við  sögur;  hann  hefur 
snemma  byrjað  að  fara  utan  og  var  oft  i  förum; 
hann  var  í  mægðum  við  Orkneyjajarla  og  þeim 
frændum  Rögnvaldi  og  Porfinni  mjög  handgenginn 
og  tók  hann  sjer  nærri  ófriðinn  milli  þeirra.  Árið 
1045  kom  hann  til  Noregs,  og  þá  flutti  hann  þeim 
Magnúsi  og  Haraldi  kvæðin  Hrynhendu  og  Blágagla- 


_  144   - 

drápu ;  þá  sýndi  haun,  að  hann  kunni  vel  orði  fyrir 
sig  aö  koma  og  kunni  að  vera  með  höföíngjum. 
Hann  er  með  bestu  skáldunum  teljandi;  það  er 
ótakmarkað  vald  sem  hann  hefur  á  öllu  er  að  kveð- 
andi  lýtur  og  máli;  hann  sparir  ekki  voldug  orð 
og  iburðarmiklar  lýsingar,  t.  d.  á  þvi  hvernig  hinn 
gullbúni  skipafloti  glói  og  glitri  í  sólskininu: 

Hlunna  es,  sem  röðull  renni, 
reiðar  búningr,  upp  í  heiði 
(hrósak  því  es  herskip  glæsir 
hlenna  doígr)  eða  vitar  brenni. 
Mönnum  hzk,  es  mildingr  rennir 
Meita  liHðir  sævar  skíði, 
unnir  jafnt  sem  ofsamt  renni 
engla  fylki  himna  þengils. 

Einkum  kennir  þessa  í  Hrynhendu.  En  sjerlega 
frumlegt  skáld  var  Arnór  þó  ekki.  Hann  á  að  hafa 
ort  kvæði  um  Knút  konúng,  fyrir  1035,  en  það 
er  týnt.  Um  Rögnvald  jarl  Brúsason  (d.  1045) 
orti  hann  og  er  til  lítið  af  þvi  kvæði.  Aðalkvæði 
hans  er  nú  Hrynhenda,  drápa  um  Magnús  góða 
í  hrynjandi  hætti,  og  er  mikið  til  af  henni.  Um 
hana  sagði  Haraldur  að  hún  mundi  geymast  svo 
lengi  sem  heimurinn  stæði;  honum  þótti  hún  svo 
dýrðleg.  Kvæðið  er  um  ferðir  og  afrek  Magnúsar. 
Pað  er  einkennilegt,  að  Arnórr  hefur  talað  um 
sjálfan  sig  og  ferðir  sinar  i  upphaíi  kvæðisins,  en 
það  er  svo  litið  af  því  til,  að  vjer  getum  ekki  sjeð, 
hvernig  á  því  hefur  staðið.  Af  Blágagladrápu 
um  Harald  er  nú  ekkert  til.  Um  Magnús  orti  Arnór 
annað  kvæði  og  var  það  erfidrápa,  Magnúsdrápa, 


—  145  — 

er  mikið  er  og  til  af  og  er  um  sama  efni  og  Hryn- 
henda;  það  er  sjaldgæft  að  sama  skáldiö  yrki  svo 
tvisvar  um  sama.  Um  f  orfinn  jarl  Sigurðsson 
(d.  1064)  orti  Arnór  eríidrápu,  Porfinnsdrápu,  og 
er  mikiö  til  af  lienni;  hún  er  yíirlitssögukvæði  og 
vel  ort.  Arnór  hafði  lofað  Haraldi  konúngi  að 
yrkja  eríikvæði  um  hann,  ef  hannlifðilengur;  hann 
efndi  þetta  og  orti  um  hann  erfidrápu,  og  hefur 
verið  gott  kvæði.  Af  þessu  kvæði  er  mikið  til 
og  er  um  orustur  Haralds  og  afrek  frá  þvi  að 
minsta  kosti  um  1054.  Ennfremur  sýnist  Arnór  að 
hafa  ort  kvæði  um  Hermund  Illugason,  bróður 
Gunnlaugs,  eftir  tveimur  visuorðum  að  dæma,  og 
um  GeUi  Þorkelsson  (d.  1073)  orti  hann  erfi- 
drápu,  er  nú  er  týnd;  sama  er  að  segja  um  kvæði 
um  Óláf  kyrra.  Af  lausavisum  er  aðeins  ein  til. 
Annað  höfuðskáld  Magnúss  og  einkum  Haralds 
var  Pjóðólfr  Arnórsson  (d.  1066);  hann  var  af 
lágum  stigum  og  ættaður  úr  Svarfaðardal ;  bróðir 
hans  var  Bölverkr,  er  og  var  skáld  og  orti  um 
Harald.  tjóðólfr  var  mestalla  tið  erlendis  og  mjög 
handgenginn  Haraldi,  var  með  honum  í  herferðum 
hans  og  fjell  með  honum  áEnglandi.  Haraldiþótti 
mikið  til  hans  koma  og  kallaði  hann  þjóðskáld. 
Honum  var  mjög  sýnt  um  að  yrkja  og  orti  eftir 
öllum  reglum  listarinnar,  og  þóttist  nokkuð  af  íþrótt 
sinni.  Segir  svo  sem  honum  haíi  ekki  verið  um 
önnur  skáld  og  hafi  hann  verið  öfundsjúkur,  og 
hálfiUa  var  honum  við  Grautar-Halla ;  þótti  konúngi 
gaman  að  etja  þeim  saman;  eru  um  það  gaman- 
samar  smásögur.  Pjóðólfur  er  söguskáld  i  eigin- 
legri  merkingu;  það  er  sjaldan  sem  aldrei,  að  hann 

10 


—  146  — 

skjóti  inn  setningu  um  sig  eöa  sínar  eigin  tilfinn- 
íngar;  og  vilja  þvi  kvæði  hans  vera  fremur  þur;  en 
sem  söguljóð  eru  þau  ágæt  og  áreiðanleg;  þvi  hefur 
Snorri  notað  þau  mjög.  I  bernsku  sinni  orti  ?jóð- 
ólfur  Sorptrogsvisur,  er  hann  varð  að  kveða  nauð- 
ugur  fyrir  Haraldi  einu  sinni;  þótti  honum  ekkimikið 
i  þær  varið;  það  kvæði  er  týnt.  Um  l^orkel  jarl 
háa  orti  hann  á  árunum  1031 — 35,  og  um  Magnús 
konúng  góða  Magnúsflokk  (ortur  1044—45),  yfir- 
litssögukvæði  frá  þvi  fyrsta.  Liklega  hefur  hann 
ort  mörg  kvæði  um  Harald,  en  nú  vitum  vjer  að- 
eins  af  runhendu  kvæði  (um  1050),  er  örlitið  er  til 
af,  og  svo  aðalkvæði  hans,  Sexstefju;  eftir  nafn- 
inu  að  dæma  hafa  verið  i  því  sex  stef  og  það  verið 
stórfenglegra  en  flest  önnur  kvæði;  það  er  ort  árið 
áður  en  þeir  fjellu  báðir.  Af  þessari  drápu  er  nú 
til  um  hálfur  fjórði  tugur  visna  og  vísuparta  og 
hefur  verið  ailsherjar  yfirlitskvæði  alt  ífrá  hluttöku 
Haralds  í  Stiklastaðabardaga  og  til  1064.  Drápan 
er  sögukvæði  í  fylsta  skilningi.  Af  lausum  vís- 
um  eru  til  27,  og  eru  þær  einna  skemtilegastar 
að  lesa. 

Stiifur  skáld  blindi  Pórðarson  kattar, 
sonarson  Guðrúnar  Ósvifrsdóttur ;  hann  var  fæddur 
blindur  (um  1025);  fór  þó  erlendis  (1062)  út  af  arfi, 
er  honum  hafði  tæmst.  Hann  hitti  Harald  konúng 
og  skemti  honum  með  kvæðum,  er  hann  kunni 
mörg  utanað  (sbr.  framar).  Annars  vitum  vjer  ekk- 
ert  frekara  um  ævi  hans.  Hann  orti  tvö  kvæði  um 
Harald;  hið  fyrra  er  týnt;  hið  siðara  er  Stúfs- 
drápa  eða  Stúfa  og  er  það  erfikvæði,  ort  um 
1067;  var  það  i  fornöld  talið  hið  besta  kvæði;  það 


—  147  - 

er  klofastefsdrápa  og  ævikvæði  eða  yfirlitskvæði, 
og  tekur  til  frá  upphafi  (orustum  Haralds  í  austur- 
og  suðurvegum);  af  kvæðinu  eru  nú  aðeins  8  vísur 
til.  Stúfur  var  gott  skáld,  en  vísurnar  eru  hrein 
og  bein  söguljóð  og  líkjast  kvæðum  Pjóðólfs. 

Enn  verður  að  geta  hjer  um  eitt  skáld,  æríngj- 
ann  meðal  islenskra  skálda,  Grautar-Halla  (eða 
Sneglu-Halla).  Hann  var  fátækra  manna  úr  Svarf- 
aöardal,  eins  og  Pjóðólfur,  og  þektust  þeir  frá  barn- 
æsku.  Halli  var  allra  manna  glaðastur  og  kátastur 
og  ævinlega  til  í  spaug  og  glens  og  var  þá  ekki 
ætíð  sem  fínastur,  ef  í  það  fór.  Haraldi  þótti  gaman 
að  honum  og  einkum  að  egna  hann  móti  Pjóðólfi; 
Pjóðólfur  hálífyrirleit  Halla.  Hins  vegar  var  Halli 
hinn  einbeittasti  og  Ijet  ekkert  fyrir  brjósti  brenna, 
sást  ekki  fyrir,  hver  sem  í  hlut  átti;  er  mart 
kátlegt  sagt  frá  honum  í  söguþætti,  er  til  er  um 
hann.  Hann  var  erlendis  á  árunum  1053 — 55  og 
fór  þá  bæði  til  Danmarkar  og  Englands.  Halli  dó, 
kominn  hrakinn  af  sjó,  er  hann  var  að  eta  graut 
sinn.  Pað  er  sagt,  að  Haraldur  hafi  frjett  lát  Bolla 
prúða  og  Halla  i  einu  og  hafi  hann  þá  sagt  um 
Bolla:  „fyrir  dörrum  mun  drengrinn  hnigit  hafa", 
en  um  Halla:  „á  grauti  mundi  greyit  sprungit  hafa". 
Pað  er  litið  til  af  kvæðum  hans;  ekkert  af  Kollu- 
visum  (um  kýr)  eða  af  drápu  hans  um  Harald.. 
Hann  orti  kvæði  um  Játvarð  Englakonúng,  sem 
á  að  hafa  verið  „endileysa  ein";  en  til  eru  nokkrar 
lausavisur  eftir  hann  í  þættinum,  og  eru  allar  frá 
hirðdvöl  hans  i  Noregi  og  meir  eða  minna  gaman- 
samar,   sumar   nokkuð   klúrar.    Halli  var  græsku- 

10* 


—  148  — 

laus  æríngi  og  gerði  engum  ilt,  en  gaman  þótti 
honum  að  bej^gja  stórbokka  sem  Einar  flugu. 

Samtímis  þessum  skáldum  var  Porleikr  fagri, 
ef  til  vill  af  Laxcjæla  ætt;  vjer  vitum  ekki  annað 
um  hann,  en  að  hann  fór  utan  1051  og  fór  til 
Sveins  konúngs  í  Danmörk,  en  vildi  ekkert  við 
Harald  eiga;  á  leiðinni  orti  hann  flokk  um  Svein 
konúng  Úlfsson  og  eru  til  ekki  allfáar  vísur  úr; 
eru  þær  um  orustur  Sveins.  Hann  dregur  taum 
Sveins  og  er  það  sjaldsjeð  hjá  skáldum. 

Meðal  síðustu  skálda  11.  aldar  og  þessa  tíma- 
bils  er  kunnastur  Steinn  Herdísarson,  dóttur- 
dóttursonur  Einars  skálaglamms.  Um  ævi  hans  vit- 
um  vjer  ekkert  nema  að  hann  var  í  Noregi  1062 
og  var  þá  í  Nizarorustu  og  orti  flokk  um  (til  7  vís- 
ur).  Síðan  var  hann  hjá  Ólafi  kyrra  og  aðalskáld 
hans,  en  hvað  lengi  hann  var  þar,  vitum  vjer  ekki. 
Pessi  Steinn  er  allur  annar  en  Hallar-Steinn.  Auk 
kvæðisins  er  nefnt  var  orti  Steinn  Úlfsvísur,  erfi- 
kvæði  um  Úlf  stallara,  frænda  sinn,  er  dó  1066; 
ein  vísa  til.  Hið  síðasta  kvæði  hans,  er  þekkist,  er 
Óláfsdrápa  um  Ólaf  kyrra  (rúmar  15  vísur  til), 
og  er  það  um  ævi  Ólafs  og  ferðir  fram  að  1070. 
Steinn  er  ekkert  sjerlegt  góðskáld  og  hann  lánar 
óspart  frá  eldri  skáldum.  Hjá  honum  er  það  eigin- 
lega  að  maður  fyrst  fer  að  finna  afturför,  einkum 
að  því  er  snertir  kenníngarnar. 

Annað  skáld  Ólafs  var  Porkell  hamarskáld, 
er  hefur  víst  oft  verið  í  Noregi.  Hann  orti  um 
Eystein  orra,  er  fjell  með  Haraldi  1066  (týnt 
kvæði),  Óláf  kyrra  (líka  týnt)  og  um  Magnús 
berfœtt,  erfikvæði,  er  nokkuð  er  til  af. 


-  149  — 

Eriim  yjer  nú  komnir  að  skáldum  Magnús  ber- 
fætts,  eða  hjer  um  bil  að  árinu  1100;  og  lúkum 
vjer  þar  með  hirðskáldakaflanum  fyrsta.  fað  er 
glæsilegasti  kaflinn  i  skáldskaparsögunni;  þau  skáld, 
er  hjer  hafa  verið  nefnd,  eru  fá  i  samanburði  við 
öll  þau,  er  vjer  vitum  nöfn  á  (á  3.  hundrað),  og  er 
kveðskapur  þeirra  að  nokkru  leyti  undirstaða  sagn- 
anna,  er  ritaðar  voru  á  næsta  tímabili. 

Að  lyktum  viljum  vjer  hnýta  hjer  við  tveimur 
skáldum,  er  liklega  fóru  aldrei  út  fyrir  landsteinana 
en  ortu  kvæði  um  innlend  stórmenni;  að  framan 
hefur  verið  getið  nokkurra,  er  og  hafa  ort  um  ís- 
lenska  menn  auk  annara  höfðingja  erlendra.  f  eir 
tveir  eru: 

Oddr  breiðfirðingr;  um  ævi  hans  vita  menn 
ekkert,  nema  hann  hefur  lifað  um  aldamót  1000  og 
eflaust  átt  kyn  sitt  við  Breiðafjörð.  Hann  orti 
drápu  um  Illuga  á  Gilsbakka,  Illugadrápu» 
og  eru  tvær  vísur  til  um  deilu  Illuga  við  Kjallek- 
linga.  Hann  orti  og  erfikvæði  um  Hjalta  Pórð- 
arson,  er  hann  flutti  í  hinu  stórkostlega  eríi,  er 
Hjaltasynir  hjeldu;  en  af  því  er  nú  ekkert  til. 

Hinn  er  Pormóðr  Trefilsson  (Porkelsson 
trefils),  er  og  lifði  um  sömu  aldamót,  en  víst  nokk- 
uð  lengur.  Um  ævi  hans  vitum  vjer  ekkert,  en 
hann  hefur  verið  mikill  vinur  Snorra  goða,  því  að 
um  hann  orti  hann  Hrafnsmál  og  er  ort  með 
haðarlagi  (málahætti  með  hendíngum  dróttkvæðs 
háttar) ;  úr  því  eru  til  nokkrar  visur,  allar  um  afrek 
og  orustur  Snorra;  sú  fyrsta  er  um  vig  Arnkels 
goða  (um  983)  og  hin  síðasta  um  Bitrubardaga  (um 


—  150  — 

1010);  einhvern  tíma  þar  á  eftir  er  kvæðið  ort  og 
fyrr  en  Snorri  dó  (1031).  Kvæðiö  er  prýðisvel  ort 
og  það  er  í  því  fornlegur  kraftur  og  kveðandi. 

Svo  eru  tvö  kvæði  eftir  ónafngreinda  höfunda, 
er  vert  er  að  nefna;  eru  þau  í  aðra  röndina  nokk- 
uð  skyld  eddukvæðum.    Þau  eru: 

Bjarkamál  en  fornu,  kvæði  frá  10.  öld;  ekki 
nema  örfáar  vísur  eru  til  núúrþví;  upphafið,  tvær 
vísur,  eru  tilfærðar  í  Heimskrínglu,  þar  sem  sagt 
er,  aö  Pormóður  hafi  kveðið  kvæðið  hátt  og  snjalt 
og  kveðið  dug  i  herinn  rjett  á  undan  Stiklastaða- 
bardaga.  Svo  eru  til  3  visur,  er  aðeins  eru  kenn- 
íngar  á  guUi,  og  ef  til  vill  nokkur  vísuorð  að  auki. 
f  að  er  erfitt  að  gera  sjer  neina  glögga  hugmynd 
um  kvæðið  af  þessuni  brotum;  en  Saxi,  sögu- 
ritari  Dana,  hefur  haft  kvæðið  og  ort  það  um 
á  latínu;  það  hefur  eflaust  verið  gott  og  göfugt 
kvæði. 

Darraðarljóð;  svo  nefnist  kvæði  eitt,  er 
stendur  í  Njálu;  segir  sagan,  að  maður  nokkur,  er 
Dörruður  hjet  (þetta  er  sjálfsagt  tilbúningur)  og 
bjó  á  Katanesi,  sá  sýn;  hann  sá  tólf  konur  ríða  til 
dýngju  einnar;  þar  færðu  þær  upp  vef ;  höfðu  höfuð 
fyrir  kljásteina,  þarma  úr  mönnum  fyrir  viftu  og 
garn,  sverð  fyrir  skeið  osfrv.,  og  þær  áttu  að  kveða 
vísurnar  (11  tals).  Kvæðisefnið  er  spá  um  mikinn 
bardaga  og  blóðugan  (Brjánsorustu,  Clontarfsbar- 
dagann  1014);  þær  kveða  um  vefinn,  bardagavef 
og  sigurvef  um  úngan  konúng,  eflaust  Sigtrygg 
silkiskegg,  er  reyndar  var  ekki  í  sjálfri  orustunni; 
höfundurinn    er    Norðmannamegin.    Konurnar    eru 


—  151  — 

valkyrjur  og  kvæðið  er  kröftiigt  bardagakvæði,  ein- 
stakt  í  sinni  röð.  Hver  muni  hafa  ort  þetta  kvæði 
—  og  eins  Bjarkamál,  hvort  heldur  norðmaður  eða 
íslendíngur,  er  ómögulegt  að  segja.  En  sennilegast 
er  að  Darraðarljóð  sje  ort  ekki  alllöngu  eftir  bar- 
dagann. 


Annar  kafli. 

Um  1100—1300. 


Fyrsta  grein. 

Um  skáldslapinn. 

Skáldskapur  þessa  tímabils  er  beint  áframhald 
af  þeim  fyrra  að  flestu  leyti.  Konúnga-  og  höfðíngja- 
kvæði  eru  ort  timabilið  út,  og  það  er  allur  Qöldi 
höfðíngjaskálda  til,  en  furðulitið  til  eftir  næsta  mörg 
af  þeim;  um  Sverri  ortu  13  skáld  (eftír  Skáldatali), 
en  af  kvæðum  þeirra  allra  er  valla  ein  vísa  til; 
kemur  þetta  til  af  því,  að  kvæðin  höfðu  nú  ekki 
lengur  sama  gildi  sem  fyrr.  Hvort  höfðíngjar  þessa 
tímabils  hafa  haft  jafnmikið  álit  á  skáldskapnum 
sem  að  undanförnu,  er  efamál;  en  það  var  nú  orðið 
vani,  að  með  konúngum  væru  skáld,  er  ortu  um 
þá,  og  þessi  vani  hjelst;  þó  er  valla  vafi  á  þvi,  að 
sumum  konúngunum  hefur  þótt  mikið  varið  í  kvæði 
sín.  Frá  hálfu  íslendinga  voru  að  mörgu  eða  flestu 
leyti  sömu   orsakir   eða   hvatir   til   að  þeir  hjeldu 


—  152  — 

áfram  að  kveða  um  konúnga  sem  fyrr.  I'á  fyrst  er 
landið  hafði  gefið  sig  undir  konúngsvald  i  Nor- 
egi,  gjörbreyttist  samband  íslendínga  við  konúng; 
þá  urðu  þeir  þegnar  hans  sem  Norðmenn  sjálfir, 
og  þurftu  nú  ekki  annara  meðmæla  við  konúng  en 
að  þeir  voru  þegnar  hans.  Par  aö  auk  urðu  utan- 
ferðir  Islendinga  yíir  höfuð  færri  og  færri  af  ýms- 
um  orsökum.  Fyrir  því  er  það  vel  skiljanlegt,  að 
konúngakvæðin  enda  undir  lok  13.  aldar. 

Pó  að  þessi  kveðskapur  sje  beint  áframhald  af 
kveðskap  fyrra  timabilsins  og  honum  líkur  í  öllu 
eðli  sinu,  þá  má  þó  sjá  ýms  afbrigði  að  þvi  er 
snertir  form  og  kenníngar;  um  efni  hans  og  teg- 
undir  skal  þar  á  eftir  talað. 

Bragarhættirnir  eru  að  vísu  þeir  sömu  sem 
áður  og  dróttkvæður  háttur  mest  af  öllu  notaður; 
en  það  er  auðsjeð,  að  menn  eru  farnir  að  hugsa 
um  þá  svo  að  segja  á  visindalegan  hátt  og  skoða 
þá  strángar  en  áður;  það  mynduðust  fastar  reglur 
um  ijetta  og  fuUkomna  hætti  og  afbrigðin  frá 
því  sem  svo  er  nefnt.  Afbrigði,  er  eldri  skáldin 
leyfðu  sjer,  og  ýms  smáeinkenni,  t.  d.  fleiri  hend- 
ingar  en  tvær,  setníng  stuðla  og  mart  íleira  var  nú 
farið  að  skilja  sem  sjerstakar  háttategundir  og  voru 
þeim  svo  gefin  sjerstök  nöfn  (alveg  eins  og  mikUi 
siðar  fór  með  rimnahættina).  Pessi  meðferð  hófst 
snemma  og  kemur  fram  í  Háttalykli  (uni  1140—50) 
og  enn  skýrar  og  fullkomnar  í  Háttatali  (um  1223). 
Neina  sjerstaka  þýðíngu  eða  almenna  útbreiðslu 
fengu  þessir  bragarhættir  þó  ekki  og  voru 
sjaldan  hafðir  í  heilum  kvæðum  (helst  tvískelft; 
Rekstefja).    Merkilegt   er   það,  að  skáldin  um  1100 


-  153  — 

taka  fornyröislagið  upp  og  yrkja  með  þvi  konúnga- 
kvæði;  slikt  átti  sjer  aldrei  áður  stað,  og  mun  vist 
einhver  misskilningur  hafa  ráðið.  Sömuleiðis  er 
kviðuháttur  stöku  sinnum  við  hafður.  Alt  fær  nú 
svo  að  segju  „lært"  snið,  listarsnið. 

Að  þvi  er  snertir  kenníngarnar,  eru  þær 
alveg  eins  að  gerð  sem  að  undanförnu,  og  hvernig 
þær  voru  og  áttu  að  vera,  fáum  vjer  besta  hug- 
mynd  um  af  eddu  Snorra.  Að  þessu  leyti  er  engrar 
breytingar  að  geta.  En  skáldin  fara  nú  að  skoða 
þær  auðsjáanlega  öðruvísi  en  áður;  það  er  eins  og 
hinn  upphaílegi  tilgángur  þeirra  sje,  ekki  beinlinis 
að  fuUu  gleymdur,  en  vanræktur.  Pær  eru  nú  mest- 
megnis  skoðaðar  sem  hvert  annað  nafn  eða  orð,  er 
viðhafa  megi  alveg  eftir  geðþótta  og  án  tillits  til 
efnis  og  eðlis.  Sverða  viðr  verður  ekki  beinlinis 
eða  ekki  eingöngu  =  hermaður,  heldur  =  maður 
blátt  áfram  og  alment  um  hvern  sem  talað  er. 
Blindan  aumingja,  er  fjekk  sjón  sina  af  blóði  Olafs 
helga,  kallar  Einar  Skúlason  „árr  orms  landa",  en 
það  er  alt  of  viðhafnarmikil  kenning  i  sjálfu  sjer, 
en  merkir  hjer  aðeins  „mann".  Með  öðrum  orðum, 
kenníngarnar  verða  nú  meir  eða  minna  tóm  vísu- 
fyllíng  og  tómt  málskrúð,  „dauður  bókstafur",  ef 
vill;  hið  upphaflega  líf  og  fjör  er  farið  eða  er  á 
förum,  og  því  lengur  sem  liður  niður  á  við,  því 
meiri  verður  tómleikinn.  Pó  skal  þvi  ekki  neitað, 
að  ýms  skáld  kunna  enn  að  fara  vel  með  þær  og 
setja  þær  vel  og  rjett  saman  og  hafa  þær  i  rjettum 
skorðum;  en  það  er  eins  og  maður  þó  finni  oft 
„lærdóminn",  en  ekki  að  kenningin  hafi  fæðst  af 
innra  hugarljósi  og  eins  og  af  sjálfri  sjer.    Af  öllu 


—  154  — 

þessu  veröur  skáldskapurinn  niiklu  daufari  ogbragð- 
minni  en  ella.  Bragarhátturinn  gat  ekki  án  kenninga 
verið  til  fulls  fremur  nú  en  áður  og  svo  var  það 
orðið  margra  alda  siður  að  yrkja  svo.  Pað  hefði 
mátt  búast  við  þvi,  að  t.  d.  þeir  sem  ortu  helgi- 
kvæði  hefðu  reynt  til  þess  að  losa  sig  við  hinar 
fornu  kenníngar;  en  það  er  öðru  nær;  þeir  hafa 
sömu  aðferðina  og  hinir  og  mynda  sjálfir  nýjar 
kenningar  á  guði,  Kristi,  helgum  mönnum  og  ýmsum 
trúarhugmyndum,  en  hinu  verður  ekki  neitað,  að 
þeir  haíi  heldur  hliðrað  sjer  hjá  kenníngum  þeim, 
er  báru  altof  heiðinn  blæ.  Hjá  þeim  verða  kenn- 
íngarnar  i  raun  og  veru  miklu  tilkomuminni  og 
þeir  hafa  átt  góðan  þátt  i  þvi  að  gera  þær  svo 
almennar  og  þýðíngarlausar. 

Tegundir  skáldskapar  eru  þær  sömu  og  áður. 
Höfðingjakvæðin  og  söguljóðin  alveg  hin  sömu  og 
með  sömu  einkennum.  Stöku  kvæði  eru  nú  og  ort 
um  innlenda  höfðíngja  og  atburði;  eitt  skáldið  tekur 
upp  gamla  siðinn  eftir  í*jóðólfi  og  Eyvindi  að  yrkja 
ættartölukvæði  (Noregs  konunga  tal  um  Jón  Lopts- 
son,  d.  1197)  og  með  sama  hætti.  Hjer  sjest  aftur 
lærdómurinn.  Og  ekki  síður  birtist  hann  og  sögu- 
fróðleikurinn  i  þeim  kvæðuni,  er  menn  fóru  nú  — 
og  nú  fyrst  —  að  yrkja  um  fornhetjur  og  forna 
viðburði  (Rekstefja  um  Ólaf  Tryggvason,  Geisli  um 
Ólaf  helga;  Búadrápa  og  Jómsvikíngadrápa,  íslend- 
ingadrápa  um  íslendínga  á  10.  öld  osfrv.).  Pessi 
kvæði  höfðu  auðvitað  hvergi  nærri  þá  þýðíngu  sem 
kvæði  samtimisskáidanna,  enda  notaði  Snorri  engin 
slik  kvæði. 


—  155  — 

Níð-  og  háðkveðskapar  gætir  litið  nú  sem  fyrr; 
það  spretta  upp  háðvísur  við  ýms  tækifæri,  svo  að 
i  frásögur  sje  fært  (t.  d.  í  brúðkaupinu  á  Reykja- 
hólum  1119;  og  stundum  á  13.  öld,  þegar  virðingin 
fyrir  lögunum  var  troðin  undir  fótum).  f  ær  eru 
með  sömu  einkennum  sem  fyrr,  nokkuð  grófar  og 
ekki  sjerlega  fyndnar. 

Sömuleiðis  spretta  upp  við  ýms  tækifæri  draum- 
visur  og  eru  þær  að  sumu  leyti  einkennilegar. 

Meira  kveður  að  helgra  manna  kvæðum; 
nú  er  ort  ekki  alllitið  af  þeim.  Pau  eru  með  sömu 
ummerkjum  og  höfðíngjakvæðin  og  má  vel  telja 
þau  til  þeirra  eða  sem  tegund  af  þeim.  Á  11.  öld 
vitum  vjer  ekki  nema  um  fá  þess  kyns  kvæði,  en 
á  12.  öld,  einkum  síðara  hluta  hennar,  og  svo  á 
13.  öld  hefir  þessi  kvæðategund  tekið  allmiklum 
þrifum.  Mitt  á  milli  þeirra  og  konúngakvæðanna 
er  drápurnar  um  Ólafana,  er  nefndar  voru.  Höf- 
undar  þessara  helgikvæða  eru  flestir  ónefndir. 

Að  lyktum  skal  allur  sá  visna-  og  kvæða- 
bálkur  nefndur,  er  finst  í  hinum  svonefndu  Forn- 
aldarsögum;  þar  eru  heil  kvæði  og  Qöldi  visna 
og  lögð  í  munn  þeim  mönnum  er  koma  fyrir, 
stundum  lika  öðrum  verum  (kynjaverum).  Öll  þessi 
kvæði  eru  ort  á  þessu  tímabili,  engin  fyrr  svo  að 
hægt  sje  að  sanna. 

Gildi  þessa  kveðskapar  er  nú  að  öllu  samtöldu 
miklu  minni  en  áður.  f  að  er  auðvitað  að  fyrir 
hina  gömlu  goðafræði  getur  hann  ekki  hafi  neitt 
verulegt  gildi,  engin  goðakvæði  eru  ort  framar  (að 
undanskildu  einu  eddukvæði  eða  svo;  það  er  „lært" 
kvæöi)  og  kenningarnar  eru  nú  ekkert  nema  stæl- 


—  156  — 

íngar  og  þýðíngarlausar.  Sem  sögukvæði  er  gildi 
þeirra  meira,  einkum  að  þvi  er  snertir  fyrra  hluta 
12.  aldar,  en  hvergi  nærri  eins  og  áður.  Það  kem- 
ur  ekki  til  af  því,  að  höfðíngjakvæðin  væru  ekki 
nú  sem  fyrr  um  orustur  og  sanna  viðburði ;  heldur 
var  orsökin  sú,  að  söguhöfundarnir  þurftu  þeirra 
alls  ekki  framar  með  eða  að  minsta  kosti  tæplega. 
Peir  höfðu  nú  alt  aðrar,  auðugri  og  því  miklu  betri 
heimildir  að  ausa  af,  nefnilega  sína  eigin  samtimis- 
menn,  orð  og  frásögur  Jþeirra,  er  sjáltir  voru  sjónar- 
og  heyrnarvottar  og  gátu  rækilega  sagt  frá  öllu, 
smáu  sem  stóru.  Karl  ábóti  ritar  sögu  Sverris  á 
þennan  hátt,  en  hann  tilfærir  ekki  eina  vísu  úr 
kvæðum  allra  13  skálda  Sverris.  Einar  Skúlason 
er  hjerumbil  hinn  siðasti,  er  vísur  eru  tilfærðar 
eftir  að  mun  af  höfundum  12.  og  13.  aldar.  Pað 
er  ekkert  að  marka,  þótt  Sturla  f  órðarson  haíi  sett 
svo  mikið  af  kvæðum  sinum  (og  Olafs  bróður  síns) 
i  sögu  Hákonar  gamla,  er  hann  setti  sjálfur  saman; 
kvæðin  eru  hjer  ekki  sett  fyrir  heimildar  sakir,  því 
að  orð  Sturlu  i  Ijóðum  voru  ekki  betri  en  saga 
hans;  hann  setur  vísurnar  inn  aðeins  fyrir  siða 
sakir,  aðeins  til  þess  að  hið  gamla  söguform  haldi 
sjer  með  tilfærðum  visum  hjer  og  hvar.  En  sögu- 
gildi  hafa  þær  ekki  neitt. 

f  að  leiðir  af  sjálfu  sjer,  að  gildi  kvæðanna  er 
nú  og  miklu  minna  að  því  er  snertir  ahnenna 
menníngarsögu  og  fegurðartilfinnínguna.  Nú  var 
einmitt  það  sem  átti  að  hafa  fegurðaráhrif  tóm 
stæling  og  kalt  flúr,  og  öll  söguritin  hafa  óendan- 
lega  miklu  meira  gildi  að  því  er  aimenna  menning 
og   hagi   þessa  timabils  snertir.    Pað  er  þvi  mikhi 


—  157  — 

niinna  gaman  að  kveðskapnum  nú;  þóeruýmsgóð 
kvæði  til  og  einkum  allmargar  góðar  lausavisur. 

Mest  gildi  hafa  kvæðin  að  því  er  málið  snertir 
og  orðmyndir  þess;  og  þó  er  það  ekkert  á  við 
það  sem  áður  var.  Ritin  frá  12.  og  13.  öld  sýna 
oss  málið  miklu  fullkomnar  en  kvæðin,  en  hitt  er 
lika  víst,  að  þau  gefa  oss  margar  og  merkar  bend- 
íngar  um  það  og  orðmyndirnar  og  breytingar  þeirra, 
er  vjer  mundum  ekki  vita  eins  vel  um.  Einkum  á 
þetta  við  12.  öldina;  frá  henni  eru  nú  aðeins  örfá 
handrit  til. 

Eitt  sýnir  þessi  kveðskapur  fremur  öllu  öðru: 
lyndi  íslendinga,  vanafestu  og  fastheldni  og  vöntun 
á  hæfilegleikum  til  þess  að  fmna  nýtt  upp.  Petta 
kemur  fram  í  sögu  þeirra  alt  til  vorra  daga.  Og 
svo  sýnir  hann  og,  að  það  var  sagan,  sögufræðin, 
sem  var  þeirra  eiginlegu  og  svo  að  segja  einustu 
frumfræði.  Pwi  að  öll  kvæðin  eru  reyndar  ekki 
annað  en  saga. 


A.    Höfðingjaskáld  m.  m. 

Markús  Skeggjason  (f.  um  1040,  d.  1107)  var 
einn  af  hinum  merkustu  lögsögumönnum  íslands 
(1084 — 1107)  og  var  hinn  lögfróðasti  maður  og  i 
mesta  áliti;  hann  var  einn  af  heimildarmönnuiu  Ara 
fróða.  Annars  vitum  vjer  ekki  mikið  um  hann.  Af 
Skáldatali  sjest,  að  hann  hefur  ort  um  Inga  kon- 
úng  Steinkelsson  i  Svíþjóð  (1080—1111)  og  um 
Knút  helga  Danakonúng  (1080—86),  og  mætti  af 
þvi  ráða,  að  hann  hafi  verið  erlendis  árin  1080—83 


—  158  - 

eða  um  það  bil.  Af  þeim  kvæðum  er  nefnd  voru 
er  ekkert  til,  nema  ef  til  vill  litið  eitt  af  kvæðinu 
um  Knút.  Ef  til  viU  hefur  Markús  ort  kvæði  um 
Krist.  Að  minsta  kosti  er  það  vist,  að  hann  var 
mjög  guðhræddur  maður;  það  sjest  af  Eiríksdrápu 
hans;  það  er  hrynhend  drápa  um  Eirik  Danakon- 
úng  ægóða  (d.  1103)  og  eríidrápa,  liklega  ort  1104 
eða  1105.  Pað  eru  til  af  henni  um  30  vísur  og  eru 
þær  um  ferðir  og  afrek  Eiriks,  gjafmildi,  rausn  og 
ágæti.  Pað  er  mjög  merkilegt  kvæði  og  vel  kveðið. 
Hann  lýsir  Eiríki  með  mjög  sterkum  orðum  og  mik- 
illi  aðdáun,  enda  var  Eirikur  hinn  glæsilegasti  höfð- 
íngi.  Kvæðið  hefur  Markús  sent  Nikolási  konúngi, 
bróður  Eiriks.  Svo  eru  til  2  lausavisur  eftir  hann. 
Gísl  (Gils)  Illugason  var  sonarsonarsonur  Tinds 
skálds  og  er  f.  um  1079.  Pegar  hann  var  6  vetra, 
var  faðir  hans  drepinn  af  norrænum  manni,  hirð- 
manni  Magnús  berfætts,  er  Gjafvaldr  hjet.  Ekki 
nema  17  vetra  fór  Gils  svo  til  Noregs  til  þess  að 
hefna  föður  síns.  Honum  tókst  að  særa  Gjafvald 
banasári,  og  var  sjálfur  tekinn  höndum,  settur  í 
járn  og  ætlaður  til  dráps.  Segir  vel  og  rækilega 
frá  atferli  íslendinga  við  það  tækifæri  (þar  á  meðal 
ræðu  Jóns  Ögmundssonar,  síðar  biskups)  í  þætti  um 
Gils  i  Magnússögu.  Svo  fóru  leikslok,  að  Gils  fjekk 
uppgjöf  sakar  sinnar,  hka  eftir  beiðni  Gjafvalds 
sjálfs.  Þegar  íslendíngar  brutu  upp  varðhald 
Gils,  hjelt  hann,  að  það  væru  konúngsmenn,  og 
orti  hann  þá  fallega  visu,  er  sýnir  kjark  hans  og 
skap : 


—  159  — 

Kátr  skalk  enn,  þótt  ætli 

aldrán  viðir  skaldi 

(járn  taka  oss  at  orna) 

undateins  (at  beinum);  '' 

hverr  deyr  seggr,  en  svaiTÍ, 

snart  's  drengskapat  hjarta, 

prúðr  skalk  enn  í  óði 

eitt  sinn  á  þrek  minnask. 

Gils  fjekk  hirðstöðu  Gjafvalds  og  var  lengi  með 
Magnúsi  og  tók  vist  þátt  í  vesturferð  hans  hvorri- 
tveggju.  Siðan  fór  hann  til  íslands  og  lifði  þar 
lengi  vel  metinn.  Gils  orti  fyrst  kvæði  um  Magnús, 
er  hann  þá  höfuð  sittfyrir,  en  „ekki  var  mikiU  skáld- 
skapur  í  þvi  kvæði",  segir  sagan,  enda  er  það  týnt. 
Par  á  móti  eru  til  20  visur  úr  erfikvæði  með  forn- 
yrðislagi  um  Magnús,  liklega  ort  skömmu  eftir  fall 
hans  (1103).  Kvæðið  er  vel  ort  og  þar  eru  kröft- 
ugar  og  fjörugar  lýsíngar;  það  er  yfirlits-sögukvæði. 
Svo  er  til  lausavisan,  er  nú  var  tilfærð. 

Haldórr  skvaldri;  um  hann  vitum  vjer 
ekkert,  nema  að  hann  hefur  verið  erlendis  lengi 
eða  oft  (á  fyrra  hluta  12.  aldar) ;  hann  fór  um  meðal 
margra  höfðíngja  og  færði  þeim  kvæði,  og  af  því 
hefur  hann  líklega  fengið  viðurnefni  sitt.  Eftir 
Skáldatali  hefur  hann  ort  um  Magnús  berfœtt, 
Sóna  jarl  ívarsson,  Eirík  eimuna,  Karl  jarl 
Sónason,  Inga  konung  Haraldsson,  Serkvi 
konúng  Kolsson  og  Jón  jarl  Sorkvisson  —  en 
öll  þessi  kvæði  eru  gjörtýnd.  Til  eru  aftur  á  móti 
leifar  af  tveim  kvæðum  um  Sigurð  jórsalafara,  ein 
vísa  úr  Útfararbálki  (um  jórsalaferð  konúngs)  og 


—  160  — 

13  heilar  og  hálfar  vísur  úr  Útfarardrápu  (um 
þaö  sama).  Ekki  sýnist  Haldór  eftir  þessum  brot- 
um  að  hafa  verið  neitt  stórskáld,  en  honum  hefur 
auðsjáanlega  verið  Ijett  um  að  yrkja.  Loks  eru  til 
fáein  brot  af  kvæði  um  Harald  gilla. 

Ivarr  Ingimundarson  er  nefndur  „vitr 
maðr  ok  ættstórr" ;  hann  hefur  ef  til  viU  verið  Vatns- 
dælingur.  Annars  vitum  vjer  ekkert  um  hanu,  nema 
það  sem  segir  uni  ástarsorg  hans  og  um  það,  hvernig 
Eysteini  konúngi  tókst  að  hugga  hann;  þátturinn 
um  það  er  mjög  fallegur.  Til  íslands  hefur  Ivarr 
ekki  komið  framar.  Hann  lifði  fram  yfir  1139.  Pví 
miður  er  svo  litið  til  af  kvæðum  hans,  en  hann 
hefur  líklega  verið  i  betri  skálda  röð.  ívar  orti  um 
Magnús  berfætt  og  þá  bræður  Sigurð  og  Ey- 
stein,  en  öll  eru  þau  kvæði  týnd.  Par  á  móti  er 
til  allmikið  af  kvæði  hans  um  Sigurð  slembi- 
djákn,  Sigurðarbálki  (með  fornyrðislagi).  Pað 
er  eríi-  og  ævikvæði,  einfalt  og  laglegt,  en  ekki 
meir. 

f  órarinn  stuttfeldr  fór  um  1120  til  Noregs 
og  ætlaði  að  gánga  suður.  Hann  hitti  Sigurð  jór- 
salafara,  er  messa  var  haldin,  en  söngurinn  gekk 
iUa ;  hirðmennirnir  voru  druknir,  en  konúngur  kendi 
Pórarni  um  og  sagði:  „Villir  hann  visdóm  allan  | 
veldr  því  karl  i  feldi".  Pá  kvað  Pórarinn  vísu  og 
afsakaði  ræfla  sina  (feldinn,  er  hann  flekk  viður- 
nefni  sitt  af).  Daginn  eftir  flutti  f  órarinn  Sigurði 
drápu,  Stuttfeldardrápu,  er  nokkrar  vísur  eru 
til  úr  um  útferð  Sigurðar;  hún  er  ort  með  toglagi. 
Við  hirð  Sigurðar  var  Árni  nokkur  fjöruskeifr,  norð- 
maður,    og   talinn   með    skáldum;   honum    var  illa 


—  161  — 

við  Hákon  mörstrút  og  Qekk  íórarin  til  að  yrkja 
háðvisu  um  Hákon;  tórarinn  Ijet  tælast,  en  þegar 
hann  flekk  að  vita  hvernig  ástatt  var,  sættist  hann 
við  Hákon  og  orti  napra  vísu  um  Árna,  er  hljóðar 
svo: 

Fullvíða  hefr  frœðum 
Fjöruskeifr  of  her  veifat 
lystr  ok  leiri  kastat 
lastsamr  ara  ens  gamla, 
ok  vant  eina  kráku 
orðvandr  á  Serklandi 
(Skeifr,  bart  Högna  húfu 
hræddr)  varhga  brædda. 

f  órarni  hefur  verið  Ijett  um  aö  yrkja,  og  hefur  vist 
verið  skáld  í  betra  lagi. 

Einarr  prestr  Skúlason  (f.  um  1090,  d.  eftir 
1160)  er  höfuðskáld  12.  aldar  og  aðalhirðskáld.  Vjer 
vitum  allmikið  um  ævi  hans  og  ýmsar  smásögur 
eru  til  skrýtnar  um  hann,  er  sýna  að  hann  var 
mesti  flörmaður,  kátur  og  glaðlyndur,  og  um  fram 
alt  svo  að  segja  talandi  skáld.  Hann  var  eflaust  af 
Mýramanna  ætt,  og  1143  er  hann  í  hinni  fornu 
prestaskrá  talinn  með  prestum  vestanlands.  Hvar 
eða  hvernig  hann  hefur  numið  klerklegar  listir,  vita 
menn  ekki.  Hann  hefur  farið  úngur  í  fyrsta  sinn 
utan  og  var  með  Sigurði  jórsalafara;  þar  hittum 
vjer  hann  fyrst  1114,  og  er  þá  kær  vinur  konúngs, 
eins  og  sjá  má  af  smásögu  einni;  þá  sýndi  hann  og, 
hve  fljótur  hann  var  til  að  yrkja.  Par  á  eftir  hefur 
Einar  verið  með  mörgum  Noregskonúngum,  en  lik- 
lega   hefur  hann  og  verið  heima  á  íslandi  á  milli. 

11 


—  162  - 

Hann  var  í  Noregi  um  1124,  og  hann  var  með 
Haraldi  gilla,  Magnúsi  blinda  og  þeim  Haraldssonum 
(um  1148),  1153  kvað  hann  Geisla  i  Kristkirkju 
i  Prándheimi.  Eysteinn  Haraldsson  gerði  hann 
stallara  sinn,  og  Einar  var  í  miklum  kærleikum  lijá 
honum.  Eysteinn  henti  gaman  að  kveðskap  Einars 
og  þeir  bræður;  sem  dæmi  þess  og  hve  Einari  var 
Ijett  um  að  yrkja,  viljum  vjer  tilfæra  eftir  Morkin- 
skinnu  smásögu  eina.  Einar  kom  eitt  sinn  þar,  er 
hýða  átti  leikaravesling,  er  stoHð  hafði  kiði  og  etið 
föstudag,  og  þótti  Einari  víst  refsíngin  hörð  og 
segir:  „hart  vilið  þér  nú  búa  við  Jarlmann,  félaga 
várn" ;  þá  sagði  konúngur,  að  það  skyldi  undir  hon- 
um  komið  —  „visu  skaltu  yrkja,  ok  meðan  þú  yrkir 
[en  ekki  lengur]  skal  hann  hýða".  Einar  svaraði: 
„Pat  mundi  hann  vilja  Jarlmaðr,  at  mér  yrði  eigi 
alltorfynt";  en  fimm  högg  lustu  þeir  hann;  þá  var 
visan  búin  og  leikari  slapp  við  frekari  barsmíð;  en 
visan  er  svo: 

Austr  tók  illa  kristinn 
Jarlmaðr  frá  búkarh 
(gráðr  var  kjöts  á  kauða) 
kiðling,  hinn  's  slær  fiðhi; 
vöndr  hrökk,  vámr  lá  bundinn, 
vísmáll,  á  skip  þíslar, 
söng  leikara  lengi 
limi  barðan  príma. 

Einar  fór  og  á  þessum  árum  til  Danmerkur  og 
færði  Sveini  svíðanda  (graða)  kvæði,  en  þóttist  fá 
lítil  laun  fyrir  og  kendi  um  nisku  Ripa-Ulfs.  Einari 
var  eins  Ijett  um  að  yrkja  og  Sigvati,  en  hann  nær 


—  163  — 

honum  ekki,  hvorki  að  frunileik  nje  krafti;  þótt 
Einar  yrti  vel  og  eftir  öllum  reglum  listar 
sinnar,  finnur  maöur  hjá  honum,  að  það  er  öUu 
fremur  listin  sjálf,  er  honum  er  annast  um,  en  bein- 
línis  efnið.  Hann  var  allra  manna  vinsælastur  og 
hefur  eflaust  verið  vingjarnlegur  og  laðandi  í  öllu 
sínu  dagfari;  hann  hefur  aldrei  blandað  sjer  i  deilur 
konúnga  í  Noregi,  en  hefur  viljað  hafa  frjálsar 
hendur  til  þess  að  vera  vinur  hvers  fyrir  sig;  hann 
var  ráðvandur  maður  og  græskulaus;  sjálfsagt  trú- 
maður,  en  ofsamaður  enginn,  eins  og  sjest  af  sög- 
unni  um  Jarlmann;  frá  kirkjunnar  sjónarmiði  var 
það  eiginlega  sálarháski  að  eta  kjöt  á  föstudegi. 
Hann  sver  sig  að  þessu  leyti  í  ætt  við  hina  skyn- 
sömu  landa  sína,  er  jafnaðarlega  hafa  reynst  ofsa- 
trúarlausir.  Af  kvæðum  Einars  vitum  vjer  um 
þessi.  Kvæði  um  Sigurð  jórsalafara;  nokkrar 
vísur  til;  en  ekkert  til  af  kvæðum  um  þá  Eystein 
og  Magnús  blinda.  Tvö  kvæði  um  Harald  gilla, 
annað  með  toglagi,  og  er  nokkuð  til  af  báðum;  þau 
eru  frá  1131 — 35.  Ef  til  vill  hefur  hann  ort  eitt 
kvæði  um  alla  Haraldssonu  (eftir  1142);  ein  vísa 
til  úr  þvi,  ef  svo  er.  Af  kvæðum  um  Sorkvi 
Kolsson,  Jón  Sorkvisson  og  Svein  svíðanda 
er  ekkert  til,  en  þau  munu  hafa  verið  ort  um  1152. 
Svo  kemur  aðaldrápa  hans  Geisli  eða  Oláfsdrápa, 
seni  hún  hefur  upphaflega  heitið.  Pað  var  þetta 
kvæði,  er  hann  flutti  i  sjálfri  Kristkirkju  í  Niðar- 
ósi,  „ok  varð  þat  með  mikhim  jartegnum  ok  kom 
dýrligr  ihnr  i  kirkjuna,  ok  þat  segja  menn,  at  þær 
áminningar  urðu  af  konunginum  sjálfum  at  honum 
virðisk  vel  kvæðit".    Pað  er  ekkert  efamál,  að  þetta 

11* 


-  164  ~ 

hefur  veriö  1153  (en  ekki  1152,  er  hinn  fyrsti  erki- 
biskup  i  Niöarósi  var  vígður,  seni  sumir  hafa  ætlað). 
Kvæðið  er  til  vist  alt  saman  og  er  71  visa.  f  að 
má  kalla  nokkurs  konar  helgikvæði  um  Olaf  helga. 
Pað  eru  verk  Olafs,  sem  Einar  kveður  um,  ekki 
orustur  hans,  meðan  hann  lifði,  og  önnur  verk, 
heldur  tákn  hans  og  jartegnir,  sem  hafa  birst  hingað 
og  þángað,  jafnvel  meðal  Væríngja  i  suðurlöndum; 
Ólaf  kallar  hann  „geisla  guðs  hallar" ;  þar  af  mun 
nafnið  dregið.  Petta  kvæði  hefur  verið  skoðað 
aðalkvæði  Einars  og  verið  fyrirmynd  siðari  helgi- 
kvæða.  I^að  er  auðvitað  vel  ort  og  frágángur  góður; 
en  það  er  fult  af  kenníngum  og  þvi  verður  ekki 
neitað,  að  það  er  ekki  flörmikið  og  fremur  kalt; 
það  vermir  ekki  á  nokkurn  hátt,  og  er  það  ekki 
efninu  að  kenna,  heldur  meðferð  þess.  ?að  hvilir 
andleg  ró  yfir  því  öllu;  en  engum  vafa  er  það 
bundið,  að  skáldið  hefur  trúmaður  verið.  Af  síðustu 
visunni  sjest,  að  það  er  Eysteinn  konúngur  sem 
hefur  beðið  Einar  að  yrkja  drápuna.  Um  Eystein 
sjálfan  orti  hann  runhenda  drápu,  og  er  nokkuð  til 
af;  sömuleiðis  orti  hann  um  Inga  konúng  (5  vísur 
til)  og  um  Indriða  unga  (d.  1163),  en  það  er  týnt. 
Eftir  1157  orti  Einar  eríikvæði  um  Eystein  (vísa 
til  úr  þvi).  Loks  orti  hann  Elfarvísur  um  Gre- 
góríus  Dagsson  um  orustuna  i  Elfi  1159  (2  visur 
til).  Auk  þessa  eru  hjer  og  hvar  (mest  hjá  Snorra) 
tilfærðar  ýmsar  visur  og  visuhelmingar;  sumt  af 
þeim  er  vafalaust  úr  kvæðunum,  en  ómögulegt  að 
heimfæra  þær  með  vissu.  Sumar  eru  um  ágæta 
öxi,  er  Einar  hefur  þegið,  og  eru  þær  líklega  úr 
flokki,  er  þá  mætti  nefna  Oxarflokk.   Honum  eru 


—  165  — 

og  eignaðar  þuluvísur  (bylgjunöfn  og  eyjanöfn).  Og 
svo  eru  til  ekki  allfáar  lausavísur,  og  hefur  nokk- 
urra  verið  getið. 

Af  öllum  þeim  skáldagrúa,  er  vjer  þekkjum 
mest  aö  nafninu  einu  til,  frá  síðara  hluta  12.  aldar 
og  um  aldamótin  1200,  nefnum  yjer  aðeins  Mána 
(Skáldmána),  er  var  með  Magnúsi  Erlíngssyni  og 
orti  háðvisur  um  leikara  (sjá  41.  bls.).  Hann  lifði 
fram  á  13.  öld,  því  að  hann  orti  vísu  um  gjafir  þær, 
er  Hákon  galinn  sendi  Snorra  Sturlusyni.  Hall- 
björn  hali  orti  kvæði  um  Porleif  jarlskáld  og 
erlenda  höfðingja.  Svo  koma  höfuðskáld  13.  aldar- 
innar  og  er  þar  fyrstur 

Snorri  Sturluson.  Vjer  munum  síðar  skýra 
nákvæmar  frá  ævi  þessa  manns,  er  einna  er  merk- 
astur  í  bókmentasögu  lands  síns.  Hjer  skal  þess 
aðeins  getið,  að  hann  er  fæddur  1178,  kom  þrevetur 
til  Jóns  Loptssonar  í  Odda  og  hefur  líklega  þar 
snemma  komist  í  kynni  við  skáldskap  og  skáld- 
skaparlistina;  hann  var  sjálfur  af  skáldaætt  (Mýra- 
mannaætt;  ætt  Markús  lögsögumanns).  „Hann  gerð- 
isk  skáld  gott",  segir  Sturlúnga,  og  hefur  það  eflaust 
verið  snemma,  að  hann  tók  til  þess;  hann  hefur 
eftir  Skáldatali  ort  um  Sverri  konúng  (d.  1202), 
en  hvort  það  kvæði  hefur  verið  ort  að  Sverri  lif- 
anda  eða  ekki,  er  óvíst;  en  valla  hefur  það  verið 
ort  löngu  eftir  lát  hans.  Snorri  var  maður  bráð- 
þroska.  Stórskáld  í  eiginlegri  merkíngu  var  hann 
aldrei;  en  honum  var  mjög  Ijett  um  að  yrkja,  og 
enginn  hefur  betur  verið  að  sjer  í  skáldskaparlist- 
inni  sem  list  en  hann  og  enginn  hefur  stundað 
hana  og  rannsakað  á  vísindalegri  hátt  og  með  meiri 


—  166  — 

nákvæmni  en  hann.  Hann  yrkir  jafnljett  meö  hverj- 
um  bragarhætti  sem  er,  sigrast  á  öllum  erfibleikum, 
er  hátturinn  og  hann  sjálfur  setti  sjer;  og  þó  eru 
kvæði  hans  ekki  torveldari  eða  oröum  skipað  óeÖli- 
legar  en  hjá  flestum  öðrum,  nema  siður  sje.  Þau 
eru  eitthvað  ófrumleg  kvæði  hans;  hugareldur  og 
fjör  er  ekki  í  Jþeim;  þau  eru  líkari  kvæðum  Einars 
Skúlasonar,  frænda  hans.  Kenníngar  Snorra  eru, 
sem  von  er  til,  keiprjettar  og  samkvæmt  hinum 
gömlu  reglum  íþróttarinnar.  En  lærdómurinn  er 
hjer  auðsjáanlega  kominn  að  nokkru  leyti  i  stað 
meðfæddrar,  frumlegrar  skáldgáfu.  í  lausavísum 
sinum,  þótt  fáar  sjeu,  sýnir  Snorri  sína  eigin  lund; 
hvort  sem  hann  er  bitur  eða  smáhæðinn  eða  dáist 
að  friðleik  kvennmanns,  er  altaf  sem  einhver  ró  og 
jafnvægi  hvíli  yfir  sálu  hans.  AIs  og  als  var  það 
aðeins  tómur  fjandskapur,  að  Sunnlendingar,  óvinir 
Snorra,  hæddust  að  kvæði  hans  um  Skúla  jarl  eða 
að  einu  orði  í  því  og  keyptu  mann  til  að  yrkja  háð- 
vísu  um  hann;  í  henni  stendur  að  „meira  sævar 
hrægamms  [arnar]  leir  hafi  aldrigi  komit  fyrir 
horska  jöfra"  —  slikt  hefur  eflaust  verið  ránglátt, 
enda  líkaði  Snorra  það  illa.  Af  4  fyrstu  kvæðum 
Snorra,  er  sögur  fara  af,  er  nú  ekkerttil;  það  voru 
kvæði  um  Sverri,  um  Hákon  jarl  galin(ortum 
1212),  er  hann  fjekk  góðar  gjafir  fyrir  (sverð,  skjöld 
og  brynju;  um  það  orti  Máni  vísu),  um  Kristínu 
Nikolásdóttur,  er  fyrr  var  gift  Hákoni  og  síðar 
Áskeli  lögmanni  í  Vestra-Gautlandi;  kvæðið  hjet 
Andvaka  og  er  víst  ort  um  1213 — 14  eftir  áskorun 
Hákonar.  Löngu  seinna  heimsótti  Snorri  Kristínu 
og  Áskel  og  var  tekið  með  mestu  virktum;  hún  gaf 


—  167  — 

honum  nierki,  er  átt  hafói  Eiríkur  Knútsson.  Fjórða 
kvæðið  var  um  Inga  Bárðarson  (d.  1217).  Svo 
orti  Snorri  um  Skúla  jarl  Bárðarson;  þeir  voru 
alla  tíð  mestu  vinir  og  meiri  en  Hákon  konúngur 
og  Snorri.  Petta  kvæði  er  ort  um  1218,  er  Snorri 
fór  fyrra  sinn  til  Noregs.  Úr  þvi  er  ekki  til  nema 
stefið  og  er  það  alhent;  þar  stendur  orðið  „harð- 
múlaðr"  um  Skúla,  er  Sunnlendingar  skopuðust  svo 
napurt  að.  Annað  kvæði  um  Skúla  er  týnt.  Pá 
kemur  aðalkvæði  Snorra,  Háttatal,  og  er  alt  til; 
það  er  eiginlega  þriðji  og  siðasti  hluti  eddu  hans 
og  fylgja  þvi  skýríngargreinir  við  hverja  vísu  svo 
að  segja,  er  skýra  bragarháttinn  og  eru  þær  og 
eftir  Snorra.  Kvæðið  er  102  vísur,  en  skiftist  i  3 
kvæði  eða  deildir;  er  hið  fyrsta  um  Hákon,  annað 
um  Skúla  og  hið  þriðja  um  þá  báða,  og  þó  helst 
um  konúng.  f  au  eru  um  mannkosti  þeirra  og  rausn, 
og  er  lofið  mikið,  og  svo  um  ýmsa  bardaga  og  við- 
burði;  hinn  síðasti  viðburður  er  frá  árinu  1221; 
þykir  því  mega  ráða,  að  kvæðið  sje  ort  skömmu 
siðar  og  líklegast  veturinn  1222—23.  Hið  fyrsta 
kvæði,  1 — 30  vísa,  hefst  með  dróltkvæðum  hætti  í 
sinni  fullkomnustu  mynd,  „með  þeima  hætti  er  flest 
ort,  þat  er  vandat  er;  þessi  er  upphaf  allra  hátta, 
sem  málrúnar  eru  fyrir  öðrum  rúnum",  segir  Snorri; 
hættirnir  eru  hjer  aðeins  afbrigði  frá  fuUum  drótt- 
kvæðum  hætti,  og  þau  oft  næsta  lítil;  munurinn  er 
fólginn  i  kenníngatölu  og  lengd  og  ýmsu  þess  konar. 
Kvæðinu  er  skift  í  flokka  með  3  eða  2X3  vísum 
í  og  svarar  14—26  til  1—13;  v.  27—29  er  viðbót 
og  30  endir.  Annað  kvæðið  tekur  yfir  31—67.  vísu 
og  skiftist  í  fernar  níundir  vísna  og  er  áframhald 


—  168  - 

af  hinu  fyrsta;  hættirnir  eru  aftur  hjer  afbrigði  frá 
dróttkvæðum  hætti;  hjer  til  heyra  og  stúfar,  er  sam- 
stöfur  eru  teknar  úr,  og  svo  eru  hinir  meiri  hættir, 
kimblabönd  og  hrynhendir  hættir,  er  samstöfum  er 
bætt  við.  Hjer  koma  og  fyrir  nokkrir  fornskálda- 
hættir  (Torfeinars,  Egils  osfrv.);  Snorri  hefur  tekið 
eitt  vísuorð  hjá  þessum  fornskáldum,  er  honum 
hefur  þótt  einkennilegt  og  býr  svo  til  alla  vísuna 
eftir  þvi,  en  svo  reglulega  hefur  ekkert  þeirra  i  raun 
rjettri  ort.  í  þriðja  kvæðinu,  68—102.  vísu,  eru  viö- 
hafðir  hinir  smærri  hættir,  toglag,  fornyrðislag  osfrv., 
og  skiftist  það  og  i  þriggja  visna  flokka.  —  Snorri 
er  auðsjáanlega  stoltur  af  kvæði  sínu,  „hróðrs 
orverðr  |  skala  maðr  heitinn  vera  |  ef  svá  fær  alla 
háttu  ort",  segir  hann,  enda  er  kvæðið  að  öllu  leyti 
fullkomið  að  bragarhættinum  til;  að  því  er  það 
ólastanlegt.  Hver  vísa  er  sjálfri  sjer  samkvæm; 
samræmið  milli  vísuorðanna  algjört.  Háttakerfið  er 
frá  sjónarmiði  Snorra  mjög  skýrt  og  skilmerkilegt, 
en  það  var  ekki  von  til  að  hann  gæti  skynjað  sögu 
hinna  einstöku  hátta  til  hlítar;  þá  hefði  hann  byrjað 
með  hinum  smærri  háttum.  Suma  af  þeim  háttum, 
er  hann  sýnir  oss,  hefur  hann  liklega  sjálfur  fundið, 
t.  d.  nýja  hátt,  til  þess  að  fylla  kerfi  sitt.  Ekki  er 
heldur  ólíklegt,  að  Snorri  hafi  sjálfur  fundið  sum 
háttanöfnin  eða  vikið  þeim  litið  við.  Pað  er  mikils 
vert  að  þetta  kvæði  er  alt  til,  þótt  skáldskapar- 
andinn  í  þvi  sje  ekki  á  jafnháu  stigi  sem  hin  meist- 
aralega  kveðandi. 

Pað  þykir  mega  ráða,  að  Snorri  hafi  ort  kvæði 
um  Guðmund  biskup  eða  að  minsta  kosti  kvæði, 
er  hann  biður  Guðmund  hlýða.   Loks  eru  til  nokkrar 


—  169  — 

lausavisur,  og  má  eflaust  til  þeirra  telja  tvær  í 
Sturlúngu,  er  höfundur  er  ekki  nefndur  þar.  í  þeim 
sjáum  vjer  lyndiseinkenni  Snorra  að  ýmsu  leyti. 

Af  hinum  mörgu  skáldum,  er  samtímis  voru 
Snorra,  nefnum  vjer  hjer  aðeins  frændur  hans  tvo. 

Óláfr  Pórðarson,  hvítaskáld  (f.  um  1210, 
d.  1259).  Ólafur  hafði  fengið  mentun  og  var  súb- 
djákni  að  vígslu.  Hann  kom  síður  fram  í  almenn- 
um  málum  en  frændur  hans,  var  spakur  i  lund  og 
friðargjarn  maður.  Hjá  Snorra  föðurbróður  sínum 
var  hann  1236,  fór  utan  með  honum  árið  eftir 
og  var  um  veturinn  í  Noregi  með  Skúla;  svo  fór 
hann  til  Svíþjóðar  en  var  með  Hákoni  konúngi 
annan  vetur,  fór  svo  til  Danmerkur  og  var  með 
Valdimar  konúngi  mikla  (d.  1241)  og  gerðist  hon- 
um  handgenginn  og  var  vel  virður.  Hann  og  kon- 
úngur  hafa  oft  haft  lærðar  samræður  um  málfræðis- 
leg  efni  og  önnur,  að  þvi  er  ráða  má  af  hans  eigin 
orðum.  Skömmu  siðar  hefur  hann  horfið  heim  í 
átthaga  sina  og  nú  stofnaði  hann  skóla  og  hjelt  í 
Stafholti.  Hann  var  lögsögumaður  1248—50  og  1252, 
en  kvað  lítið  að  honum.  Um  ritgjörð  hans  um  mál- 
skrúð  skal  síðar  rætt.  Ólafur  var  gott  skáld,  ef  til 
vill  besta  skáld  sinnar  tiðar.  Pað  er  fjör  og  flug  í 
kvæðum  hans  og  hann  hefur  haft  frumlegri  og  sjálf- 
stæðari  skáldgáfu  en  frændur  hans;  sömuleiðis  hafa 
kenníngar  hans  miklu  eðlilegra  sjálfsköpunarblæ, 
sem  segja  má,  en  hjá  hinum.  En  engu  siður  en 
Snorri  var  hann  vel  að  sjer  i  öllu  þvi  er  heyrði  til 
kveðandi  og  bragarháttar.  Ólafur  kvað  um  Porlák 
biskup  helgikvæði,  og  er  það  týnt;  sömuleiðis  kvæði 
hans    um    Eirik    konúng    Eiríksson    i    Svíþjóð, 


-  170  — 

Hákon  únga;  sama  er  aö  segja  um  kvæöi  hans 
um  Knút  jarl  Hákonarson  og  Valdimar  kon- 
úng.  Par  á  móti  er  litið  eitt  til  af  dróttkvæðíu 
kvæði  um  Hákon  gamla  og  töluvert  af  hrynhendu 
kvæöi,  er  vaíi  gæti  leikið  á,  hvort  heldur  væri  um 
Skúla  eöa  Hákon,  en  mun  þó  vera  um  Hákon; 
það  er  um  orustur  og  atburði,  þar  á  meðal  um  fall 
Skúla  (21.  april  1240).  Ólafur  leitast  af  fremsta  megni 
að  vera  rjettdæmur  um  skifti  þeirra  konúngs  og 
Skúla  og  kveður  ekki  mega  bægjast  við  örlögin. 
Um  Arón  Hjörleifsson,  mesta  dugnaðarmann,  er 
varð  að  flýja  land  sakir  vigaferla,  orti  Ólafur  drápu 
(2  vísur  til),  og  af  drápu  um  Tómas  (Beckett)  erki- 
biskup  eru  ef  til  vill  til  tvö  visuorð.  Lausavisur 
hefur  hann  eflaust  ort  margar,  en  aðeins  2  eru  til; 
þar  að  auk  hefur  hann  líklega  ort  sumt  af  vísum 
þeim,  er  hann  tilfærir  i  ritgjörð  sinni. 

Sturla  Pórðarson,  bróðir  Ólafs  (f.  1214,  d. 
1284).  Æviatriða  hans  skal  síðar  getið.  Hjer  skal 
aðeins  þess  minst,  að  hann  fór  aldrei  erlendis  fyr 
en  1263  og  hitti  ekki  Hákon  gamla,  er  þá  var  á 
vesturferð  sinni;  en  Magnúsi  syni  hans  varð  hann 
haudgenginn  og  kær  vinur,  þótt  illa  á  horfðist  í 
fyrstu;  Sturla  hafði  staðið  í  móti  Hákoni  og  til- 
raunum  hans  til  þess  að  ná  íslandi  undir  sig. 
Sturla  fjekk  brátt  leyfi  til  að  kveða  kvæði  sín  um 
Hákon  og  Magnús,  og  Magnús  á  að  hafa  sagt,  að 
hann  hjeldi  að  Sturla  yrti  betur  en  páfinn.  Sturla 
var  talinn  eitthvert  besta  skáld  sinnar  tiðar  og  víst 
er  um  það,  að  honum  var  mjög  Ijett  um  að  yrkja 
og  hann  er  fullkomlega  vel  að  sjer  i  bragfræðinni 
og  öllu  skáldskaparmálinu.  Kvæði  hans  eru  ákaf- 
lega  liðug  og  lipur  og  það  er  hijómur  og  hreimur 


—  171  — 

í  öllii,  er  hann  yrkir;  en  fullkomlega  frumlegur  er 
hann  lángt  í  frá;  hann  líkir  mjög  eftir  eldri  skáld- 
um  og  lánar  hjá  þeim  orð  og  setníngar;  þetta  getur 
stundum  hafa  verið  honum  óafvitandi.  En  það  rýrir 
hann  ekki  svo  lítið,  að  maður  hvað  eftir  annað 
rekur  sig  á  þess  konar  lán,  einkum  úr  Hrynhendu 
Araórs,  hjá  honum.  Sem  dæmi  kveðskapar  hans 
má  mart  tilfæra,  t.  d. 

Digla  eldr  var  sénn  í  segh 
sviptihmdr  á  dýrðarskriptum, 
rísa  tóku  roðnir  hausar, 
Rínar  logs,  of  dreka  þínum; 
unnar,  þóttu  eisur  brenna 
Ullar  fars  af  slegnu  gulH, 
fasti  rauð  of  flota  glæstum 
flesta  rönd,  á  skeiða  bröndum. 

Hann  likir  lika  mjög  eftir  bragarháttum  eldri  skálda, 
viðhefur  bæði  kviðuhátt  og  haðarlag.  Kennínga- 
fjöldi  fer  sem  endrarnær  mjög  eftir  þvi,  hvort  hátt- 
urinn  er  auðveldur  eða  torveldur;  í  Hrafnsmálum 
er  fjöldinn  allur  af  kenningum,  en  Hrynhenda  hans 
er  fremur  auðskilin  og  blátt  áfram.  Af  kvæðum 
hans  eldri  en  1263  þekkjast  tvö:  f  verárvisur  og 
Porgilsdrápa.  Hið  fyrra  er  flokkur  um  fverár- 
bardaga  1255;  aðeins  einn  vísuhelmíngur  til.  f  orgils- 
drápa  er  erfikvæði  um  f  orgils  skarða  (d.  1258); 
3  visur  til  (um  brunann  í  Björgyn  1248  og  Pverár- 
bardaga).  Svo  koma  4  kvæði  um  Hákon  gamJa, 
er  hann  hefur  öll  ort  á  árunum  1263—65;  Sturla 
hefur  tekið  mikið  af  þeim  upp  i  sögu  sína  um  kon- 
úng,   en   þau   eru   aðeins   ritskrúð   en   ekki   sögu- 


—  172  - 

heimildir;  þessi  kvæði  eru:  Hrynhenda;  21  vísa 
til;  er  sögukvæði  um  viöburði  i  lífi  Hákonar  frá 
1247  til  1262  og  um  vald  hans  og  rikidæmi.  f»etta 
var  fyrsta  kvæöið  um  Hákon,  er  Sturla  ætlaði  að 
flytja  honum  1263.  Það  er  allföngulegt  og  vel  ort, 
en  óþaifi  að  lýsa  því  frekar.  Hákonarkviða 
(með  kviðuhætti);  42  visur  til;  það  hefur  verið  um 
ævi  Hákonar  fram  að  1247  (að  Hrynhendu),  að  því 
er  sjeð  verður,  og  hefur  valla  verið  öllu  lengra  en 
það  sem  nú  er  til.  Hrafnsmál  (með  haðarlagi); 
20  visur  til,  og  er  um  vesturferð  Hákonar  og  dauða. 
Hákonarflokkr,  10  visur  rúmar  til;  hann  er  um 
afrek  konúngs,  dauða  hans  og  þjóðarsorg  eftir  hann. 
Sagt  er,  að  Sturla  hafi  ort  „mörg  kvæði"  um 
Magnús  lagabœti,  og  er  það  trúlegt,  en  af  þeim 
er  nú  svo  að  segja  ekkert  (2  visur)  til.  Heldur 
ekki  er  neitt  til  af  2  kvæðum  um  Birgi  jarl, 
Birgisflokk  (1264)  og  Birgisdrápu.  Af  lausa- 
v^ísum  eru  til  4  (ein,  merkileg,  um  Gizur  jarl  og 
sviksemi  hans)  og  eru  það  góðar  visur. 

Hjer  við  skal  bætt  þremur,  er  ortu  aðeins  um 
islenska  höfðíngja,  samtimismenn  sina:  f  órðr 
Rúfeyjaskáld  (á  fyrra  hluta  12.  aldar)  orti  um 
forgils  Oddason,  en  þá  ekki  laun  fyrir.  Kvæðið 
er  týnt,  en  til  er  lausavisa  um  Porgils.  Ingjaldr 
Geirmundarson  er  nokkuð  kunnur  af  Sturlúngu 
(fyrra  hluta  13.  aldar);  hann  fór  utan  með  Pórði 
kakala  1246.  Hann  kvað  Atlöguflokk  um  Flóa- 
bardaga  (6  visur  til)  og  flokk  um  Brand  Kol- 
beinsson  (d.  1245),  Brandsflokk  (6  vísur  til),  er 
ortur  eftir  fall  Brands;  Ingjaldur  lýsir  honum  mjög 


—  173  — 

vel,  þótt  hann  heyrði  til  mótfloknum.  Skáldhallr 
orti  líka  um  Brand  og  fall  hans  (6  vísur  til).  Um 
Skáldhall  vitum  vjer  annars  ekkert.  Hann  er  einn 
af  þeim  fyrstu,  er  nýrri  og  ýngri  orðmyndir  fmn- 
ast  hjá. 

Hjer  skal  að  endingu  getið  kvæðis  um  Jón 
Loptsson,  einn  hinn  mesta  höfðíngja  á  Islandi  (d. 
1197);  hann  var  dóttursonur  Magnúsar  berfœtts; 
höf.  yrkir  ættartölukvæði  um  hann  og  telur  ætt 
hans  í  móðurföður  legg  alt  upp  að  Hálfdani  svarta 
og  getur  um  hvað  lengi  hver  konúngur  haíi  rikt  og 
segir  höf.  að  hann  fylgi  áratali  Sæmundar  fróða  (til 
Magnúsar  góða).  Kvæðið  (83  vísur)  er  ort  með 
kviðuhætti  og  er  bein  stælíng  af  Ynglíngatali  og 
Háleygjatali.  Pað  er  þurt  og  óskáldlegt  kvæði  og 
mun  vera  ort  um  1190,  að  Jóni  lifanda.  f  að  er 
kallað  Nóregskonungatal,  en  er  ekki  rjettnefni. 

b.  Hjer  skulu  enn  fremur  talin  nokkur  skáld,  er 
hafa  ort  sögukvæði  um  löngu  liðna  tíma,  menn  og 
viðburði  frá  10.  öld.  Pessi  kveðskapur  er  „lærður" 
og  stendur  í  nánasta  sambandi  við  sögufróðleik  og 
söguritun  12.  aldar.  f  essi  kvæði  eru  samskonar 
heimildir  fyrir  oss  sem  sögurnar  sjálfar,  en  þau  gátu 
eigi  verið  heimildir  fyrir  höfundana  þá,  enda  hafa 
þeir  ekki  notað  þau.  Par  á  móti  skoðuðu  ritarar 
og  safnarar  á  14.  öld  þessi  kvæði  sem  góðar  heim- 
ildir  og  tóku  þau  eða  vísur  úr  þeim  upp  i  sögu- 
samtining  sinn. 

Haukr  Valdísarson  er  oss  algerlega  ókunn- 
ur.  Eftir  hann  er  íslendingadrápa;  í  kvæðinu, 
sem  er  steflaust  og  því  eiginlega  rángnefnt  „drápa**, 


—  174  — 

eru  taldir  margir  fornir  íslendíngar  og  getið  ýmsra 
verka  þeirra  og  um  þá  talað  i  meira  eöa  minna 
almennum  oröatiltækjum;  endann  á  kvæðinu  vantar 
(til  26  vísur  og  upphaf  þeirrar  27.).  Kvæöið  er  vel 
ort,  ekki  sjerlega  skáldlegt,  en  merkilegt  að 
efninu  til;  er  fróölegt  að  bera  það  saman  við  sög- 
urnar;  það  er  ekki  ætíð  að  þeim  komi  saman.  f  að 
er  vafalaust  ort  á  12.  öld  (síðara  hluta  hennar). 

Hallar-Steinn;  um  hann  vitum  vjer  heldur 
ekkert ;  ef  til  vill  hefur  hann  verið  kendur  við  bæ- 
inn  Höll  í  Pverárhlíð  og  má  til  marks  um  það  færa, 
að  hann  á  að  hafa  ort  um  Skáldhelga  (er  lifði  á 
öndverðri  11.  öld  og  fór  til  Grænlands),  en  hann 
var  einmitt  ættaður  úr  þeirri  sveit.  Steinn  hefur  verið 
uppi  á  síðara  hluta  12.  aldar.  Hann  orti  Rekstefju 
um  Óláf  Tryggvason,  líf  hans,  helgi  og  furðu- 
verk  eða  jarteinir.  Alt  kvæðið  er  til  (35  vísur); 
það  hefur  nafn  sitt  af  stefinu,  rekstef ;  þvi  er  skipt 
niður  á  3  vísuorð;  annars  er  hátturinn  sjerstök  teg- 
und  dróttkvæðs  háttar,  er  tvískelft  heitir  (sbr.  Hátta- 
tal  Snorra  28.  vísu).  Skáldið  snýr  sjer  að  kvenn- 
fólkinu  og  biður  það  hlýða  kvæðinu  og  er  það  í 
fyrsta  sinn,  að  slíks  verður  vart  í  þess  kyns  kvæð- 
um.  Ef  til  vill  hefur  höf.  viljað  búa  til  kvæði  um 
Olaf  Tryggvason  i  líkíngu  við  Geisla  um  Olaf  helga. 
Kvæðið  er  vel  ort  að  hætti,  en  ber  ekki  vott  um 
neina  sjerlega  skáldgáfu.  f  ar  að  auk  eru  til  vísna- 
brot,  er  sýnast  helst  vera  úr  mankvæði. 

Porkell  Gíslason  orti  Búadrápu,  um  Búa 
og  Jómsvikíngabardaga  (986) ;  með  runhendum  hætti ; 
úr  því  eru  til  12  hálfar  og  heilar  vísur.  f  að  er 
liðlega  ort,  en  ekki  atkvæöamikið.    Um  höfundinn 


-  175  — 

vitum  vjer  ekkert,  en  hann  hefur  líklegast  lifað  um 
sama  leyti  og  þeir,  er  nefndir  voru. 

Eftir  ónefndan  höfund  er  Óláfsdrápa  (í  hand- 
ritinu  er  hún  ránglega  eignuð  Hallfreði)  um  Óláf 
Tryggvason;  hún  er  ekki  öll  til  (miðkaflinn  týndur). 
Pað  er  ævikvæði  um  Ólaf  frá  fyrstu  ferðum  hans 
til  Svoldarbardaga.  Höf.  er  auðsjáanlega  prestur 
eða  af  hinni  andlegu  stjett.  Eldra  en  frá  12.  öld  er 
kvæðið  með  engu  móti  og  getur  þvi  ekki  verið  ort 
af  Hallfreði,  syni  Hallfreðar,  er  og  var  nefndur 
vandræðaskáld.  Kvæðið  er  vel  ort  og  ekki  flör- 
laust  eða  sjerlega  dauft. 

c.  Vjer  viljum  skjóta  hjer  inn  umræðu  um  tvö 
skáld,  er  bæði  eru  nokkuð  andlega  skyld  þessum, 
er  síðast  voru  nefnd,  þótt  ekki  sjeu  þau  íslensk. 
Pað  eru  þeir  orkneyingarnir  Rögnvaldur  jarl  og 
Bjarni  biskup. 

Rögnvaldr  jarl  kali  Kolsson  er  fæddur  í 
Noregi  (um  1100);  hann  ólst  upp  með  föður  sinum 
og  var  snemma  hinn  efnilegasti  maður,  hinn  mesti 
íþróttamaður;  i  vísu  einni  telur  hann  9  iþróttir,  er 
hann  kunni,  byrjar  með  tafli  og  endar  með  „harp- 
slátt  og  bragþáttu".  1129  gerði  Sigurður  jórsalafari 
hann  að  jarli  yfir  hálfum  Orkneyjum  oggaf  honum 
þar  með  nafn  Rögnvalds  Brúsasonar  (aðalnafn  hans 
var  Kah);  síðar  Qekk  hann  allar  eyjar  til  yfirráða. 
Á  árunum  1151—53  fór  hann  sjóveg  til  Jórsalalands 
og  segir  nijög  greinilega  i  Orkneyíngasögu  frá  þeirri 
ferð  og  skemtilega;  eru  margar  lausavísur  til,  er 
hann  þá  orti.  f  á  er  hann  var  kominn  heim  aftur, 
hófust  deilur  og  ófriður  við  aöra  stórhöfðingja,  er 


—  176  — 

lyktuöu  með  því  að  Rögnvaldur  var  drepinn  1158. 
1192  var  hann  gerður  helgur.  Rögnvaldur  var  hinn 
mesti  gleðimaður  og  fjörmaður,  einhver  hinn  glæsi- 
legasti  höfðíngi  og  besta  skáld.  Einkum  vitum  vjer, 
hvað  jQjótt  hann  gat  ort,  og  eru  allar  visur  hans 
mæta  vel  kveðnar.  Hann  unni  skáldskap  og  kunni 
alt  er  þar  að  laut.  í  Orkn.s.  eru  tilfærðar  um  30 
lausavisur,  og  allar  gamansamar;  margar  eru  frá 
ferðinni;  sjerstaklega  skal  getið  þeirra,  er  hann  orti 
um  hina  fögru  Ermingerði  í  Nerbóni.  Sem  dæmi 
upp  á  gamansemi  hans  og  hvað  Ijett  honum  var  um 
að  yrkja,  skal  tilfærð  sagan  um  Ásu  vinnukonu,  er  í 
kulda  hafði  fallið  í  vatn  og  gat  ekki  komið  upp 
einu  orði  fyrir  skjálfta,  en  Rögnvaldur  kvaðst  skilja 
„orð"  hennar  (atatata,  hutututu): 

Dúsið  ér,  en  Asa 
—  atatata  —  hggr  í  vatni; 
„hutututu,  hvar  skal  ek  sitja, 
(heldr  er  mér  kalt)  við  eldinn?". 

Einu  sinni  sem  optar  kom  íslendingur  nokkur,  Hallr 
Porsteinsson  breiðmaga  til  eyjanna  og  tók  sjer 
vist  hjá  konu,  er  Ragna  hjet;  hann  vildi  fá  hirðvist 
hjá  jarli,  en  jarl  neitaði  fyrst.  l^á  fór  Ragna  á  fund 
jarls  og  „hafði  gaddan  rautt  á  höfði,  gert  af  hrossa- 
hári.    Ok  er  jarl  sá  þat,  kvað  hann: 

Aldr  hefk  frétt  þats  feldu 
fránstall  konur  allar 
(verðrat  menja  myrðir 
mjúkorðr)  höfuðdúkum ; 


—  177  — 

nú  tér  Hlökk  of  hnakka 
Iiaukstrindar  sér  binda 
(skrýðisk  brúðr  við   bræði 
bengagls)  merartagli"; 

en  við  Halli  tók  jarl,  og  var  hann  lengi  siðan  meö 
honum;  þetta  mun  hafa  átt  sjer  stað  milli  1140  og 
1150.  Svo  segir  í  sögunni:  „Þeir  ortu  báðir  sam- 
an  Háttalykil  enn  forna  ok  létu  vera  5  visur 
með  hverjum  hætti;  en  þá  þótti  oflangt  kveðit,  ok 
eru  nú  tvær  kveðnar  með  hverjum  hætti".  Áf  þessu 
merkilega  kvæði,  í  hinni  síðari  og  styttri  mynd, 
er  nú  til  um  41  visnatvíund  (alls  82,  og  þó  marg- 
ar  i  brotum  vegna  þess  að  handritið,  sem  það  var 
i,  var  illlæsilegt  og  nú  týnt).  Pað  er,  eins  og  nafn- 
ið  bendir  á,  samskonar  kvæði  sem  Háttatal  Snorra, 
Hverjar  2  vísur  eru  með  sínum  hætti,  en  það  sem 
greinir  kvæðið  frá  Háttatali,  er,  að  hvorki  er  hátt- 
unum  skipað  í  neitt  vist  keríi,  svo  að  sjeð  verði  og 
eins  og  kvæðið  er  nú  til,  og  að  hver  visa  er  ekki 
að  gerð  sjálfri  sér  svo  samræm  sem  hjá  Snorra. 
Keríið  og  reglurnar  voru  auðsjáanlega  ekki  nærri 
eins  fastbundnar  orðnar  þá.  Flestir  bragarhættirnir 
finnast  hjá  Snorra,  þótt  ekki  sjeu  nöfnin  alveg  eins 
ætíð;  aðeins  2  hættir,  er  annar  er  mjög  einkenni- 
legur,  koma  ekki  fyrir  í  kerfi  Snorra  (sjá  um  þetta 
Bragfræði  s.  54—55).  Efnið  sjálft  er  mestmegnis 
tekið  úr  fornum  sögum  og  sögnum  og  að  því  leyti 
er  kvæðið  náskylt  þeim  er  síðast  var  um  rætt;  það 
er  um  Sigurð  og  Gjúkúnga,  Helga,  Ragnar  loðbrók 
og  syni  hans,  Svipdag  og  aðrar  fleiri  fornhetjur, 
mest  danskar;  en  i  öðrum  aðalkaflanum  eru  taldir 

12 


—  178  — 

allir  Noregskonúngar  frá  Haraldi  hárfagra  og  til 
Magnúsar  berfætts  og  þó  á  einum  stað  skotið  inn 
2  dönskum  konúngum.  Að  efninu  ekki  siður  en 
forminu  er  kvæðið  afarmerkilegt.  Hvað  sje  eftir 
hvorn  þeirra  tveggja  skálda  er  ómögulegt  að  segja 
neitt  um.  Að  þvi  er  snertir  lýsingar  á  þeim  hetj- 
um  og  konúngum,  er  nefndir  eru,  er  kvæðið  frem- 
ur  ómerkilegt,  þvi  að  þær  eru  litlar  sem  engar; 
það  er  mest  talað  um  þá  i  almennum  orðum  og 
þeim  lýst  sem  bardagamönnum  og  því  um  likt. 

Bjarni  byskup  Kolbeinsson,  sonur  Kol- 
beins  hrúgu,  norræns  höfðingja.  Bjarni  var  í  móð- 
urætt  skyldur  Orkneyjajörlum;  hann  fjekk  góða 
mentun  og  varð  biskup  i  eyjunum  og  var  merkis- 
maður;  hann  fór  oft  sendifarir  til  Noregs  til  þess 
að  semja  við  konúng  og  var  i  miklu  áliti;  hann  dó 
1222,  er  hann  dvaldi  í  Noregi  í  síðasta  sinn.  Hann 
var  vinur  mikill  islenskra  höfðíngja  svo  sem  Hrafns 
Sveinbjarnarsonar  og  Oddaverja,  og  sendust  þeir  á 
gjafir.  Annars  vita  menn  lítið  sem  ekkert  um  fram- 
kvæmdir  Bjarna  eða  embættisverknað.  Skáld  hefur 
hann  verið  allgott  og  bera  kvæði  hans  að  ýmsu 
leyti  vott  um  sjálfstæðan  hugsunarhátt,  en  merki- 
legra  er,  að  hann,  einkum  í  stefinu,  lætur  í  veðri 
vaka,  að  hann  hafi  verið  óheppinn  1  ástum,  og  það 
bregður  fyrir  hjá  honum  ángurblíðutónum,  sem  þó 
eru  ekki  lausir  við  kalt  skop.  Bjarni  orti  Jóms- 
vikíngadrápu  —  og  er  hún  það  eina,  sem  til  er 
með  hans  nafni.  I^að  er  til  af  henni  milli  40  og  50 
vísur  og  er  ort  með  munnvarpahætti  (skothendur  í 
jöfnu  vísuorðunum,  hin  hendíngalaus)  og  er  hættin- 
um   vel   haldið.    Hann   kallar    það    sjálfur    „sögu- 


—  179  — 

kvæði" ;  efnið  er  um  heitstrengingar  Jómsvikinga  og 
ferð  til  Noregs  (um  jól  986)  og  bardagann  mikla  i 
Hjörúngavogi,  og  er  að  mörgu  merkilegt  að  efni  sínu. 
Af  hetjunum  er  Vagn  uppáhaldið  skáldsins,  enda 
var  Vagn  líka  við  ástir  kendur,  og  höf.  skýrir  frá 
þvi  með  gleði,  að  hann  „gekk  at  eiga  mæta  Ingi- 
björgu"  dóttur  Porkels  leiru.  Söguheimildir  skálds- 
ins  hafa  eflaust  verið  munnlegar  sögusagnir,  en  ekki 
ritaðar  sögur.  Kvæðið  er  einfalt  og  auðskilið  og 
fremur  gott  kvæði;  ekki  dauft,  og  þó  enginn  ofsi  í 
því,  og  er  að  því  vist  mynd  af  höfundinum  sjálfum; 
hann  hefur  verið  hversdagslega  rólegur  maður  og 
gæfur,  ekki  þúnglyndur,  en  dálitið  gamansamur  og 
ekki  laus  við  háðsemi. 

Til  þessara  orkneysku  kvæða  heyrir  eflaust  hið 
svonefnda  Málsháttakvæði,  það  stendur  i  einu 
handriti  rjett  á  eftir  Jómsvikingadrápu  Bjarna;  það 
sjest  af  ýmsum  orðmyndum,  að  kvæðið  er  ekki  is- 
lenskt  og  er  helst  orkneyskt,  ort  um  1200;  það  er 
sennilegt  með  öllu,  að  það  sje  og  eftir  Bjarna  bisk- 
up;  það  kemur  fyrir  í  þvi  sama  sagan  um  sviknar 
ástir  og  brugðin  heit,  sama  ángurbliðan  og  sama 
kalda  háðið  og  glensið.  Stefið  hljóðar  svo,  og  er 
það  hljóðstrengur  kvæðisins: 

Ekki  var  þat  forðum  farald, 
Finnan  gat  þó  œrðan  Harald; 
hónum  þótti  sólbjört  sú; 
sHks  dœmi  verðr  mörgum  nú. 

Bragarhátturinn  er  runhendur.  Nafn  kvæðisins  (sem 
er  ekki  gamalt)  bendir  á  samsetníng  þess;   það   er 

12* 


—  180  — 

mestraegnis  ekkert  annað  en  málshættir,  spakmæli 
og  þess  konar  orðatiltæki,  og  svo  einstöku  forn 
minni,  er  alt  er  fljettað  saman  með  hinni  mestu 
snild  og  eiga  þau  svo  að  segja  öll  við  ástir  skálds- 
ins,  hann  sjálfan,  tilíinníngar  hans  og  vonbrigði  og 
konu  þá,  er  hefur  reynst  honum  svo  ótrú  og  flærð- 
arfull;  hann  kallar  hana  Rannveigu;  en  óvíst  er, 
hvort  það  er  hið  rjetta  nafn  hennar.  Vjer  lesum 
alla  ástasögu  skáldsins  í  þessum  stuttu  setníngum, 
er  i  fyrsta  áliti  kann  að  sýnast  hrúgað  saman 
reglulaust  og  tilgángslitið.  Kvæðið  er  alls  30  visur, 
en  af  þeirri  síðustu  er  ekki  nema  upphaíið  læsilegt 
i  handritinu. 

d.  Nafnaþulur.  Pótt  ekki  sje  hjer  um  skáld- 
skap  að  gera  að  öðru  en  forminu,  viljum  vjer  að 
endíngu  geta  þessara  þulna  í  fáum  orðum.  Pess 
var  áður  getið,  að  Einari  Skúlasyni  væru  eignaðar 
visur  með  eyjanöfnum  og  bylgjunöfnum,  og  til  eru 
visur  úr  Porgrímsþulu  (hesta  og  uxa  nöfn)  og 
Kálfsvísu  (hestanöfn);  samkynja  nafnavisur  fmn- 
ast  og  i  ýmsum  eddukvæðmn  og  eru  þar  innskot. 
I*að  er  enginn  vafi  á  þvi,  að  flest  af  þess  konar 
visum  og  þulum  er  sett  saman  til  þess  að  úng 
skáld  skyldu  læra  þær  utanað  og  hafa  nöfnin  á 
reiðum  höndum,  þegar  á  þurfti  að  halda  hinu  eða 
þessu,  eftir  því  sem  hljóðstafir  og  hendíngar  kröfðu. 
Petta  eru  smá-orðabækur  í  Ijóðum.  En  lángmesta 
og  merkasta  safnið  eru  þær  þulur,  er  standa  i 
handritum  af  Snorraeddu.  Skiftast  þær  í  tvo  aðal- 
bálka,  og  er  hinn  eldri  (og  styttri)  frá  12.  öld,  hinn 
ýngri  frá  13.  öld.    Pær  eru  allar  ortar   með    forn- 


i 


—  181  — 

yrðislagi,  og  eru  tóm  nöfn  eða  samheiti.  I  eldra 
bálknum  eru  heiti  sækonúnga,  jötna,  tröllkvenna, 
f  órs  og  goöa  og  gyðja  og  ásynja  og  valkyrja,  konu, 
manns,  orrustu  og  allskonar  vopna,  sævar,  fljóta, 
liska,  skips  og  skipshluta,  jarðar,  ýmsra  dýra, 
himna  og  sólar.  í  hinum  bálknum  er  bætt  við  heit- 
um  konúnga,  dverga,  Óðins,  trjáa,  mána,  dags,  him- 
ins  og  margs  annars.  Sá  er  munur  á  þessum  bálk- 
um,  að  i  þeim  siðara  eru  orð,  og  þar  á  meöal 
latinsk  orð,  er  aldrei  hafa  verið  höfð  i  skáldskap; 
hjer  ber  því  á  dálitið  öðrum  tilgángi,  þeim  að  safna 
samheitum  yíir  höfuð.  tessar  þulur,  báðir  bálkar, 
eru  vafalaust  ortir  af  fleirum  en  einum;  ekki  einu 
sinni  allar  vísur,  er  saman  heyra  að  heitum  til,  eru 
eftir  sama  mann,  þvi  að  sama  nafnið  kemur  stund- 
um  tvisvar  fyrir.  Heitunum  hafa  menn  safnað  ann- 
aðhvort  eftir  minni  eða  úr  eldri  skálda  kvæðum 
eða  líklega  helst  hvorttveggja.  Að  þulur  þessar 
sjeu  ortar  á  íslandi  og  hvergi  nema  þar,  má 
telja  víst.  Hvergi  annarstaðar  á  norðurlöndum 
stunduðu  menn  forn  fræði,  sjerstaklega  skáldskap- 
inn,  eins  og  þar.  f  ær  eru  grein  af  skáldskapar- 
náminu  og  um  leið  grein  af  fornfræðastundun  ís- 
lendínga,  er  var  svo  almenn  á  12.  og  13.  öld.  Fyrir 
skýring  og  skilníng  skáldskaparins  eru  þessar  þulur 
mjög  svo  þýðingarmiklar. 


B.    Helgikvæði. 

Af  þeim  þekkjum  yjer  ekki  allfá  frá  þessu  tíma- 
bili.  Pau  eru  öll  ort  með  hinum  gömlu  háttum  og 
hinu  forna  skáldskaparmáli;  þó  hafa  höfundar  þeirra 


—  182  — 

forðast  þær  kenníngar,  er  mest  mintu  á  heiðna  trú. 
Að  ýmsu  leyti  þurftu  þeir  á  nýjum  orðum  eða 
kenníngum  að  halda,  en  það  var  mest  kenníngar  á 
guði,  Kristi,  og  lá  þá  beint  við  að  kalla  þá  himins, 
sólar,  lofts  konúnga  og  breyta  til  orðavali  eftir  þvi. 
Ýmsar  hugmyndir,  er  kristninni  fylgdu  og  ekki  voru 
til  í  heiðni,  þurftu  að  fá  orð  eða  táknanir,  t.  d. 
orðið  synd;  það  var  til  í  daglegu  máli;  skáldin 
völdu  nú  önnur  orð  til  þess  að  tákna  hið  sama, 
svo  sem  mein,  höl  og  þvi  um  likt;  mildr  Ijetu 
þeir  merkja  sama  sem  pius  („frómur",  guðhrædd- 
ur)  og  um  guð  og  Krist  bjuggu  þeir  til  ýms  sam- 
sett  lýsingarorð,  sem  vel  áttu  við.  Eftir  þessu 
auðgaðist  skáldamálið  ekki  alllitið  bæði  að  orðum 
og  (nýjum)  merkingum.  Hinu  verður  ekki  neitað, 
er  áður  var  á  drepið,  að  þessi  skáld  hafa  notað 
vanalegar  kenníngar,  á  mönnum  t.  d.,  án  þess  að 
taka  tillit  til  þess,  er  þær  eiginlega  þýddu  og  not- 
að  þær  á  óeðlilegan  hátt  og  því  stutt  að  hnignun 
skáldskaparmálsins,  enda  eru  þeir  sumir  ósparir  á 
kenníngar  og  það  oft  reknar. 

Ef  litið  er  á  efni  þessara  kvæða,  sjest  það  brátt, 
að  skáldin  hafa  ekki  ort  nein  sjálfhugsuð  kvæði 
með  guðfræðislegu  efni  eða  almennum  trúarhug- 
leiðíngum  frá  þeirra  eigin  brjósti.  Lángflest  eru  þau 
höfðíngjakvæði  eða  sögukvæði,  það  er  að  skilja, 
efnið  er  um  helga  menn  og  tekið  úr  sögunum  um 
þá;  af  þeim  var  til  fjöldinn  allur  þegar  á  12.  öld. 
Kirkjurnar  voru  vígðar  þeim  og  þeim  helgum  manni, 
postula  eða  guði  eða  Máriu  mey;  sögurnar  um  þá 
voru  til  við  hverja  kirkju  og  kvæði  þessi  munu 
vist  að  mestu  standa  í  nánu   sambandi   við   kirkj- 


—  183  — 

urnar  og  vígslu  þeirra.  Ef  efniö  er  ekki  beinlinis 
saga,  þá  er  það  þé  tekið  úr  hinum  almennu  kenslu- 
bókum  i  guðfræði,  er  notaðar  voru  i  skólunum. 

Pað  leiðir  af  sjálfu  sjer,  að  höfundarnir  standa 
öðruvísi  andspænis  guðdómnum  en  heiðnu  skáldin, 
samkvæmt  kristinni  trú,  eins  og  hún  var  á  þeim 
timum ;  og  þó  eimir  eftir  af  ýmsu  fornu.  Um  lítil- 
flörlega  og  niðurlægjandi  auðmýkt  er  ekki  að  ræða; 
en  lifandi  trú  og  innileg  tilíinning  sektar  og  synd- 
ar  birtist  oft,  og  það  er  auðfundið  að  það  eru  ær- 
legar  sálir  sem  tala;  en  þeir  eru  hka  í  aðra  rönd- 
ina  djarfir  og  frjálsmannlegir;  þeir  liggja  ekki 
„flatir  á  hryggðarsvæði"  og  velta  sjer  ekki  eins  og 
væru  þeir  verkóðir,  þeir  standa  upprjettir  og  horf- 
ast  svo  að  segja  i  augu  við  guðdóminn;  og  einn 
að  minsta  kosti  lætur  ótvirætt  í  Ijósi,  að  hann  eigi 
gott  skilið  —  fyrir  kvæði  sitt.  Pað  er  kraftur  og 
kjarkur  i  kvæðum  þessum  og  það  er  það  sem  gerir 
þau  flest  svo  læsileg  og  falleg. 

Af  nefndum  höfundum  þekkjum  yjer  þessa: 

Nikolás  ábóti  Bergsson  (d.  1159);  hann  var 
ábóti  á  Pverá  og  hinn  mentaðasti  maður.  Hann 
hafði  ferðast  í  útlöndum  og  frá  honum  stafar  hinn 
svonefndi  Leiðarvisir  og  borgaskipan,  er  siðar  skal 
á  minst.  Um  Nikulás  er  sagt,  að  hann  hafi  verið 
„gæddur  náttúrugjöfum  og  völdum  mannkostum", 
og  viðar  er  hann  lofaður  mjög  fyrir  mannkosti  sína. 
Hann  orti  drápu  um  Jón  (Jóan)  postula,  og  eru  3 
vísur  til  aí  og  eru  vel  kveðnar.  Par  að  auk  er  til 
visa,  en  óvíst  hvaðan  sje  tekin. 

Gamli  kanoki  var  múnkur  i  Pykkvabæ  um 
og  eftir  miðja  12.  öld,  en  vjer  vitum  annars  engin 


—  184  — 

deili  á  honum.  Hann  orti  drápu  hrynhenda  um 
Jón  postula  (4  vísur  til).  En  kunnastur  er  hann 
af  kvæðinu  Harmsól  (65  vísur);  það  er  iðrunar- 
kvæÖi  og  um  náð  guðs  og  sekt  manna ;  svo  er  rætt 
um  krossfestíng  Krists,  upprisu  og  himnaför  og 
dómsdag.  f  etta  kvæði  er  mjög  gott,  skipulega  sam- 
sett  og  innilegt  í  framsetníng.  Pað  er  t.  d.  fögur 
önnur  eins  vísa  og  þessi: 

Shk  styrkja  mik  merki, 
minn  goð,  undra  þinna, 
þótt  atferðin  yrði 
ór  heríilig,  stórum, 
leiptra  hróts  at  láta 
láðvaldr  myni  aldri 
glaðr,  ef  ek  glœpa  iðrumk, 
glóða  mik  fyr  róða. 

Kolbeinn  Tumason  (d.  1208)  var  einn  af 
mestu  höfðingjum  sinna  tíma  og  er  einkum  kunnur 
af  Guðmundar  sögu  biskups.  Pað  var  Kolbeinn, 
er  mest  hafði  stutt  Guðmimd  til  biskupstignar,  en 
svo  óvingaðist  með  þeim,  og  biskup  bannfærði  Kol- 
bein  1207,  en  er  Kolbeinn  árið  eftir  fór  að  Guð- 
mundi,  flekk  hann  steinshögg  og  dó  af.  Kolbeinn 
dýrkaði  Máriu  mey  um  fram  alt  og  er  sagt  að 
hann  hafi  ort  mart  og  merkilegt  henni  til  dýrð- 
ar,  en  það  er  alt  týnt.  En  til  eru  nokkrar  vísur 
úr  kvæði  um  Jón  postula,  Jónsvísum,  og  er 
auðsjeð  á  þeim,  að  hann  hefur  kunnað  yrkja.  Auk 
þess  eru  til  nokkrar  lausavisur  (6V2)  ortar  við  ýms 
tækifæri;  3  hinar   síðustu    eru   runhendar  og  ortar 


—  185  — 

rjett  fyrir  andlátið.  Pær  eru  innilegar  og  bæn- 
heitar. 

Önnur  kvæði,  er  höfundar  eru  ekki  nefndir,  eru 
einkum  þessi. 

Leiöarvisan  (45  vísur)  er  ort  eftir  umráðura 
við  Runólf  nokkurn,  segir  i  kvæðinu,  og  er  það 
annaðhvort  R.  Dálksson  eða  Ketilsson,  en  hvort 
heldur  er,  er  kvæðið  ort  á  12.  öld.  Pað  er  um 
sunnudaginn  og  helgi  hans,  og  taldir  upp  ýmsir 
merkilegir  viðburðir  og  jartegnir,  er  gerst  hafi  á 
sunnudegi.  Efnið  er  tekið  mest  úr  prjedikun,  t.  d. 
Drottinsdagamálum  í  íslensku  homiliubókinni.  Höf- 
undurinn  stælir  mjög  Plácitúsdrápu. 

Líknarbraut  (52  vísur)  er  um  kross  Krists, 
krossfestíngu,  upprisu  og  himnaför  og  endar  með 
almennu  lofi  um  krossinn  og  talin  nöfn  hans.  Petta 
kvæði  er  eitt  af  þeim  bestu  og  innilegustu  helgi- 
kvæðum  þessara  tima  og  hið  skáldlegasta.  Pað  er 
liklega  nokkru  ýngra  en  hin,  og  tæplega  eldra  en 
frá  13.  öld. 

Heilagsandavisur  eru  aðeins  brot  (17  visur), 
nafnið  sýnir  efnið  og  er  ekki  mikils  virði.  Enn 
eru  til  smábrot  af  fleiri  helgikvæðum  og  vísur. 
Af  kvæðum  um  helga  menn  er  merkust 

Plácitúsdrápa  frá  12.  öld,  eldri  en  Leiðar- 
vísan  og  fyrirmynd  hennar.  í*að  er  ekki  heilt  til 
(59  vísur)  og  er  um  riddarahöfðíngjann  Placitus  á 
dögum  Trájáns  keisara;  þar  segir  frá  því,  hvernig 
hann  og  fólk  hans  tók  kristni  og  þoldu,  eins  og 
Job,  alt  mögulegt  andstreymi  lifsins,  þángað  til  þau 
urðu  að  þola  píslarvættisdauða.  Kvæðið  er  ort  út 
af  sögunni  um  hann,  og  er   hún   enn   til,   þó    ekki 


—  186  — 

alveg  eins  og  sú,  er  skáldið  hefur  haft.  Það 
er  vel  ort,  en  hvorki  mjög  innilegt  nje  skáldlegt  og 
ekki  ort  síðar  en  um  1150. 

Að  endíngu  heyrir  hjer  til  merkilegt  kvæði 
Sólarljóð  (með  Ijóðahætti),  er  valla  er  ýngra  en 
um  1200,  og  eflaust  ekki  eldra  en  frá  12.  öld.  Pað 
er  ef  til  vill  eins  og  það  er  nú  (í  ýngri  pappírs- 
bókum)  samsett  af  kvæðapörtum,  er  ekki  hafa  heyrt 
saman  upphaflega.  Pað  er  að  öllu  kristilegt  kvæði 
og  þótt  sagt  hafi  verið,  að  heiðnar  hugmyndir  komi 
frani  1  því,  þá  er  það  ekki  svo,  eða  að  minsta  kosti 
mjög  orðum  aukið.  f  að  er  tilgángur  höfundarins 
að  vara  menn  við  syndum  og  hann  telur  rækilega 
og  með  krafti  þær  refsíngar,  er  glæpum  fylgja  í 
helvíti ;  hinsvegar  telur  hann  upp  sælur  himnaríkis, 
er  bíða  hinna  rjettlátu.  Sumt  af  þessu,  einkum  í 
byrjun,  skýrir  sá  er  talar  (faðir  fyrir  syni  sínum) 
með  dæmum,  er  hann  hefur  búið  til  sjálfur;  en 
verið  getur,  að  þetta  sje  úr  kvæði  sjer.  Svo  skýrir 
faðirinn  frá  því,  er  hann  1  dái  eða  dvala  hafi  sjálf- 
ur  sjeð.  refsíngarnar  og  svo  framvegis.  í*ar  í  er 
visnakafli,  er  hver  vísa  hefst  með  „Sól  ek  sá"  — 
og  er  nafnið  þar  af  dregið.  Kvæðið  er  hjer  Ijóm- 
andi  fallegt  og  það  er  yfir  því  öUu  einkennilegur 
þúnglyndisblær,  eins  og  við  var  að  búast.  Ekki 
hefur  fundist  neitt  frumrit,  er  kvæðið  sje  ort  út  af, 
en  það  er  sett  eftir  hinum  mörgu  kristilegu  vitrun- 
um,  er  samdar  voru  í  útlöndum  og  bárust  til  íslands 
(sbr.  Duggálsleislu).  Kvæðið  er  siðferðisleg  þrumu- 
ræða  til  mannkynsins  og  er  ort  af  lifandi  tilfinn- 
íngu  og  miklu  hugsjónaafli. 


—  187  — 

C.  Vísur  og  kvæði  í  Fornaldarsögum. 
Með  Jþessu  nafni  hafa  verið  gefnar  út  (i  3  bind- 
um)  sögur  um  fornkappa,  er  flestir  hafa  aldrei  til 
verið,  og  eru  sögurnar  tómur  tilbúníngur  og  skáld- 
skapur  frá  12. — 14.  öld.  Auk  þessara  fornkappa 
eru  jötnar,  tröllkonur  og  ýmsar  þess  konar  verur 
aðalpersónurnar.  f  ær  eru  mjög  misjafnar  að  gæð- 
um  þessar  sögur.  í  15  af  þeim  eru  kvæði  og  vísur, 
er  sögumennirnir  (og  -verurnar)  eru  látnir  yrkja. 
Ekkert  af  þessum  kvæðum  og  vísum  er  eldra  en 
1100,  heldur  frá  12.  öld  og  þaðan  af  ýngri.  En 
höfundarnir  hafa  reynt  til  þess  að  stæla  fornkvæði 
(t.  d.  eddukvæðin)  og  oft  lánað  úr  þeim  orð  og 
orðatiltæki,  en  sá  blær,  er  þau  hafa  fengið  með 
því,  getur  engan  blekt,  sem  vit  hefur  á.  Margar  af 
vísunum  eru  góðar,  smellnar  og  prýðisvel  ortar,  en 
flestar  eru  þær  daufur  stælíngarskáldskapur.  Pað 
er  sagt  um  Hrólf  bónda  i  Skálmarnesi,  að  hann 
hafi  sagt  sögu  af  Hröngvið  víking  og  Hrómundi 
„og  margar  vísur  með";  Ingimundur  prestur  sagði 
sögu  Orms  barreyjarskálds  „með  mörgum  vísum" 
og  „flokk"  á  eftir  —  hvorttveggja  í  Reykjahóla- 
veislunni  1119;  þetta  eru  hin  fyrstu  merki  þesskyns 
skáldskapar. 

Hinar  lausu  visur  —  er  sumar  eru  ortar  með 
málahætti  og  Ijóðahætti,  sem  aldrei  var  siður  á 
9. — 11.  öld  —  eru  margvislegs  efnis,  eins  og  viðer 
að  búast,  og  verður  það  ekki  talið  hjer.  Merkastar 
eru  vísurnar  í  Friðþjófssögu,  þar  á  meðal  þær 
er  Friðþjófur  minnist  Ingibjargar  og  ásta  þeirra,  og 
eru  þær  flestar  snotrar.  Sumar  vísurnar  eru  háð- 
og  glensvísur,  en  flestar  um  vig  og  bardaga. 


—  188  — 

Hin  meiri  kvæði  og  vísnaflokkar  eru  og  marg- 
víslegs  efnis,  og  eru  sum  allmerkileg. 

Fyrst  má  telja  fjögur  kvæði,  er  hetjurnar  eiga 
að  hafa  ort  á  dauöastundinni.  Pau  eru:  Dánar- 
óöur  Hjálmars  hugumstóra  (i  Hervararsögu  og 
dálítið  öðruvisi  i  Örvar-Oddssögu).  Pað  er  ángur- 
blíðufult  kvæði,  er  Hjálmar  kveður  lifið  og  ástir 
sínar  og  gefur  nú  hinum  siðasta  erni  —  sitt 
eigið  blóð,  eftir  að  hafa  rent  augunum  yfir  ævi 
sina  í  siðasta  sinn.  Petta  er  tilkomumesta  og  feg- 
ursta  kvæðið  og  eflaust  með  þeim  elstu,  og  má  það 
vel  sóma  sjer  við  hliðina  á  mörgum  eddukvæðum. 
Hjálmar  er  á  borð  við  Helgana,  hraust  göfugmenni 
og  riddaralegur  unnusti.  Dánaróður  Hildibrands 
húnakappa  (i  Ásmundarsögu)  er  mjög  stuttur,  en 
sama  ángurbliðan  yfir  honum;  Hildibrandur  fjell 
fyrir  hálfbróður  sínum  og  hafði  sjálfur  i  æði  drepið 
son  sinn,  og  þess  er  minst  í  kvæðinu.  Dánaróður 
Asbjarnar  prúða  (í  Ormsþætti)  má  teljast  hjer 
til;  Ásbjörn  taldi  verk  sin  og  Orms,  meðan  garn- 
irnar  voru  raktar  úr  honum.  Kvæðið  er  ómerkara 
mikki  en  hin.  Loks  er  ævikviða  Örvarodds. 
tað  er  yfirlitsævikvæði,  er  Örvaroddur  segir  sjálf- 
ur  ævi  sina ;  kvæðið  er  heldur  þurt  og  einna  ýngst. 

Öll  eru  þessi  kvæði  ort  með  fornyrðislagi. 

Enn  er  einn  dánaróður,  Krákumál;  og  eru 
þau  ort  með  háttleysu-hætti,  og  eru  29  visur.  Pau 
eiga  að  vera  orð  Ragnars  loðbrókar  i  orma- 
garði  Ellu  konúngs  (nafnið  er  dregið  af  Áslaugu, 
er  fyrr  nefndist  Kráka,  en  er  i  rauninni  alveg  rángt). 
I  fyrra  hluta  kvæðisins  telur  Ragnarýmsar  orustur 
sinar  og  dáðir,  og  er  sá   kafli   merkilega   þurr   og 


—  189  — 

óskáldlegur,  þótt  á  stöku  stað  bregði  fyrir  öðru. 
Siðari  hlutinn  er  lángtuni  betri  og  fjörmeiri;  hinn 
forni  hetjukraftur  kemur  hjer  vel  fram  og  kemst  á 
hæsta  stig  með  síðasta  visuorðinu:  „Hlæjandi  skalk 
deyja".  Ragnar  sjer  valkyrjurnar  koma  til  að  bjóða 
honum  til  Valhallar;  þar  viU  hann  „glaður  drekka 
öl  i  öndvegi".  Hver  vísa  hefst  á  sama  veg:  „Hjogg- 
um  vér  með  hjörvi",  og  er  það  nokkurs  konar 
stef.  Kvæðið  er  efalaust  ort  á  íslandi  og  um  1200 
og  er  því  ekki  furða,  þótt  þar  sjeu  i  kenníngar  svo 
sem  ægis  asni,  odda  messa  og  þess  konar. 

Deilu-  og  mannjafnaðarvísur  eru  í  Örvar- 
oddssögu;  Örvaroddur  drekkur  einn  á  þá  báða  Sjólf 
og  Sigurð  og  mælir  um  leið  vísur,  og  eins  gera 
þeir,  og  mega  þeir  ekki  við  honum.  Visurnar  eru 
einkennilegar  og  sýna  eflaust  vel,  hvernig  þesskon- 
ar  deilur  voru  og  fóru  fram.  Par  að  auk  eru  til 
ýmsar  níðvísur  og  þrætuvísur.  Nokkuð  sjerstakrar 
tegundar  er  Buslubæn(í  Bósasögu),  þar  sem  Busla 
kerling  biður  konúng  að  gefa  Bósa  og  syni  hans 
upp  sakar,  en  geri  hann  það  ekki  hótar  hún  öUu 
iUu;  kvæðið  á  að  hafa  verið  þrískift  og  hjetsiðasti 
hlutinn  Syrpuvers,  og  var  hann  rammastur  og 
mátti  ekki  kveða  hann  ettir  sólarlag;  það  var  sær- 
ínga-  og  galdrakvæði.  Buslubæn  er  mjög  úng  og 
ekki  eldri  en  frá  13.  öld. 

Samræðukvæði  og  eintöl  finnast  í  sumum 
sögum  önnur  en  þau,  er  nefnd  hafa  verið.  f  ar  eru 
merkust  samræða  Hervarar  og  Angantýs  í  haugin- 
um,  er  hún  sótti  Tyrfíng.  Angantýr  viU  hræða 
hana  i  burt,  en  hún  lætur  ekkert  á  sig  fá  og  hætt- 
ir  ekki  fyrr  en  hún  fær  sverðið.    Kvæðið  sýnir  vel 


—  190  — 

hetjukjark  Hervarar.  í  H  á  1  f  s  s  ö  g  u  eru  samtöl  milli 
Hálfs  og  Innsteins,  er  hann  hvetur  Hálf  til  þess 
aö  brenna  Ásmund  konúng  inni;  miUi  Úlfs  hins 
rauða  og  Útsteins  —  lofsöngur  hreysti  og  hetju- 
skapar  — ,  og  loks  eintal  Hróks  hins  svarta,  er  hann 
telur  hetjuverk  sin  og  minnist  Hálfs  og  hans  rekka. 
Þessi  kvæöi  eru  öll  með  þeim  betri.  í  Gautreks- 
sögu  er  Víkarsbálkr,  er  Starkaður  talar  um  sig 
sjálfan  og  telur  orustur  sínar  og  framkvæmdir  með 
Víkari  og  hversu  hann  olli  dauða  hans.  í  Hervar- 
ars.  eru  samtöl  og  eintöl  og  eru  þær  vísur  næsta 
fornlegar. 

Enn  skulu  talin  tvö  kvæði  eða  vísnaflokkar. 

Gátur  Gestumblinda  í  Hervararsögu.  Gest- 
umblindi  bóndi  er  ósáttur  við  Heiðrek  konúng,  en  á 
að  kaupa  sjer  frið  með  því  að  bera  upp  gátu,  er 
konúngur  geti  ekki  ráðið.  Óðinn  býður  bónda  að 
leysa  hann  af  hóhni  og  fer  til  Heiðreks  í  liki 
Gestumblinda  og  nú  kemur  svo  gátnadeilan;  Heið- 
rekur  getur  ráðið  þær  allar,  uns  Óðinn  ber  upp  þá 
spurningu  hvað  Óðinn  mælti  í  eyra  Baldri,  en  henni 
gat  enginn  svarað  nema  Óðinn  einn.  Pessar  gátur 
eru  í  tveim  aðalhandritum  og  sitt  með  hvoru  móti 
i  þeim;  i  öðru  eru  þær  fleiri  en  hinu,  og  röðin  er 
ekki  sú  sama.  Pær  eru  um  öl,  brú,  dögg,  hamar, 
könguló,  lauk,  hvönn,  tafl,  eld  á  arni,  rjúpur,  bylgju, 
akkeri  og  fl.  Mest  snerta  þær  heimilislif  og  hluti  í 
náttúrunni  lífs  og  dauða;  fæstar  snerta  hernað  og 
sjóferðir.  Pessar  gátur  eru  ekki  ortai'  eða  til  orðnar 
alt  i  einu  og  heldur  ekki  færðar  i  Ijóð  af  einum  og 
sama  manni;  þær  eru  margar  eða  flestar  eldgamlar. 
íað   hefur   verið   gamanleikur   að  búa  til  og  bera 


—  191  - 

upp  gátur  frá  aldaöðli;  reyndi  þar  á  skarpleik  og 
hugvit  bæði  hjá  ráðanda  og  ekki  síst  gátusmiðnum 
sjálfum.  Listin  var  sú  að  einkenna  hlutinn  að 
nokkru  leyti,  taka  fram  þá  eiginlegleika,  er  hann 
einn  átti,  og  þó  á  Jþann  veg,  að  ekki  var  Ijóst; 
gátan  var  og  átti  að  vera  myrk  að  vissu  leyti,  svo 
að  lýsíng  hlutarins  gat  átt  við  fleira  enn  eitt  i  senn. 
Hvort  allar  þessar  gátur  eru  íslenskar  að  visuform- 
inu  til,  er  óvíst,  en  ekki  er  það  ólíklegt;  ein  er  að 
öllu  leyti  islensk,  sú  um  hrafntinnuna,  en  hún  er 
að  gerð  reyndar  alt  ^ðruvisi  en  hinar.  Vísurnar 
eru  ekki  allar  eins  að  bragarhætti.  Gáturnar  bera 
enn  Ijósan  vott  um  hinn  „lærða"  tima,  er  öllum 
fróðleik  var  safnað. 

Völsaþáttur  er  þáttur  einn  kallaður  i  Ólafs  sögu 
helga  i  Flateyjarbók.  Hann  er  um  Ólaf  helga,  Por- 
móð  og  Finn  Árnason;  þeir  koma  að  bæ  nokkrum 
norðarlega  í  Noi^egi  og  hitta  þar  merkilegan  (heið- 
inn)  átrúnað;  víngull  af  hesti  var  dýrkaður  þar. 
Segir  frá  þvi,  hvernig  þetta  „heilaga  blæti"  var 
látið  fara  með  bekkjum  um  kvöldið  og  átti  hver, 
er  við  tók,  að  fara  um  það  lotningarfullum  orðum. 
Svo  lauk,  að  konúngur  tók  við  og  kastaði  blætinu 
i  tíkina,  og  var  svo  búin  saga  þess;  bóndi  og  fólk 
hans  tók  við  trú.  Um  leið  og  hver  af  þeim,  sem 
við  voru,  tók  við  blætinu,  mælti  hann  (hún)  fram 
visu  um  það,  og  það  eru  þessar  vísur,  er  raynda 
einn  flokk.  Hann  er  ekki  ómerkilegur,  og  vísurnar 
lýsa  þvi,  hvernig  hverjum  var  innanbrjósts  til  þessa 
merkilega  blætis,  og  var  það  nokkuð  misjafnt.  Hvort 
um  nokkurn  sannan  viðburð  sje  að  ræða,  er  óvíst. 


—  192   - 

en  ekki  er  ólíklegt,  að  svo  kunni  að  vera.  í  Noregi 
var,  og  það  lángalengi  fram  eftir  öUum  öldum,  ýms 
nndarlegur  átrúnaður  meðal  hins  fátækara  lýðs, 
helst  þess,  er  bjó  á  afskektum  stöðum,  fjalldölum 
og  úteyjum,  svo  að  þaðerekkert  ótrúlegt,  að  völsi 
haíi  til  verið.  En  vísurnar  eru  valla  eldri  en  frá 
þessu  tjmabili. 

D.  Af  annari  kvæðagjörð  frá  þessu  timabili  er 
lítið  að  segja.  Draumvísur  eru  nokkrar  til,  eink- 
um  frá  árunum  1237—38,  og  standa  þær  i  nánu 
sambandi  við  Brlygsstaðabardaga.  Auðvitað  eru 
þær  ortar  síðar;  eru  sumar  af  þeim  alleinkennilegar 
og  ekki  óskáldlegar.  Endurtekning  orða  og  visu- 
orða  kemur  oft  fyrir  í  þeim,  eins  og  i  draugavisum. 
í  þætti  um  Stjörnuodda  (á  12.  öld;  sbr.  siðar)  er 
kvæði,  S  t j  ö  r  n  u  o  d  d  a  d  r  a  u  m  r.  Odda  dreymdi  eitt 
sinn,  að  hann  væri  orðinn  skáld  hjá  Hróöbjarti  kon- 
úngi  í  Gautlandi  og  syni  hans  Geirviði ;  um  Geirvið 
orti  hann  svo  drápu  og  eru  tilfærðar  11  visur  úr; 
þær  eru  ekki  ýkja  úngar.  Draumvísur  eru  og  í 
Bergbúaþætti,  Kumlbúaþætti  og  litlum  þætti  um 
Þorstein  Siðuhallsson. 

Háðvísur  íinnast  endrum  og  sinnum,  en  litið 
kveður  að  þeim  kveðskap;  þó  sýnist  hann  heldur 
hafa  farið  í  vöxt  á  lögleysutímunum  á  13.  öld  og 
er  getið  um  ýmsa,  er  ortu  nið,  t.  d.  Tann  Bjarna- 
son.  Sjerstaklega  skal  þess  getið  að  sumar  háð- 
visur  (eða  háðkvæði)  voru  nefndar  dansar,  og 
Dansa-Bergr  er  nefndur  höfundur  ýmsra  þess 
konar  kvæða  (á  13.  öld).  Það  er  valla  efamál,  að 
þessi  kvæði  hafa  verið  skyld  danskvæðum  Færeyinga, 


—  193  - 

er  þeir  sýngja  og  dansa  eftir;  eru  þaii  sum  enu 
þann  dag  i  dag  háð-  og  glenskvæbi.  Sýnisiiorn 
þessara  vísna  er  liklega: 

Loptr  er  í  eyjum 
bítr  lunda  bein, 
Sæmundr  er  á  heiðum 
etr  berin  ein. 

Hafa  þessi  kvæöi,  er  ef  til  vill  sum  voru  þá  þegar 
af  útlendum  toga  spunnin,  verið  ort  með  öðrum 
bragarháttum  en  þeim  vanalegu,  eins  og  vísan 
sýnir.  En  ekki  hafa  öll  þessi  kvæði  verið  háðkvæði, 
heldur  gátu  þau  og  verið  alvarlegs  efnis  (um 
menn  er  ratað  höfðu  í  eitthvað,  ólánsamar  ástir 
osfrv.).  Pað  er  sagt  um  Pórð  Andrjesson,  að  hann 
haíi  eitt  sinn  kveðið  viðlagið:  „Mínar  eru  sorgirnar 
þúngar  sem  blý".  ?að  er  auðsjeð  að  hjer  er  um 
kvæði  að  ræða,  er  hafa  verið  náskyld  hinum  svo- 
nefndu  þjóðkvæðum  (sbr.  íslensk  fornkvæði).  Dans- 
kvæði  gátu  og  verið  ástakvæði,  og  það  eru  þau 
kvæði,  er  Jón  biskup  Ögmundsson  á  Hólum  (1106 — 
21)  á  að  hafa  reynt  að  útrýma,  vegna  þess  honum 
þóttu  þau  ósiðleg;  en  honum  hefur  vafalaust  ekki 
tekist  það.  Pað  er  skaði,  að  vjer  höfum  ekkert 
frekara  af  þessum  kveðskap. 

tegar  litið  er  á  ailan  þennan  íslenska  kveð- 
skap,  er  ekki  því  að  heilsa,  að  hann  sje  ýkja  Qöl- 
breytinn  eða  sjerlega  frumlegur.  Hann  er  svo  að 
segja  að  öllu  leyti  áframhald  og  eftirliking  af  fyrra 
skáldskapnum.  En  hann  ber  rjett  að  segja  alstað- 
ar  og  i  hverri  grein,  eins  og  drepið  hefur  verið  á, 

13 


—  194  — 

vott  um  fróðleik  og  fróðleiksfýsn,  um  sögustundan, 
visindalegt  nám  og  rannsóknaranda.  Aö  því 
leyti  er  hann  i  besta  samræmi  og  nánasta  skyld- 
leik  við  það  nám  og  þau  fræði,  er  mest  bar  á  á 
þessu  tímabili  og  íslendíngar  hafa  getið  sjer  mest- 
an  heiðurinn  fyrir,  en  það  er  sögufræðin,  og 
hverfum  vjer  nú  að  þvi  að  lýsa  henni  og  því,  er 
þar  að  lýtur. 


Önnur   grein. 
Um  sögur  og  söguritun. 

1.  Upptök  og  undirstaða  söguritunar- 
innar.  Lýður  sá,  sem  um  900  byggði  ísland  alt 
umhveríis,  dali  þess  og  strendur,  var,  eins  og  áður 
er  getið,  að  mestu  leyti  kominn  beina  leið  frá 
Noregi  og  átti  svo  að  segja  að  öUu  leyti  rót  sina 
þar.  Alt  eðli  hans  var  norrænt,  öll  menning  sú 
hin  sama  sem  átti  heima  i  dölum  Noregs  og  fjarð- 
byggðum.  Mart  af  þessum  lýð  var  smámenni  að 
burðum,  lægra  bændakyn,  en  aðallandnemarnir  voru 
stórættaðir,  margir  hersbornir,  einstöku  konúng- 
bornir.  En  hverrar  ættar  sem  þeir  svo  voru,  var 
það  öllum  sameigið  að  eiga  eftir  í  Noregi  svo  og  svo 
mart  frænda  lið  og  vina.  Pað  mætti  furðu  gegna, 
ef  landnámsmennirnir  hefðu  verið  hirðulausir  og 
kærulausir  um  kunníngja  sína  og  frændur;  því  má 
að  visu  gera  ráð  fyrir,  að  þeir  hafa  haldiö  spurn- 
um  fyrir  um  þá,  hvernig  Jþeim  liði,  hvað  þeir  ynnu 
sjer  til  frama  og  þar  fram  eftir  götunum;  einstöku 
maður  fór  svo  og  svo  oft   til   Noregs   til   þess   að 


—  195  — 

blóta  goð  feðra  sinna  að  fornum  sið.  Peir  áttu  al- 
hægt  með  að  fá  frjettir  af  vinum  sinum  og  vensla- 
mönnum  með  því  að  skipakomur  voru  svo  tíðar  og 
millilandaferðir  snemma  margar  á  ári.  Sem  áður 
var  getið,  reyndist  enn  fremur  svo,  að  Islendingar 
voru  að  mörgu  leyti  upp  á  Noreg  komnir,  svo  að 
samgöngur  við  þetta  land  urðu  meiri  og  fleiri  en 
við  nokkurt  annað.  Mjög  snemma  hefur  Jþessi 
frjettalöngun  orðið  miklu  almennari  og  víðtækari, 
enda  hefur  það  frá  alda  öðli  legið  í  blóði  ger- 
manskra  manna  og  ekki  síst  norðrænna  þjóða  að 
vilja  vita  hvað  gerðist  hjá  nágrönnum  sínum  og 
öðrum  fjarlægari  kynfrændum.  Spurníngin  „hvað  er 
i  frjettum"  hefur  hljómað  hvenær  og  hvar  sem  mað- 
ur  mætti  manni  frá  því  þessi  orð  urðu  til.  „Hvat 
er  frægst  á  fold,  hvat  er  hlest  (=  frægst)  Hima- 
landi"  er  spurt  i  Oddrúnargrát.  Svo  hafa  íslend- 
íngar  jafnan  spurt  og  það  ekki  aðeins  um  atburði 
og  menn  erlendis,  heldur  og  um  atburði  og  menn  í 
landinu  sjálfu,  i  öðrum  landsíjórðúngum ;  þar  áttu  þeir 
lika  oft  vini  og  frændur.  f  að  var  óhjákvæmilegt  að 
með  þessu  móti  myndaðist  visir  til  almennrar  vitn- 
eskju  um  sögulega  atburði  og  æviatriði  merkra  manna. 
í  hinni  merku  staffræði  frá  því  um  1140  er 
talið  það  sem  þá  hafði  verið  ritað  á  íslandi  og  er 
það,  auk  hinna  „spaklegu  fræða"  Ara  fróða  og 
„helgra  þýðínga",  lög  og  ættvisi,  og  þetta  hvort- 
tveggja  nefnt  allra  fyrst.  I^etta  er  harðla  eftirtekta- 
vert  og  einkennilegt.  Höfundur  Húngurvöku,  er 
ritaði  sína  bók  fullri  hálfri  öld  síðar,  talar  um  „lög 
eða  sögur  eða  mannfræði" ;  hjer  er  átt  við  það 
sama;  mannfræði  er  sömu  merkíngar   sem    ættvisi, 

13* 


-  196   - 

sögurnar  bera  Ijósastan  vottinn  uni  ættfræöi  ís- 
lendinga  og  hvílikt  gaman  þeir  höfðu  af  henni.  En 
þetta  er  aftur  nátengt  því  sem  áður  var  getið, 
brottför  frá  óðulum  þeirra  og  landnámi  á  hinni 
fjarlægu  ey.  Ættarsambandið  og  ættgöfgin  var  eitt 
af  þvi  helsta,  sem  Norðmenn  lögðu  mesta  rækt  við 
svo  lángt  aftur  i  tímann  sem  komist  verður.  f  að 
var  eigi  aðeins  tilgángurinn  að  halda  ættinni  uppi 
andspænis  þrælakyninu  og  því  lægsta  mannrusH, 
heldur  líka  andspænis  öðrum  ættum,  hærri  og  lægri; 
landeign,  óðals-  og  eignarrjettur  stóð  i  nánasta 
sambandi  við  þetta.  „Er  þér  kunnig  ætt  hans" 
var  það  fyrsta,  sem  Illugi  sagði  við  Porstein  á  Borg, 
þegar  hann  bað  Helgu  Gunnlaugi  syni  sínum  til 
handa;  og  ótal  dæmi  þessu  lík  mætti  telja.  Ahæsta 
stig  komst  tilfinníngin  fyrir  ættgöfginni,  þegar  menn 
voru  gerðir  niðjar  goðanna,  en  það  átti  sjer  stað  með 
konúnga  og  ættir  jarhi;  þeir  voru  komnir  frá  Óðni. 
l^jóðólfur  telur  svo  i  Ynglingatali  (Noregs  og  Svía 
konúnga),  Eyvindur  i  Háleygjatali  (Háleygjajarla). 
Menn  voru  snemma  hreyknir  af  þessum  yfirburðum, 
hreyknir  af  því  að  geta  talið  þá  og  þá  merkismenn 
og  hreystimenn,  kappa  og  konúnga  meðal  forfeðra 
sinna.  Menn  Ijetu  börn  sín  heita  eftir  fyrrum  frænd- 
um  sinum,  er  fram  úr  höfðu  skarað  að  afreksverk- 
um,  og  þótti  það  giftusamlegt  að  bera  nöfn  þeirra; 
því  var  enda  trúað  að  menn  yrðu  endurbornir  í 
ættum.  Oft  hefur  það  borið  við  að  mönnum  hefur 
orðið  tíðrætt  uni  ættir  sínar  og  ættir  bornar  saman, 
úr  því  orðið  mannjöfnuður  af  ýmsu  tagi.  í  Hyndlu- 
Ijóðum  er  þetta  einmitt  aðalefnið.  Itrborinn,  góð- 
borinn,  œttnm  góör  og  þess  konar    eru   föst   orða- 


—  197  — 

tiltæki  um  höfóingja  og  kappa.  Pað  má  nærri  geta 
að  Norðmenn.  sem  ísland  byggðu,  tóku  þessa  ætt- 
artilfinníngu  meö  sjer,  og  alt  stuðlaði  til  þess  þar, 
að  hún  efldist  fremur  en  veiktist;  alt  lifið  og  stjórn- 
arfyrirkomulagið  fór  i  þá  stefnu.  Aðallandnáms- 
mennirnir  voru  höfðíngjar  fararinnar  og  bólfestunn- 
ar;  hinir  fylgdarmenn  þeirra  voru  og  urðu  þeim 
háðir,  og  svo  gekk  ættlið  eftir  ættlið ;  frá  því  fyrsta 
hlutu  ýmsar  ættir  á  íslandi  að  vera  þær  helstu  og 
merkustu,  verða  lögum  og  lofum  ráðandi.  Engu 
siður  en  í  Noregi  hlutu  menn  að  leggja  rækt  við 
ætt  sína  og  ættargöfgina,  heldur  jafnvel  miklu  frem- 
ur.  Petta  sjáum  vjer  og  finnum  í  sögu  Islendínga 
alt  fram  á  vora  eigin  daga.  Hvergi  nema  á  Islandi 
á  svo  að  segja  annarhver  maður  ættartölu  sína  oft 
lengra  aftur  i  timann  en  góðu  hófi  gegnir.  Pað  er 
engin  tilviljun,  það  sem  vjer  lesum,  að  eitt  af  því, 
er  fyrst  var  fært  í  letur  á  íslandi,  hafi  verið  ættar- 
tölur;  og  vjer  sjáum  af  þessu,  hvílíka  allsherjar- 
þýðingu  þær  þá  þegar,  um  1100,  hafa  haft.  í  hinu 
fyrsta  söguriti  á  íslensku,  íslendingabók  Ara,  var 
„áttartala",  og  aftan  við  þá  bók,  seni  nú  er  til,  rit- 
aði  Ari  sjálfur  sína  eigin  ættartölu  og  rekur  hann 
hana  upp  til  Ýngva,  Njarðar  og  Freys  (Ýnglingar); 
sömuleiðis  rekur  hann  i  öðrum  viðbæti  við  bók 
sína  ættir  hinna  íslensku  biskupa  upp  að  landnáms- 
mönnum.  Ættvisi  eða  mannfræði  var  yndi  og  uppá- 
hald  Islendinga  að  minsta  kosti  frá  þvi  á  U.öldog 
eflaust  fyrr.  £n  það  hafa  ekki  verið  bláber  nöfn- 
in,  nafnarunan  ein,  sem  menn  kunnu  og  lögðu 
rækt  við,  heldur  hafa  menn  og  lagt  stund  á  og 
kunnað  að  segja  eittlivað    um   þá   menn,    er   báru 


—  198  - 

nöfnin,  að  minsta  kosti  þá  helstu  þeirra.  í  sjálfii 
sjer  var  lítiU  fengur  í  nöfnunum  tómum,  ef  hitt 
fylgdi  ekki  með.  En  hvílík  gleði  hlaut  það  ekki  að 
vera  fyrir  soninn  og  sonarsoninn  að  geta  sagt,  að 
faðirinn  eða  afmn  hefði  verið  i  víkíngu  þar  og  þar, 
íelt  þann  og  þann  kappann,  unnið  skip  hans  og 
gersemar,  eignast  ágæt  sverð  með  hreysti  og  harð- 
fengi,  og  svo  framvegis.  Hvílik  gleði  var  honuni 
það  ekki  að  geta  bent  á  gersemarnar  sjálfar,  vopn- 
in  sjálf,  og  borið  þau  og  hversu  hlaut  það  ekki  að 
stæla  hann  sjálfan  til  þess  að  bera  þau  með  sóma, 
til  þess  að  ættlerast  ekki.  Pessir  ættargripir  studdu 
að  því  að  geyma  frásagnirnar ;  þeir  voru  svo  að 
segja  lifandi  minjar,  er  áttu  sögu  sina  og  fyrri  eig- 
anda.  Pab  er  vafalaust,  að  i  hverri  ætt,  að  minsta 
kosti  hverri  höfðíngjaætt  hafa  gengið  og  lifað  þess 
konar  sagnir  um  fyrri  frændur.  Pað  er  þessi 
ættsagnaarfur,  sem  hefur  haft  hina  mestu  þýðíngu 
fyrir  sögufróðleik  íslendínga,  og  haldið  stöðugt  aug- 
unum  opnuni  að  því  er  snerti  sjálfa  þá. 

Margs  var  að  minnast.  Ekki  síst  hinna  merku 
viðburða  í  Noregi  sjálfum,  er  leiddu  til  þess  að  land- 
ið  nýja  fanst  og  byggðist.  Hve  minnistæð  var  ekki 
ferðin,  hin  lánga  ferð  yíir  ólganda  haf  með  alla 
sína  fjölskyldu,  menn  og  skepnur,  með  alhi  þeirri 
óvissu,  er  hlaut  að  æsa  og  koma  hverri  taug  til  að 
titra.  Hve  minnistætt  hlaut  ekki  landnámið  sjálft 
að  vera,  rannsókn  landsins,  bygging  bólsins  og  alt 
er  þar  aö  laut.  Pað  var  óhjákvæmilegt,  að  alt 
þetta  festist  i  minni  manna,  greri  þar  sem  rótgró- 
inn  viður,  er  sifelt  blómgaðist  og  bar  ávöxt,   stöð- 


—  199  — 

ugt  vökvaður  af  lífsvatni  úr  Mímisbrunni  minníng- 
arinnar. 

Frá  aldaöðli  hafði  það  verið  almenn  skemtun 
manna  að  tala  um  fyrri  menn  og  viðburði,  segja 
sögur  um  þá ;  á  þetta  benda  hin  elstu  kvæði,  stefið 
í  Ragnarsdrápu  Braga  talar  um  „fjöld  sagna"  (sjá 
bls.  50);  Pjóðólfur  segir: 

Þau  frák  verk 
Vátts  ok  Fasta 
sœnskri  þjóð 
at  sögum  verða. 

Hjer  er  greinilega  bent  til  frásagna  til  skemtunar; 
sama  skáld  bendir  og  á,  að  (sögu)ljóð  hafi  þá  þeg- 
ar  verið  höfð  á  sama  hátt  (sbr.  visuna  á  56.  bls.). 
?egar  á  9.  öld  vitum  vjer  ennfremur  að  voru  þeir 
menn  í  Noregi,  er  sjerstaklega  höfðu  gaman  og 
yndi  af  að  safna  sögum  og  vita  mart  um  menn 
og  forna  viðburði,  og  voru  þeir  þá  þegar  nefndir 
fróðir  menn  (sbr.  það  sem  áður  er  talað  um  þul- 
ina);  Pjóðólfur  nefnir  þessa  menn  (ok  ek  þess  opt, 
fróða  menn  of  fregit  hafðak  osfrv.).  Fagurskinnu- 
bókin  önnur  nefnir  einn  þessara  manna  með  nafni, 
Dag  fróða;  hann  á  að  hafa  verið  móðurfaðir  Har- 
alds  hárfagra;  þótt  þetta  sje  líklegast  rángt,  hefur 
maðurinn  vel  getað  verið  til  á  9.  öld  fyrir  þvi. 
Vafalaust  má  gera  ráð  fyrir  því,  að  þeir  Norðmenn, 
er  fóru  til  íslands,  hafi  þekt  fiestir  eða  allir  þessa 
skemtun  og  flutt  með  sjer  ýmsar  fornsögur  þaðan 
bæði  um  forfeður  sina  og  aðra.  Af  kvæðunum  sjá- 
um   vjer,    að    hinar   suðrænu  sagnir  hafa  verið  al- 


—  200  — 

gengar  einmitt  í  þeim  hjeruðum,  er  landnámsmenn 
voru  ættaðir  úr. 

Ef  vjer  litum  á  sögu  Noregs  og  Islands  á  10. 
öld,  sjáum  vjer  aö  hún  er  næsta  auðug  af  atburð- 
um,  hverjum  öörum  merkari.  Eftir  lát  Haralds 
hárfagra  (líklega  933)  kom  Eiríkur  blóðox  til  ríkis; 
en  ári  síðar  kom  Hákon  Aðalsteinsfóstri  i  Noreg  og 
náði  honum  öllum  árið  eftir,  en  Eiríkur  flýði  með 
öllu  sínu;  hann  kom  aldrei  aftur,  en  synir  hans 
óróuðu  Hákon  á  hans  efri  árum,  sóttu  til  lands  og 
börðust  við  hann  oftar  en  einu  sinni,  uns  hann  fjekk 
banasárið  í  Storðarbardaga.  Stjórn  Eirikssona  var 
ill  og  óáran  gekk  yfir  landið;  almenn  óánægja 
átti  sjer  stað.  Bjarmalandsferð  Haralds  gráfelds 
var  auðvitað  fræg  og  var  gert  mikiÖ  úr,  en  bætti 
ekki  hag  manna,  árferði  nje  ánægjusemi.  Svo  komu 
hin  minnistæðu  viðskifti  þeirra  bræðra  við  Hkiða- 
jarla;  Sigurð  brendu  þeir  inni  (962),  en  Hákon, 
sonur  hans,  hefndi  föður  sins  harðlega  (Haraldur 
lokkaður  til  Danmerkur  og  feldur  þar  970).  Stjórn 
Hákonar  jarls  var  framan  af  góð  og  gifturík  og 
komst  frægð  hans  á  hæsta  stig  eftir  Jómsvikínga- 
bardaga  (986);  hann  hlutu  allir  að  telja  hinn  mesta 
og  markverðasta  atburð.  Pá  gerðist  og  mart  sögu- 
legt  um  ævi  Hákonar  þegar  á  leið,  og  hlaut  ekki 
síst  dauðdagi  hans  (995)  að  hafa  hin  mestu  áhrif. 
Hin  skamma  stjórn  Ólafs  Tryggvasonar  var  hin 
glæsilegasta  að  mörgu,  fyrst  og  fremst  af  trúboðinu ; 
hún  endaði  með  hinum  stórkostlega  Svoldarbardaga 
—  og  þar  með  öldin.  Við  alla  þessa  viðburði  voru 
margir  íslendíngar  meira  eða  minna  riðnir. 

Á  íslandi   sjálfu   var  lif  manna  á  10.  öld  fram 


—  201  — 

úr  öllu  hófi  ófriÖlegt.  Deilur  og  baráttur,  vígaferli 
og  áverkar  gerðust  nieð  mönnum  svo  að  segja  dags 
daglega.  Peir  sem  byggðu  landið  voru  kröftugir 
menn  og  þróttmiklir,  fræknir  og  framsæknir,  um 
fram  alt  sjálfstæðir  og  sjálfræðisfullir;  þeir  þoldu 
ekki  neinn  ágáng  eða  ofriki,  eða  að  þeim  væri 
misboðið  í  nokkru  með  orði  eða  verki;  hugurinn 
var  hefndarfús  og  höndin  átti  skamt  til  brandsins. 
Hins  vegar  má  nærri  geta,  að  deiluefni  hafa  getað 
verið  mörg  og  margvísleg,  þar  sem  alt  var  nýtt  og 
svo  að  segja  á  tjá  og  tundri  fyrst  um  sinn  eftir 
innflutninginn.  Þótt  alþíngi  væri  stofnað  (um  930) 
og  lög  sett,  er  gilda  skyldu  um  alt  land,  má  nærri 
geta,  að  lög  og  dómar  hafa  ekki  fengið  þá  alls- 
herjar  þýðíngu  og  virðíngu,  að  menn  vildu  bíða 
úrskurðarins  þar  eða  kærðu  sig  vitund  um  hann. 
.Að  taka  fje  á  sjer"  eða  „að  bera  föður  sinn  i 
púngi  sjer"  (þ.  e.  silfrið  fyrir  hann  veginn)  var  talið 
eitthvað  hið  fyrirlitlegasta,  sem  frjálsan  mann  gat 
hent.  Par  að  auk  voru  hjer  og  hvar  ribbaldar,  illir 
menn  í  eðli  sínu,  ofsafengnir  og  ránglátir;  þeir 
svifust  ekki  þess  að  gera  á  hluta  alveg  saklausra 
manna  og  friðgjarnra,  virtu  lög  og  landsrjett  að 
vettugi.  Pað  var  ekki  von  til,  að  menn  þyldu  slíkt 
hefndarlaust,  og  fór  þá  oft  svo,  að  menn  leiddust 
enda  móti  vilja  sínum  út  í  víg  og  misgerðir,  þótt 
þeir  væru  í  sjálfu  sjer  hinir  friðsömustu.  Vjer  sjá- 
um,  að  sögurnar  um  10.  aldar  íslendinga  eru  að 
segja  má  ekki  um  annað  en  ófrið,  vigaferli  og  alls- 
konar  deilur,  og  gengur  því  fram  á  11.  öld  eða  hjer 
um  bil  fyrsta  flórðúng  aldarinnar.  Petta  timabil 
er  vanalega  kallað  söguöldin;  þá  gerðust  sögurnar. 


—  202  — 

þ.  e.  þá  gerðust  hinir  merku  viðburðir,  er  þær  segja 
frá.  Má  heita,  að  ófriðaröldin  gengi  ytir  alt  landið ; 
ílestallir  höfðíngjar  og  meiri  háttar  menn  bendluðust 
á  einhvern  hátt  við  atburðina.  I^að  var  engin  furða 
að  þessum  viðburðum  væri  haldið  á  loft ;  þeir  voru 
svo  merkir  bæði  fyrir  einstaka  menn  og  ættir  og 
heil  hjeruð,  að  það  var  óhjákvæmilegt  að  þeir  yrðu 
sagðir  mann  fram  af  manni  og  það  fyrst  og  fremst 
í  ættunum  sjálfum;  þeir  voru  frægðarfullir  fyrir  þá 
sem  höfðu  unnið  afrekin  og  urpu  frægðarljóma  yfir 
alla  ættina.  Alt  þetta  sem  gerðist  á  10.  öld  og  fram 
á  þá  11.  var  sannkallað  söguefni  og  varð  það 
lika. 

Bæði  i  Noregi  og  á  Islandi  varð  söguefni  til  á 
10.  öldinni  í  ríkum  mæli,  söguefni,  er  hlaut  að  vekja 
mikla  athugun,  verða  fært  í  frásögur,  söguefni,  er 
eigi  aðeins  var  skemtunarefni,  heldur  hafði  ýmsa 
aðra  þýðíngu  og  oft  beinlínis  fyrir  líf  manna. 

Pað  er  auðvitað,  að  það  eru  hinir  einstöku  við- 
burðir  (orustur,  viðureignir  osfrv.),  er  hafa  verið 
sagðir  fyrst  hver  út  af  fyrir  sig.  f  egar  svo  stóð  á, 
voru  oft  vísur  með;  þær  voru  eins  og  kjarni  i  frá- 
sögninni,  studdu  hana  og  voru  nokkurs  konar  sönnun 
fyrir  henni.  Lítum  á  Egil  Skallagrímsson ;  hann 
kom  lítt  við  mál  landa  sinna  og  segir  þvi  litt  af 
afrekum  hans  á  íslandi;  en  hann  fór  utan  fjórum 
sinnum  og  vann  ýms  afrek  i  hverri  feröinni,  orti 
kvæði  og  visur  í  þeim;  um  þessar  ferðir  og  verk 
hefur  hann  oft  talað,  oft  sagt  frá  þeim  eins  og  þegar 
hann  sagði  þau  Einari  skálaglamm.  „Einarr  spurði 
ok  i  móti  Egil  at  þeim  tíðendum,  er  fyrr  höfðu  gerz 
um  ferðir  Egils  ok  stórvirki  hans;  en  þat  talþótti 


—  203  — 

Egli  gott  ok  rættiz  af  vel".  Hin  innri  gleði 
Egils  skín  út  úr  þessum  orðum;  það  er  enginn 
vafi  á  því,  að  niðjar  hans,  sem  sjálfsagt  oftar  en 
einu  sinni  hafa  hlustað  á  frásögur  hans,  hafa  haft 
sömu  gleði  af  að  halda  þeim  við  og  segja  þær 
öðrum,  og  svo  gengu  þær  framvegis  1  ættinni  sem 
ættararfur.  Pannig  hefur  þetta  verið  i  öðrum  ætt- 
um  landshornanna  á  milU. 

Vjer  getum  af  þessu  með  fuUri  vissu  gert  ráð 
fyrir  þvi,  að  um  1025  var  til  hjá  hverri  höfuðætt  á 
íslandi,  á  hverju  höfuðbóli  rjettar  ættartölur,  rjett 
lángniðjatöl  að  minsta  kosti  frá  því  um  800,  og 
sannar  frásagnir  um  flutnínginn  til  Islands  og  orsakir, 
er  lágu  til  hans,  um  helstu  menn  ættarinnar  á  ís- 
landi  og  afrek  þeirra  utan  lands  og  innan,  svo  og 
frásagnir  um  ættir  og  viðburði  í  Noregi  fyrir  Islands 
byggð  og  lángt  aftur  í  tíma;  en  sumt  af  þeim  hefur 
valla  verið  að  öllu  leyti  sannsögulegt,  heldur  þegar 
blandað  ýkjum  og  þjóðtrúarsögnum.  Enn  fremur 
hafa  verið  til  frásögur  um  stjórnendur  Noregs, 
helstu  afrek  þeirra  og  ferðir,  orustur  og  dauðdaga. 
Pessar  frásagnir  hafa  verið  hafðar  til  skemtunar 
bæði  á  hinum  einstöku  bæjum,  í  samkvæmum  og  á 
mannfundum,  þegar  svo  bar  undir. 

Ellefta  öldin  var  að  undanskildum  hinum  fyrsta 
fjórðúngi  hennar  að  öllu  samtöldu  hin  mesta  friðar- 
öld  á  íslandi  og  hjelst  sá  friður  mestalla  12.  öld. 
þó  að  þá  færi  að  brydda  á  ýmsum  skærum  aftur 
og  ríg  meðal  einstakra  höfðíngja;  það  var  undan- 
fari  13.  aldar,  að  alt  fór  í  bál  og  brand.  Kirkju- 
valdið  efldist  smátt  og  smátt,  en  þó  ekki  að  marki 
fyrr   en   í  lok  11.  aldar  og  þar  á  eftir,  og  var  það 


-  204  — 

þó  fremur  af  því,  hvílíkir  ágætisnienn  stóðu  fyrir 
henni,  heldur  en  af  því  að  hinir  íslensku  höfðíngjar 
beygðu  sig  fyrir  henni  af  auðmýkt  og  guðsótta; 
þeir  voru  enn  sem  fyrrum  mjög  sjálfstæðir  og  harðir 
viðskiftis  þegar  svo  bar  undir.  Um  hinn  fyrsta 
biskup  Islendinga,  Isleif  Gissurarson,  segir  höfundur 
Húngurvöku,  að  hann  hafi  haft  „nauð  mikla  á  marga 
vegu  í  sínum  byskupsdómi  fyrir  sakir  óhlýðni 
manna",  en  ef  til  vill  er  þetta  orðum  aukið  frá 
klerklegu  sjónarmiði;  um  Gissur  biskup  son  hans 
segir  að  hann  haíi  friðað  „svá  vel  landit,  at  þá 
urðu  engar  stórdeilur  með  höfðingjum,  en  vápna- 
burðr  lagðiz  mjök  niðr";  flestir  virðingamenn  er 
sagt  hafi  verið  lærðir  til  presta.  Vjer  getum  því 
með  rjettu  talað  um  friðartíma,  er  stóð  hjer  um  bil 
heila  öld.  Frá  þessum  tíma  eru  svo  að  segja  engar 
sögur  til,  það  gerðist  ekkert  slíkt  eða  næsta  litið, 
er  vekti  almenna  athygli  eða  væri  fært  í  frásögur. 
En  þvi  hentugra  var  þetta  tímabil  til  þess  að  leggja 
rækt  við  undanfarna  öld  og  hina  stórkostlegu  við- 
burði  hennar.  Pessi  friðaröld  er  frásöguöld,  sú 
öld,  er  frásögurnar  í  ættunum  lifðu  á  vörum  manna 
ættlið  eftir  ættlið,  sú  öld,  er  arfsögnin  íslenska 
þróaðist  og  náði  fullri  festu,  bæði  að  því  er  snerti 
innlenda  og  útlenda  viðburði. 

f  að  kom  brátt  í  Ijós,  að  ekki  aðeins  einstöku 
menn  í  ætt  hverri  hjeldu  arfsögninni  við  til  þess  að 
halda  uppi  veg  forfeðra  hennar,  heldur  gerðust  ein- 
stöku  menn  til  þess  af  eigin  fýst  og  skapferli  sinu 
til  þess  að  nema  svo  mikið  af  henni,  sem  þeir  fengu 
tækifæri  til  að  ná  í,  svo  að  segja  safna  meiri  og 
minni   heildum   frásagnarinnar  innan  sömu  sveitar 


—  205  — 

eða  hjeraðs.  Pað  lá  nærri  fyrir  þess  konar  niann 
t.  d.  aö  safna  sögunum  um  allar  ferðir  og  afrek 
Egils.  Pessir  menn  gátu  og  haft  þann  aukatilgáng 
að  geta  skemt  fólki  með  sem  flestum  sögnum.  FuU- 
komnar  söguheildir  svo  sem  þær,  er  vjer  þekkjum, 
hafa  þó  naumast  orðið  til  þá  þegar  á  þann  hátt. 

Einn  hlutur  var  sá  er  olli  þvi  mest  og  best,  að 
menn  úr  einu  byggðarlagi  gátu  lika  fengið  greini- 
legar  frjettir  úr  öðrum,  jafnvel  hinum  íjarlægustu 
á  landinu,  en  það  var  hin  árlega  samkoma  manna 
á  Þingvelli  við  Öxará.  Pángað  komu  menn  og 
konur  og  únglíngar  hundruðum  saman  á  hverju 
sumri.  far  sagði  hver  öðrum  frjettirnar  úr  sínu 
hjeraði,  og  vanalega  voru  þar  staddir  menn  er  ný- 
komnir  voru  frá  útlöndum;  þeir  höfðu  lika  frjettir 
að  segja.  Pegar  Einar  talaði  við  Egil,  var  hann 
nýkominn  út  og  Egill  spurði  hann  spjörunum  úr. 
Sjálfur  fór  Egill  til  þings  einmitt  til  þess  að  frjetta 
nýjúngar,  þvi  að  hann  átti  aldrei  brýnt  erindi 
þángað  vegna  málaferla.  Til  þess  að  sýna  þessa 
þýðíngu  alþíngis  skal  hjer  getið  nokkurra  dæma. 
Pegar  Gunnlaugur  ormstúnga  lenti  norður  á  Mel- 
rakkasljettu,  svo  lángt  frá  heimili  sinu  og  Helgu 
fögru  sem  hugsanlegt  var,  sama  haustið  sem  hún 
átti  að  giftast  Hrafni,  fjekk  hann  vitneskju  um  hvað 
til  stóð  at'  bóndasyni  þar  frá  sljettunni;  „var  ek 
lijá  í  sumar  á  alþingi,  er  þat  réðsk",  sagði  bónda- 
son.  Um  Pórð  Kolbeinsson  segir  Bjarnarsaga,  að 
hann  haíi  komið  út  um  alþingi  i  Gufárós  (1008)  og 
hafi  þegar  riðið  til  þings,  „ok  varð  mönnum  dátt 
um  þat,  þviat  hann  kunni  vel  at  segja  frá  tiðend- 
um".   Alveg  eins  var  um  Magnús  biskup  Einarsson, 


—  206  — 

þegar  hann  kom  heim  úr  vígsluferð  sinni  (1135); 
þá  fór  hann  líka  til  þíngs  af  skipsfjöl;  menn  voru 
við  dóma  og  urðu  ekki  ásáttir,  en  Jþá  barst  sú  fregn, 
að  nú  riði  Magnús  biskup  á  þíngið,  „en  menn  urðu 
svá  fegnir  þeiri  sögu,  at  þegar  gengu  allir  menn 
heim;  en  biskup  gekk  síðan  út  á  hlaðit  fyrir  kirkj  u 
ok  sagði  þá  öllum  mönnum  þau  tíðindi,  ergerzhöfðu 
i  Nóregi,  meðan  hann  var  útan,  ok  þótti  ölluni  mönn- 
um  mikils  um  vert  málsnilli  hans  ok  skörungsskap". 
f  essi  sögn  skýrir  betur  en  nokkuð  annað  fróðleiks- 
fýstina  og  feginleikann  hjá  fólki,  auk  hins,  sem 
hjer  er  mest  um  vert,  að  hún  sýnir,  hvernig  frjettir 
sagðar  á  þíngi  gátu  borist  út  um  allar  sveitir  lands- 
ins  íjær  og  nær.  Að  lyktum  skal  getið  einnar  frá- 
sagnar,  er  ef  til  vill  hefur  niesta  þýðíngu  fyrir 
geymslu  sagnanna  og  það  sem  áður  var  sagt  um 
einstöku  námgjarna  sagnasafnara  og  sögumenn. 
Úngur  íslendíngur  kom  eitt  sumar  til  Noregs  og 
bað  Harald  harðráða  ásjá  og  sagðist  hann  „kunna 
sögur".  Konúngur  tók  við  honum  með  því  skilyrði 
að  hann  segði  sögur  og  skemti  hvenær  sem  nokkur 
óskaði  þess;  hann  gerir  svo,  en  þegar  leið  að  jól- 
um,  fór  hann  að  verða  fálátur  og  þögull.  Konúngur 
grenslaðist  eftir,  hvað  ylli,  og  kom  það  þá  upp,  að 
hann  átti  ekki  nema  eina  söguna  eftir  og  það  var 
útferðarsaga  konúngsins  sjálfs  (sagan  um  ferðir  hans 
og  hernað  i  suðurlöndum) ;  en  eins  og  við  var  að 
búast  þótti  honum  vandamikið  og  áhætta  að  segja 
hana;  auðvitað  var  það  líka  sú,  er  konúng  fýsti 
mest  að  heyra.  Sagði  konúngur,  að  hann  skyldi 
segja  þessa  sögu  og  byrja  jóladaginn,  en  kvaðst 
skyldu   stilla   svo   til,    að    hún   entist  jólin   út,  og 


—  207  - 

sagðist  ekkert  skyldu  láta  á  sjer  íinna,  hvernig  sjer 
líkaði  sagan.  Á  þrettánda  var  sögunni  lokið  og 
var  íslendíngur  allur  á  glóðuni  um  það,  hvernig 
konúngi  líkaði;  en  konúngur  sagði:  „mér  þykkir 
allvel,  ok  hvergi  verr  en  efni  eru  til  —  eða  hverr 
kendi  þér  söguna?";  hann  svaraði:  „þat  var  vandi 
minn  út  á  landinu,  at  ek  fór  hvert  sumar  til  þings 
ok  namk  hvert  sumar  af  sögunni  nakkvat  at  Hal- 
dóri  Snorrasyni"  [en  hann  hafði  verið  með  Haraldi]. 
„f  á  er  eigi  kynligt,  segir  konúngur,  at  þú  kunnir 
vel". 

Pessi  frásögn  er  að  mörgu  einkar  merkileg; 
og  ekki  aðeins  að  þvi  er  snertir  þá  þýðíngu,  sem 
alþingi  hafði  fyrir  útbreiðski  sögufróðleiks.  Hún 
leiðir  oss  lika  fyrir  sjónir  Ijóslifandi  þess  konar 
mann,  er  áður  var  getið.  Þessi  maður  var  fróður 
eða  sagnafróður,  þótt  hann  sje  eigi  nefndur  svo 
beinlinis. 

Á  síðasta  hluta  11.  aldar  og  um  1100  —  og 
einstöku  sinnum  þar  á  eftir  —  rekum  vjer  oss  á 
menn,  er  kallaðir  eru  fróðir  og  hafa  jafnvel  það 
viðurnefni  (hinn  fróði);  þeir  eru  nefndir  sem  heim- 
ildarmenn  eða  sem  höfundar.  Nefndur  er  Finn- 
bogi  fróði,  Kolskeggr  fróði  (heimildarmaður 
að  Austfjarðalandnámum),  Brandr  príor  enn 
fróði  (heimildarmaður  að  Breiðíirðíngaættum) ; 
Ingimundr  prestur  á  Beykjahólum  er  nefndur 
fræðimaður,  og  loks  eru  þeir  báðir  Sæmundr 
og  Ari  prestar.  f  óríðr  Snorra  dóttir  goða  (d. 
1112)  er  kölluð  margspök  og  óljúgfróð.  Ari  fróði 
telur  í  riti  sínu  hina  mörgu  heimildarmenn  sína,  er 
hann  hafi  spurt  og  fengið  mart  að  vita  hjá,  og  eru 


—  208  — 

hans  ummæli  einkar  merkileg.  Vjer  sjáum  af  öUu 
þessu,  aö  um  1100  hafa  verið  margir  menn,  karlar 
sem  konur,  er  beinlínis  mætti  kalla  sögufræðinga ; 
þeir  hafa  að  minsta  kosti  hver  í  sinu  byggðarlagi 
safnað  arfsögnum  um  fyrri  tíma  menn  og  viðburði, 
safnað  ættartölum,  safnað  einstökum  frásögnum  og 
líklegast  skapað  úr  þeim  meiri  og  minni  heildir; 
þeir  minna  á  skáldin,  er  lærðu  íjölda  af  kvæðum 
utanað.  Þessa  fróðu  menn  má  eflaust  telja  hina 
eiginlegu  undanfara  söguritaranna  á  12.  og  13.  öld; 
þeir  hafa  undirbúið  þeirra  starf  og  frá  þeim  stafar 
efalaust  meginið  af  öllu  því  söguefni,  er  til  er. 

Alþíngi  og  hinir  fróðu  menn  er  það  tvent,  er 
liklegast  hefur  hvað  mesta  þýðíngu  fyrir  hina  is- 
lensku  arfsögn  í  heild  sinni  og  þar  með  söguritun 
íslendinga. 

Pað  leiðir  nú  af  sjálfu  sjer,  hversu  skoða  ber 
þessa  arfsögn,  þegar  þess  er  spurt,  hve  áreiðan- 
leg  hún  muni  hafa  verið. 

Peir  eru  margir  nú  á  dögum,  er  hafa  litla  trii 
á  þvi,  að  munnlegar  sagnir  geti  geymst  lengi  óbrjál- 
aðar  og  rjettar;  og  víst  má  það  telja,  að  sögur  þær 
er  nú  eru  sagðar  af  viðburðum,  er  ekki  eru  eldri 
en  ef  til  vill  hálfrar  aldar  eða  enda  ekki  það,  reyn- 
ast  ekki  sannar  að  öllu.  En  eftir  þess  konar  dæm- 
um  má  ekki  skoða  arfsagnir  fornaldarinnar.  Pess 
verður  að  gæta,  hvihkur  ógnarmunur  var  á  öllu  lifi 
manna  þá,  bæði  til  sálar  og  likama,  eins  og  áður 
hefur  verið  getið.  Skilyrðin  voru  þá  miklu  einfald- 
ari  og  betri  en  síðar,  miklu  hægra  að  muna  en  nú, 
af  því  að  hugir  manna  og  atliygli   tvistraðist   ekki 


—  209  — 

nærri  eins  mikið  og  síöar.  Minnið  stæltist  viö  alt 
saman  og  efldist  til  þess  að  geta  sogið  i  sig  svo 
mart  og  haldiö  þvi  rjettu.  Sem  áöm^  var  getið,  var 
og  mart  er  studdi  sögnina,  fornar  gersemar  (ættar- 
arfur),  örnefni  er  sprottin  voru  af  viðburðum,  vís- 
urnar  og  fleira. 

Enn  fremur  ber  þess  að  gæta,  að  hjer  er  ekki 
um  lángan  tima  að  ræða  milli  viðburðanna  og 
þessara  fróðu  manna  á  síðara  hluta  11.  aldar  og 
um  1100.  Setjum  svo,  að  einn  af  þeim  hafi  þá 
(um  1100)  verið  milli  þrítugs  og  fertugs,  eða  á 
besta  þroskaskeiði ;  hann  hefur  getað  haft  i  fyrsta 
lagi  sagnir  af  gömlum  manni,  svo  gömlum,  að  sá 
var  fæddur  um  1000  og  fullþroska  um  1025  eða  á 
dögum  Ólafs  helga,  lifað  Njálsbrennu  og  munað  það 
sem  siðar  gerðist.  Frá  þessum  manni  gat  maður- 
inn  um  1100  fengið  vitneskju  um  alt  miðbik  11. 
aldar.  Par  næst  hefur  hinn  gamli  maður  getað 
vitað  ákaflega  mikið  um  10.  öld  eftir  þvi  sem  eldri 
menn,  er  þá  lifðu,  sögðu  honum.  f  að  þarf  því 
ekki  nema  einn  eða  tvo  liði  milli  mannsins  um 
1100  og  viðburða  á  10.  öld.  Að  þetta  er  ekki 
tómur  hugarburður  er  Ijóst  af  því,  sem  Ari  segir 
um  sjálfan  sig;  hann  er  fæddur  1067  en  ólst  upp 
hjá  Halli  Pórarinssyni  í  Haukadal;  Hallur  var  fædd- 
ur  995  og  mundi,  að  Pángbrandur  skírði  hann  þrje- 
vetran  998;  hann  var  kaupfjelagi  Ólafs  helga;  hann 
var  stálminnugur  og  dó  i  hárri  elli  1089  eða  þegar 
Ari  var  löngu  kominn  til  vits  og  ára.  Auðvitað 
stóð  ekki  ætíð  eins  vel  á  sem  hjer,  en  það  þurfti 
ekki  miklu  að  muna.  Auðvitað  var  nokkuð  öðru 
niáli  að  gegna  með    þá    viðburði,    er   lengra   náöu 

14 


—  210  - 

aftur  í  tímann;  en  þó  þurfti  ekki  nema  einn  eða 
tvo  liði  í  mesta  lagi  i  viðbót.  Frásagnirnar  frá 
þessum  eldri  tímum  (fyrir  950)  eru  líka  miklu  færri 
og  fátæklegri  bæöi  að  því  er  snertir  Island  og 
Noreg,  og  yíir  höfuÖ  má  segja,  að  minni  manna 
hafi  ekki  náð  lengra  en  til  rikis  Haralds  hárfagra 
og  íslands  byggðar. 

Pað  er  óhætt  að  álíta,  að  arfsagnir  íslendínga 
um  1100  hafi  verið  rjettar  i  öUu  verulegu  eða  haft 
öll  hin  bestu  skilyrði  til  þess  að  vera  það.  En  því 
verður  heldur  ekki  neitað  hins  vegar,  að  mikið  þarf 
ekki  ætíð  til  að  sögnin  raskist  eða  truflist,  atburð- 
um  sje  blandað  saman  þegar  frá  líður  —  því  að 
ekkert  fast  tímatal  að  telja  eftir  árum  var  enntil— , 
nöfnum  blandað  saman,  og  fleira  gat  skekst;  einn 
sögumaðurinn  gat  tekið  skakt  eftir,  lagt  lítið  eitt 
öðruvísi  blæ  yfir  frásögn  sína  án  þess  þó  vísvit- 
andi  að  hnekkja  sannleikanum  eða  sveigja  til  í 
neinu;  auðvitað  gat  sumt  gleymst  og  hefur  líka 
gleymst. 

2.  Söguritunin.  Vjer  erum  nú  komnir  að 
þeim  timum,  er  menn  hófu  að  semja  og  setja  á 
bækur  sagnarit  og  sögur.  Til  þess  þurfti  fyrst  og 
fremst  að  kunna  að  skrifa.  Fyrst  framan  af  eftir 
aö  kristni  var  komin  á  landið  var  prestastjettin  ef- 
laust  fáliða  og  fákunnandi,  en  eftir  að  ísleifur  var 
orðinn  biskup  (1056—80),  fór  þekkíngu  manna  fram; 
hann  hjelt  skóla  og  eflaust  hefur  þar  verið  kend 
latina  meóal  annars,  bæði  að  lesa  hana  og  skrifa. 
Um  1100  var  prestastjettin  orðin  mjög  mannmörg 
og  eflaust  eftir  hætti  fremur  vel  að  sjer.    Pað   var 


—  211  - 

óhjákvæmilegt  að  prestar  skrifuöu  ýmislegt,  ekki  aÖ- 
eins  hin  andlegu  skólafræði  sín,  er  voru  á  latínu, 
eða  latínsk  rit  (ræður  og  þess  kyns),  heldur  líka 
fleira  ef  svo  bar  undir ;  ekkert  var  því  til  fyrirstöðu, 
að  þeir  reyndu  sig  við  móðurmál  sitt  og  smáupp- 
teiknanir  á  þvi.  Veturinn  1117 — 18  voru  hin  ís- 
lensku  fornlög  skrifuð  í  bók,  og  meðal  hins  aUra 
fyrsta  er  skráð  hafi  verið  telur  höfundur  hinnar 
fyrstu  staffræði  ættvísi.  Pað  letur,  er  þeir  höfðu 
til  þessa,  var  efalaust  latínuletrið ;  sumir  hafa  hald- 
ið,  að  þeir  hafi  notað  rúnaletrið,  eins  og  það  var 
þá,  en  það  er  mart,  sem  mælir  svo  sterklega  á 
móti  því,  að  sú  skoðun  hlýtur  að  vera  röng.  Auð- 
vitað  fullnægði  ekki  latínustafrófið  að  öllu  leyti  ís- 
lensku  máli,  en  það  mátti  þó  vel  bjargast  við  það, 
þángað  til  ráð  fanst  til  þess  að  bæta  það,  og  það 
gerði  hinn  fyrsti  staffræðishöfundur,  sem  síðar  mun 
getið.  Menn  skrifuðu  á  skinn  (fell,  bókfell,  skrá 
[=  skinnbútur] ),  er  var  þar  til  búið,  oftast  kálfskinn ; 
úr  skinninu  voru  skornir  ferstrendir  bútar,  stærri 
eða  minni,  eftir  þvi  sem  á  stóð,  þeir  lagðir  saman 
í  miðju  og  mynduðu  2  blöð;  4þess  kyns  bútar  voru 
vanalega  lagðir  hver  inn  í  annan  og  voru  þessi  8 
blöð  kölluð  kver  (eða  kváterni);  svo  og  svo  mörg 
kver  voru  í  bók.  Ef  blöðin  voru  smá,  eða  eins  og 
áttblöðúngar  nú  að  jafnaði,  var  skrifað  þvert  yfir 
siðuna;  ef  þau  voru  stór  og  breið,  var  síðunni  skift 
i  2  dálka.  Til  allra  hliða  voru  látnar  randir  auðar. 
Til  þess  að  ritið  yrði  sem  reglulegast  og  laglegast, 
Hnuinar  sem  beinastar  og  jafnlángt  á  milli,  stúngu 
111  enn  sniágöt  á  röndunum,  áður  en  skrifað  var,  og 
stundum  var  strikað  fyrir  með  fínum  strikum  (nál- 

14* 


—  212  — 

aroddi  eöa  þess  konar).  Upphafsstafir  og  yfir- 
skriftir  voru  að  jafnaði  skrifaðir  fagurlega  og  meö 
margskonar  litum.  Blekið,  er  notað  var,  var  að 
jafnaði  ágætt,  oft  rauðbrúnt  með  gljáa;  er  letrið  oft 
í  þeim  bókum,  er  vel  hefur  verið  farið  með,  svo 
nýlegt,  að  vel  mætti  trúa  það  skrifað  á  vorum  dög- 
um.  Pessar  bækur  eru  vanalega  einstaklega  vel 
úr  garði  gerðar,  snildarverk  og  skrautverk,  enda 
Ijetu  stórhöfðíngjar  oft  æfða  ritara  skrifa  fyrir  sig 
bækur  og  launuðu  vel;  þegar  fram  i  sótti,  á  13.  og 
14.  öld,  hafa  eflaust  verið  til  skrifarar,  sem  ekki 
lifðu  á  öðru,  og  þekkjum  vjer  enn  mörg  handrit 
með  sömu  hendinni.  Til  þess  að  verja  sem  minst- 
um  tíma  til  að  rita  og  ekki  síður  til  þess  að  spara 
hið  dýra  skinn,  tóku  menn  upp  á  þvi  að  skamm- 
stafa  orðin ;  þetta  var  afgamall  siður  i  útlöndum  frá 
fornöld  Grikkja  og  Rómverja,  en  engir  hafa  bundið 
og  skammstafað  freklegar  en  íslendíngar;  þó  veld- 
ur  lesturinn  ekki  neinum  sjerlegum  erfiðleikum,  ef 
orðin  og  böndin  eru  ekki  máð,  sem  oft  vill  reynd- 
ar  verða.  I  fyrstu  hafa  það  ekki  verið  aðrir  en 
prestar  eða  skólagengnir  menn,  er  kunnu  að  skrifa; 
síðar  hafa  líka  aðrir  lært  þessa  list. 

ísleifur  biskup  hafði  numið  nám  í  I'ýskalandi; 
Sæmundur  Sigfússon,  er  síðar  var  kallaður  fróði, 
hafði  verið  að  námi  bæði  þar  og  i  París  og  þar 
hitti  Jón  Ögmundarson  hann.  Þessir  og  aðrir  hafa 
kynst  þeim  ritum,  er  þá  voru  til  og  notuð  í  norð- 
urálfu,  en  þau  voru  öll  á  latínu  rituð.  Par  á  með- 
al  hafa  eflaust  verið  sögurit.  Pað  er  ekki  ólíklegt, 
að  þau  kj^nni,  er  þessir  menn  og  aðrir  höfðu  af 
þessum   útlendu   bókum,   hafi  vakið  þá  til  þess  að. 


1 


—  213  - 

rita  á  líkan  hátt  um  norræna  menn  og  viðburði, 
kveikt  löngun  hjá  þeim  til  þess  aö  semja  lik  rit. 
Svo  mikið  er  vist,  að  Sæmundur  fróði  er  hinn  fyrsti, 
er  vjer  vitum  til  að  haíi  ritað  sögurit  um  Norð- 
menn  eða  íslendinga  (ættvísin  var  nokkuð  annað), 
og  hann  skrifaði  að  dæmi  útlendínga  á  latinu. 
Samtímis  honum  var  Ari  Þorgilsson  prestur, 
lika  nefndur  hinn  fróði;  hann  ritaði  bók,  íslendinga- 
bók  hina  eldri  eða  meiri,  um  ísland  og  Noregs 
konúnga;  þar  að  auk  var  í  henni  ættartala;  hjer 
var  alt  i  eina  bók  sett,  sameinað  það  sem  siðar 
var  greint  i  sundur.  Til  allrar  hamingju  ritaði  Ari 
á  móðurmáli  sínu,  hvort  sem  það  nú  hefur  komið 
til  af  því  að  hann  kunni  ekki  latinu  nógu  vel  (sem 
þó  valla  mun  hafa  verið)  eða  af  þvi  að  hann  vildi 
rita  til  þess  aö  landar  hans  gætu  alment  lesið  rit 
hans.  Ari  tók  siðar  úr  bók  sinni  bæði  ættartöluna 
og  ævi  Noregs  konúnga  og  jók  einhverju  litlu  við, 
það  er  sú  íslendingabók,  er  nú  er  til,  og  er  ein- 
göngu  um  Island,  einkum  kirkjusögu  þess. 

?að  var  hið  mesta  happ  að  Ari  ritaði  á  is- 
lensku;  með  þvi  var  isinn  brotinn,  hin  eríiða 
byrjun  gerö  og  gerð  vel;  að  hans  dæmi  gerðu  svo 
að  segja  allir  síðari  sagnaritarar  nema  örfáir  klaust- 
urmúnkar,  er  síðar  skal  getið.  Pað  var  Ari,  sem 
hin  þjóðlegu  fræði  vor  að  fornu  og  nýju  eru  i  raun 
og  veru  að  þakka,  og  honum  var  það  snemma 
þakkað;  staífræðishöfundurinn  nefnir  loflega  „þau 
en  spaklegu  frœði,  er  Ari  Porgilsson  hefir  á  bœkr 
sett  af  skynsamlegu  viti".  Ari  dó  1148.  Um  þær 
mundir  og  þar  á  eftir,  á  síðara  hluta  12.  aldar,  eru 
flestar  og  allar  hinar  bestu  frumsögur  ritaðar;  þessi 


—  214  — 

aldarhelmíngur  er  guUöld  íslenskrar  söguritunar,  og 
sætir  það  firnuni,  hve  miklu  og  góðu  var  afkastað. 
Pær  sögur  greinast  nú  aðaliega  í  tvent,  sögur  um 
norræna  konúnga  og  útlenda  höfðíngja  yfir  höfuð 
og  Islendíngasögur.  Að  svo  hafi  verið  er  mart  til 
sönnunar  bæði  beinlínis  og  óbeinlinis.  Af  þeim 
safnritum,  er  samin  voru  á  öndverðri  13.  öld,  sjá- 
um  vjer,  að  Jþá  hafa  verið  til  einstöku  sögur  um 
alla  eða  flesta  Noregs  konúnga  og  jarla;  vjer  vit- 
um,  að  nokkru  eftir  miðja  12.  öld  var  samsett  saga 
um  Ólaf  helga;  um  Ólaf  Tryggvason  reit  Oddur 
múnkur  á  f  ingeyrum  á  latínu,  en  sögu  þeirri  var 
snemma  snúið  á  islensku;  Eirikur  Oddsson 
nokkur  var  i  Noregi  um  likt  leyti  og  safnaði  til 
samtíðarrits,  er  náði  frá  1130—61;  og  hafa  þá  efa- 
laust  verið  til  sögur  fram  að  1130.  Um  1185—7 
ritaði  Karl  ábóti  á  fingeyrum  fyrra  hlut  sögu 
Sverris  eftir  sjálfs  hans  fyrirsögn.  Svo  var  auðvelt 
að  fylla  skarðið  milli  hans  og  sögu  Eiríks  eða  ár- 
anna  1161—77.  Fyrir  lok  12.  aldar  voru  þá  til 
einstakar  sögur  um  norræna  höfðingja  alla  leið  frá 
Haraldi  hárfagra  og  Hálfdani  svarta  (og  ef  tii  vill 
lengra  aftur  i  timann).  Pað  iá  beint  við  að  safna 
þeim  í  eina  heild,  setja  þær  í  eina  bók  eða  gera 
ágrip  af  þeim  og  setja  svo  saman.  Petta  var  fyrst 
gert,  svo  að  vjer  vitum,  um  1190;  þá  var  sett  sam- 
an  þess  konar  ágrip  (og  er  kallað  svo)  og  er  til 
enn  að  mestu;  náði  það  frá  Hálfdani  svarta  og  til 
Sverris.  Siðar,  á  13.  öld,  voru  samin  Morkin- 
skinna  (Magnús  góði  til  1177),  Fagurskinna 
(sama  tímabil  og  Ágrip)  og  loks  Heimskringla 
Snorra,  er  tók  öllum  þess  konar  ritum  fram. 


-  215  — 

Enn  fremur  voru  til  uni  1200  sögur  um  Orkn- 
eyjajarla,  um  Færeyínga,  um  Eirík  rauða 
(Grænland)  ogum  Danakonúnga  (Skjöldúngasaga 
m.  m.). 

?að  mætti  nú  undarlegt  þykja,  ef  íslendingar, 
er  rituðu  svo  mart  og  mikið  um  útlenda  menn, 
hefðu  gert  sig  sjálfa  afskifta,  haft  sig  sjálfa  út  und- 
an.  Svo  var  heldur  ekki,  þótt  skoðanir  sumra 
manna  haíi  verið  á  reiki  um  þetta.  Pað  má  nú 
teljast  vafalaust  og  viðurkent,  að  flestar  sögur  um 
ísiendínga  sjeu  líka  ritaðar  á  þessu  tímabili.  Bæði 
bera  þær  það  óbeinlínis  með  sjer  að  þær  stafi  frá 
svo  fornum  timum  sem  mögulegt  er  með  máli  sinu, 
framsetníngu  og  stil;  í  stöku  tilfellum  sýna  hand- 
ritaleifar  það  nokkurn  veginn  órækt.  En  mest  er 
i  varið  vitnisburð  þann,  er  lesa  má  í  Sturlúngu- 
safninu;  þar  stendur:  „Flestar  allar  sögur  þær,  er 
hér  hafa  gerz  á  íslandi,  váru  ritaðar,  áðr  Brandr 
byskup  Sæmundarson  andaðiz",  en  hann  dó  1201. 
Hvort  sem  heldur  er  lesið  svo  eða  eins  og  í  öðru 
handritinu  stendur:  „Flestar  allar  sögur,  þær  er 
gerz  höfðu  á  íslandi  áður  Br.  b.  S.  andaðiz,  váru 
ritaðar",  kemur  alt  í  sama  stað  niður;  hugsunin  er 
alveg  hin  sama.  Vjer  vitum  og,  að  um  þetta  leyti 
voru  samin  rit  um  íslenska  menn  frá  12.  öld  og 
biskupa;  Gunnlaugur  múnkur  (d.  1218)  reit  á 
latínu  um  Jón  biskup  á  Hólum;  þá  var  og  Húng- 
urvaka  samin  um  hina  5  fyrstu  biskupa  i  Skál- 
holti  og  fleiri  biskupasögur.  Nokkru  eftir  1200 
(1210—20)  var  Landnáma  settsaman  og  er  þar  getið 
ýmsra  íslendingasagna  og  aðrar  beinlínis  notaðar, 
bæði  þær  er  nú  eru  til  og    týndar   eru,   þótt   þess 


-  216  — 

sje  ekki  ætíð  getið  með  berum  orðum.  ?að  er  þ\i 
alveg  vist,  að  um  1200  hafa  verið  til  sögur  um 
Islendinga,  bæði  um  forna  og  ýngri,  flestar  þeirra 
er  vjer  vitum  nú  af. 

Með  sögunum  um  1200  og  með  Heimskringlu 
var  hinni  eiginlegu  frumsöguiitun  lokið.  Pó  ekki 
alveg.  Bróðursonur  Snorra,  Sturla,  ritaði,  einsog 
Ari,  bæði  um  Noregskonúnga  og  íslendinga,  og  eru 
það  hinar  síðustu  sannsögulegu  frumsögur,  er  samd- 
ar  voru,  þegar  frá  eru  skildar  2  sögur  um  síðari 
biskupa.  Sturla  ritaði  sögur  Hákonar  gamla  og 
Magnúsar  lagabætis;  og  var  þar  með  lokið  hinum 
mikla  bálki  um  Noregs  höfðíngja;  áður  höfðu  verið 
samdar  sögur  um  timabilið  milli  Sverris  og  Há- 
konar  (1202—17;  Böglúngasögur).  Sturla  samdi  og 
Islendingasögu  (eða  sögur),  sem  var  samtiðarsaga 
eða  saga  Islands  á  13.  öld  fram  undir  það  að  land- 
ið  komst  undir  vald  Hákonar. 

Að  lyktum  voru  frumsamdar  sögur  Arna  bisk- 
ups  Porlákssonar  og  Lárenzius  biskups  á  14.  öld 
og  saga  Guðmundar  biskups  á  latinu  af  Arngrimi 
Brandssjaii;  henni  var  sniiið  á  íslensku  og  er  enn 
til.  Á  siðara  hluta  13.  aldar  og  um  1300  voru  svo 
ritaðar  ýmsar  (ekki  ýkjamargar)  sögur  um  Islend- 
inga,  er  ekki  höfðu  áður  verið  samdar  eða  ef  hin- 
ar  upphaflegu  sögur  höfðu  týnst,  sem  borið  gat  við. 
Með  þvi  var  lokið  hinni  eiginlegu  söguritun  íslend- 
inga.  Hvað  síðar  var  ritað  mun  síðar  um  rætt. 
f  ess  skal  þó  enn  getið,  að  annálaritun  hófst  á  síð- 
ara  hluta  13.  aldar  og  að  þá  var  líka  farið  að  setja 
hinar  svonefndu  fornaldarsögur  á  bækur. 

Vjer  verðum  hjer  enn  að  lyktum  að  geta  nokk- 


—  217  — 

urs  konar  söguritunar,  er  hófst  á  13.  öld  og  hjelst 
við  alla  14.  öld.  Pað  var  ekki  sagt,  að  frumhöf- 
undar  sagnanna  hefðu  náð  í  ait  sem  sagt  var  um 
þá  menn  og  atburði,  er  þeir  rituðu  um,  eða  þá  þeir 
kærðu  sig  ekki  um  að  taka  alt  upp  i  sögu  sína  sem 
þeir  höfðu  heyrt;  smámsaman  höfðu  og  myndast 
ýmsar  óáreiðanlegar  sagnir  einkum  um  suma  af 
konúngunum,  helst  Ólafana,  múnkatilbúningur  um 
yfirnáttúrleg  verk  þeirra  og  jarteinir.  Líka  hafa 
verið  til  ýmsar  miður  áreiðanlegar  sagnir  um  ýmsa 
forna  íslendínga.  Litur  út  fyrir  sem  þess  háttar 
sögur  haíi  einkum  fallið  mönnum  í  geð  á  13.  öld; 
að  minsta  kosti  var  þá  farið  að  gefa  þeim  sjer- 
stakan  gaum.  Peir  sem  þá  rituðu  sögurnar  upp, 
bættu  nú  inn  í  þær  þess  konar  sögnum,  hvort  sem 
þær  voru  ósennilegar  i  meira  eða  minna  lagi,  og 
þóttust  með  því  fylla  þær  og  bæta.  Oftast  skemma 
þessir  viðaukar  söguna  og  hið  góða  samhengi  henn- 
ar,  þótt  þeir  stundum  geti  haft  þó  nokkuð  sögugildi 
i  sjálfu  sjer.  Pegar  fram  i  sótti,  keyrðu  þess  konar 
innskot  fram  úr  öllu  hóíi ;  heilar  sögur  og  þættir  voru 
nii  teknar  upp  í  frumsögurnar,  svo  sem  t.  d.  sögur 
Olafanna  sýna,  eins  og  þær  t.  a.  m.  eru  í  Flateyjar- 
bók.  Sömuleiðis  steyptu  menn  saman  sögum  til 
þess  að  fá  eina  heild  ura  svo  og  svo  lángt  timabil 
eða  ef  þær  voru  að  einhverju  leyti  náskyldar; 
þesskonar  samsteypa  er  Sturlúnga  í  sinni  núverandi 
mynd  og  Njála,  þótt  með  dálítið  öðru  móti  sje. 

Pað  er  af  því,  sem  nú  hefur  verið  sagt,  auð- 
sjeð,  að  söguritunin  tilheyrir  næsta  ættlið  eftir  tíð 
Ara  fróða  og  annara  hinna  fróðu  manna,  sem  getið 


—  218  — 

var.  Hvernig  er  mí  sambandið  niilli  söguritaranna 
og  þeirra  eöa  hinnar  fornn  arfsagnar?  í*ar  um 
hafa  verið  ýmsar  skoðanir.  Sumir  hafa  haldið,  að 
sagan  hafi  myndast  alveg  eins  og  hún  er  færð  í 
letur  á  vörum  manna,  og  hafi  þeir  sem  fyrstir  rit- 
uðu  hana  ekki  verið  annað  en  skrifarar  blátt  áfram. 
Menn  hafa  bent  m.  a.  á  niðurlagsorð  Droplaugar- 
sonasögu  þessu  til  stuðníngs;  þar  segir,  að  sonar- 
sonarson  Gríms  hafi  „sagt  sögu  þessa".  Pessi  saga 
er  nii  fremur  stutt  og  einföld  og  má  vel  vera  að 
orðin  sjeu  rjett  að  mestu;  en  þegar  um  hinar  meiri 
sögur  er  að  ræða  og  ýmsar  aðrar,  bera  þær  glögg 
merki  þess,  að  þær  eru  ekki  svo  til  orðnar,  að  þær 
hafi  verið  til  í  heild  sinni  í  hinni  munnlegu  frásögn. 
Engu  að  siður  hefur  aðalefni  þeirra  verið  áður  til, 
og  líklegast  i  meiri  eða  minni  bálkum  eða  heildum. 
Sögurnar  nefna  oft  og  einatt  þá  og  þá  heimildar- 
menn  eða  -konur;  geta  oft  um  sögur  manna  og 
missagnir  um  eitthvað.  En  hvort  sem  heldur  er 
að  frumritara  sagnanna  ber  að  skoða  sem  höfunda 
eða  ekki,  er  það  af  öllu  Ijóst,  að  það  er  hin  forna 
arfsögn,  er  sögurnar  byggjast  á.  Menn  hafa  viljað 
gera  mun  á  Konúngasögunum  og  íslendíngasögun- 
um  og  sagt  sem  svo,  að  efnið  i  hinum  fyrnefndu 
sje  að  miklu  leyti  tekið  úr  og  styðjist  við  visur  og 
kvæði  samtiðisskálda ;  þetta  er  að  vísu  satt,  en  hitt 
er  vist,  að  margar  íslendingasögur  styðjast  líka  við 
vísur  og  kvæði.  Og  nú  þegar  sannað  er,  að  þær 
eru  velflestar  ekki  ýngri  en  konúngasögurnar,  verð- 
ur  að  gera  þeirri  arfsögn,  er  felst  í  þeim,  jafnhátt 
undir  höfði.  Svo  framarlega  sem  menn  viðurkenna, 
að  sögur  þessar  eru  ekki  tómur  tilbúníngur  —  og 


219 


það  segir  enginn  — ,  geta  þær  ekki  verið  á  öðru 
byggðar  en  á  arfsögnunum,  og  sannindi  sögunnar 
fara  þá  eftir  sannfróðleik  arfsagnanna ;  vjer  höfum 
sjeð,  hve  mikið  mælir  með  þvi  að  þær  sjeu  áreiðan- 
legar,  og  má  telja  sögurnar  að  sama  skapi  sannar. 
fó  ber  að  gæta  þess,  að  vel  mega  arfsagnirnar 
hafa  getað  breyst  eða  brenglast  eitthvað  i  meðferð 
manna  á  12.  öld,  en  valla  hefur  það  getað  verið 
mikið.  Pað  mætti  telja  hjer  mörg  dæmi  og  góð 
þess,  að  einstök  atriði  í  sögunum  eru  rjett  og  sönn; 
vjer  getum  sannað  þau  með  vitnisburði  útlendra 
rita,  samanburði  sagnanna  sjálfra,  rannsókn  á  sögu- 
stöðunum  og  með  ýmsu  íleiru.  En  meginið  af  efn- 
inu  er  þannig  lagað,  að  það  verður  ekki  sannað 
með  öðrum  heimildum,  og  verður  þá  sennilegleiki 
frásagnarinnar  sjálfrar  og  öU  gerð  sögunnar  að 
segja  til. 

tví  verður  ekki  neitað,  að  villur  má  finna  í 
sögunum  —  ekki  sist  timatalsvillur  — ,  að  viðburð- 
um  er  blandað  saman  og  fleira;  en  þetta  gefur 
enga  heimild  til  að  skoða  þær  yfir  höfuð  sem 
ósannar  eða  úr  lagi  færðar  að  miklum  mun  eða 
mestum;  það  heimilar  heldur  ekki  þá  skoðun,  sem 
oft  sjest  látin  í  Ijós,  að  þær  sjeu  blendíngur  af 
sönnu  og  tilbúnu,  sögu  og  skáldskap  (eins  og  nútíma- 
skáldsögur).  Hitt  mun  sannast,  að  þær  sjeu  að  mestu 
leyti  sönn  saga;  en  villur  þær,  er  finna  má  í  þeim, 
vekja  til  varúðar  og  hvetja  til  skarprar  rannsóknar 
á  hverri  sögu  fyrir  sig;  og  verður  þá  að  inna  þá 
rannsókn  af  hendi  með  fullum  kuunugleika  á  öUu 
því,  sem  hjer  kemur  til  greina. 

Að  endíngu  skal  þess  getið,  að  í  Noregi  mynd- 


■     —  220  — 

aðist  engin  söguritun,  enda  voru  lífsskilyrði  manna 
þar  á  11—12.  öld  að  minsta  kosti  alt  öðruvísi  en 
á  Islandi.  f  ar  var  að  mestu  sífeldur  ófriður  og 
aldrei  var  þar  verri  óöld  en  á  12.  öld,  en  þá  gekk 
alt  nokkurnveginn  skaplega  á  íslandi.  Engin  eigin- 
leg  arfsögn  myndaðist  þar;  sjest  það  glöggvast  á 
því,  sem  hinn  eini  Norðmaður,  er  bar  það  við  að 
rita  um  sögu  lands  sins  (á  latínu,  múnkurinn  Theo- 
dricus),  segir  um  undirstöðu  rits  síns.  Hann  segist 
hafa  fengið  hana  mest  alla  „hjá  þeim  sem  vjer 
köllum  Islendínga,  þvi  að  þeir  eru  álitnir  að  hafa 
geymt  best  minninguna  um  alt  þetta  og  þeir  hafa 
ort  merkileg  sögukvæði" ;  þetta  er  ritað  seint  á  12. 
öld;  rit  hans  mætti  þvi  að  nokkru  leyti  telja  til 
íslenskra  sögurita. 

3.  Um  höíunda  sagnanna.  Að  undanskild- 
um  hinum  fáu  höfundanöfnum,  er  vjer  vitum  deili 
á,  eru  flestöll  sögurit  vor  eftir  ónafngreinda  höfunda 
eins  og  eddukvæðin,  og  má  vera,  að  það  komi  til  af 
líkum  orsökum.  Efnið  var  til  áður  og  þeir  sem 
settu  það  á  bækur  hafa  eigi  skoðað  sig  sjálfa  sem 
höfunda  í  eiginlegri  merkingu  orðsins,  og  kynni  það 
aftur  að  mega  skoða  sem  sönnun  þess,  að  þeir 
væru  ekki  höfundar,  heldur  aðeins  ritarar. 

En  það  er  mart  sem  styður  það  að  vjer  getum 
nefnt  þá  höfunda,  að  minsta  kosti  til  nokkurrar 
hlítar.  Fyrst  er  það  i  sjálfu  sjer  óhugsandi,  sem 
áður  var  bent  á,  að  sögurnar  hinar  meiri  hafi 
verið  til  i  heilu  líki,  sögur  sem  Eigla,  Eyrbyggja, 
Laxdæla,  að  vjer  ekki  tölum  um  Njálu  og  fleiri; 
þær  bera  þess   ótvíræðleg   merki  að   vera    settar 


—  221  — 

saman  af  sagDaflokkum,  og  þess  konar  samsetníng 
hefur  munnleg  arfsögn  ekki  búið  til,  heldur  er  þaö 
einstakra  manna  verk.  Og  svo  hefur  og  verið  með 
flestar  hinar  sögurnar,  þótt  minni  sje.  Um  leið  og 
þær  voru  settar  saman  af  hinum  einstöku  sögu- 
sögnum  hefur  sá,  sem  það  gerði,  skipað  þeim  eftir 
sinni  skoðun  og  vikið  ýmsu  við,  ef  þurfti,  til  þess 
að  fá  fult  samræmi  og  góða  söguheild.  Um  leið 
hefur  hann  ósjálfrátt  lagt  sinn  eiginn  blæ  yfir  alla 
söguna;  sögurnar  eru  sin  á  milli  næsta  ólíkar  að 
mörgu,  bæði  að  stíl  og  framsetníngu ;  þetta  ætti  sjer 
naumast  stað,  ef  þær  væru  að  fullu  til  orðnar  í 
munnlegri  frásögn.  Par  að  auk  niá  kenna  þess 
greinilega,  að  í  hverri  sögu  fyrir  sig  (auðvitað  ekki 
i  öUum,  og  ekki  í  öllum  jafngreinilega)  sjást  sjerstök 
uppáhalds  umræðuefni,  og  bendir  það  á  einstakan 
mann,  og  það  getur  valla  verið  annar  en  sá  sem 
færði  söguna  í  letur.  Ein  sagan  hefur  sjerstaklega 
gaman  af  að  gera  grein  fyrir  vopnum  og  gripum, 
önnur  fyrir  fornum  siðum  og  venjum,  þriðja  staða- 
nöfnum  og  þess  konar,  fjórða  iögum,  rjettarfari 
og  niálagángi  osfrv.  Enn  fremur  er  það  einkenni- 
legt,  að  í  mörgum  sögum  kemur  í  Ijós  að  um  hitt 
og  þetta  hafi  tii  verið  fleiri  frásagnir  en  ein,  sumir 
segi  þetta,  sumir  hitt;  stundum  er  svo  bætt  við 
að  sú  eða  sú  sögnin  verði  að  teljast  hin  sennilegri. 
Svo  gerir  ekki  arfsögnin;  en  auðvitað  mætti  hugsa 
sjer,  að  sumt  af  þessu  stafaði  frá  hinum  fróðu 
mönnum. 

Út  af  öllu  þessu  leiðum  vjer  þá  ályktun,  að 
þeir  sem  færðu  sögurnar  í  letur,  hafi  haldið  áfram 
verki   hinna   fróðu  manna,  en  á  víðáttumeiri  hátt. 


—  m  — 

safnað  öllum  arfsögnum  og  arfsagnaflokkum  er 
þeir  gátu  náð  í,  sett  svo  alt  saman  og  búi5  tö  úr 
þvi  þá  söguheild,  er  vjer  höfum  að  miklu  eða  mestu 
óbreytta.  teir  hafa  við  haft  dæmigreind  í  vali  sinu 
og  samsetning,  eflaust  oft  sett  sinn  eiginn  blæ  á 
framsetníngu  og  orðfæri,  og  þeir  hafa,  ósjálfrátt 
liklegast,  látið  bera  mest  á  því,  sem  þeim  þótti 
mest  gaman  að.  Að  til  taka  nákvæmar  starfsemi 
þeirra  er  ekki  hægt,  með  því  að  oss  vantar  full 
skih'iki  til  þess  að  dæma  um  sagnir  hinna  fróðu 
manna  um  1100,  eðli  þeirra  og  form.  En  oss 
getur  ekki  skilist  annað  en  að  þeir  sem  færðu  sög- 
urnar  í  letur  sjeu  rjettnefndir  höfundar  eins  fyrir 
því,  þótt  alt  aðalefnið  sje  úr  hinni  fornu  arfsögn 
tekið.  Eins  fengu  þeir  frásagnaraðferðina  sjálfa  frá 
hinni  gömlu  munnlegu  sögusögn;  þótt  þeir  t.  d. 
oft  hafi  skapað  samtöl  sjálfir,  hlaut  frásögn  þeirra 
að  verða  jafnalþýðleg  fyrir  því;  og  það  þvi  fremur 
sem  þessir  menn  voru  alþýðlegir  menn;  það  er 
þess  vegna  að  frásögnin  er  svo  ágæt,  að  það  er 
hið  hversdagslega  frásagnarsnið,  sem  svo  að  segja 
alstaðar  er  haft,  —  þessi  látlausa,  eðlilega  frásögn, 
sem  þó  er  svo  fjörug  og  Ijós,  að  það  er  eins  og 
maður  sjái  viðburðina  og  heyri  fólkið  tala.  Orða- 
skipun  og  hljóðfall  orðanna  skapast  af  sjálfu  sjer, 
þegar  svo  er  frá  sagt,  að  sá  sem  segir  er  með  lífi 
og  sál  i  frásögninni;  orðin  vikjast  ögn  við,  eftirþvi 
sem  áherslan  skapast  í  framburðinum,  svo  að  öll 
ræðan  verður  áhrifameiri  og  liðugri.  Alt  þetta 
kemur  greinilega  í  Ijós  hjá  höfundunum  og  eru  þeir 
því  alþýðu-sögumenn  í  besta  skilníngi  orðsins. 


—  223  — 

Þar  af  leiðir  þó  engan  veginn,  að  þeir  hafi 
verið  óbreyttir  alþýðumenn.  Pað  er  alls  óliklegt,  að 
ritlistin  hafi  verið  iðkuð  að  mun  á  12.  öld  —  f^Tstu 
öld  ritunartimans  —  af  ólærðum  mönnum  og  öðr- 
um  mönnum  en  þeim  sem  höfðu  numið  i  skólum, 
eða  meö  öðrum  orðum,  það  er  sennilegast,  að  höf- 
undarnir  sjeu  skólalærðir  menn,  menn  af  andlegu 
stjettinni,  og  styrkist  þetta  mjög  við  það,  að  i  láng- 
ílestum  sögunum  má  fmna  þess  kyns  orð  og  setn- 
íngar  og  i  sumuni  þess  konar  anda,  að  valla  aðrir 
en  lærðir  menn  eða  menn  af  prestastjettinni  hafa 
ritað  þær.  En  það  er  vist,  að  þessir  menn  hafa  verið 
lítt  gagnteknir  af  útlendum  guðfræðisritum,  guðfræð- 
islærdómi  og  kenslumentun,  að  þeir  hafa  staðið  al- 
þýðumönnum  mjög  nærri,  lifað  á  þeirra  hátt,  talað 
i  þeirra  anda,  og  verið  sem  þeir  að  öðru  en  þvi, 
að  þeir  höfðu  ritlistina  fram  yíir  þá.  Með  þessu 
móti  skýrist  alt  einfaldast  og  eðlilegast.  Á  móti 
þessu  er  ekki  hægt  að  hafa  það,  að  rit  presta,  er 
vjer  þekkjum,  eða  múnka,  eru  með  aUri  annari  gerð 
en  hinar  sögurnar,  og  eigum  vjer  hjer  við  rit  múnk- 
anna  Odds  og  Gunnlaugs  á  f  íngeyrum;  þessir  menn 
voru  vellærðir  klaustramenn,  er  þar  að  auk  rituðu 
á  latínu;  þeir  vildu,  einkum  Gunnlaugur,  spreyta 
sig  á  því  að  sýna  lærdóm  sinn  og  ritlist,  mælsku  og 
málskrúð ;  því  eru  þeir  svo  tilgerðarfullir  og  iburð- 
armiklir  máh^ofsmenn.  Hins  vegar  sýna  önnur  eins 
rit  og  rit  Ara  fróða  og  saga  Karls  ábóta  og  sanna 
best  það,  sem  áður  var  sagt  um  alþýðlega  menn 
meðal  hinna  iærðu;  en  þeir  báðir  rituðu  á  sínu 
móðurmáli  og  þar  verður  ekki  vart  prestslegrar 
mærðar  eða  lærdómsraups. 


—  224  - 

Pó  að  Jþaö  sje  seiiDÍlegast,  aö  sögurnar  sje  ekki 
ritaðar  af  klaustramönnum,  má  þé  vel  vera,  að 
klaustrin  íslensku  eigi  nokkurn  þátt  í  allri  þessari 
söguritun  og  útbreiðslu  hennar.  1133  var  fyrsta 
klaustrið  stofnað,  hið  fræga  klaustur  á  I^íngeyrum, 
rúmum  20  árum  síðar  (1155)  Múnkaþverárklaustur 
í  Eyjafirði,  Hitárdalsklaustur  1166,  Pykkvabæjar- 
klaustur  í  Veri  1168,  Flateyjarklaustur  1172;  Jþað 
var  síðar  (1184)  flutt  til  Helgafeils.  Önnur  klaustur 
eru  ýngri  og  þýðíngarminni.  ?au,  er  nefnd  voru, 
eru  einmitt  öll  í  þeim  hjeruðum,  eða  í  nágrenni 
við  þau,  er  lángflestar  sögur  eru  úr.  Aðeins  Aust- 
firðingasögur  —  eða  rjettara  sagt  sögur  úr  Vopna- 
firði  og  nágrenninu  þar  —  hafa  ekkert  klaustur  að 
styðjast  við;  en  þess  ber  að  gæta,  hve  miklar  sam- 
göngur  og  sambönd  voru  alla  tíð  milli  nefndra 
hjeraða  og  Eyjafjarðar.  En  sje  samband  milli 
klaustranna  og  söguritunarinnar,  hefur  það  verið 
óbeinlínis,  og  liklega  aðeins  falið  i  andiegri  hvöt  til 
bóklegrar  iðju. 

Hvar  höfundarnir  hafa  átt  heima  á  landinu  er 
auðsvarað.  Með  einu  orði  má  segja,  að  þeir  hafi 
átt  heima  þar  sem  sögurnar  gerast  sjálfar.  Kunn- 
ugleiki  sá,  er  þær  sýna,  ekki  aðeins  til  alls  sögu- 
efnisins,  heldur  og  til  sögustaðanna,  byggðarinnar 
og  hjeraðsins,  er  þær  gerast  í,  er  ærin  ein  sönnun 
þessa.  Auðvitaö  gátu  utanhjeraðsmenn  fengið  góða 
þekkíngu  á  sögustöðunum,  en  eðlilegast  er  hitt. 
Pað  er  t.  d.  óhugsandi  annað  en  að  Eigla  sje  samin 
af  manni,  sem  svo  að  segja  var  borinn  og  barn- 
fæddur  á  Mýrunum  eða  í  nánd  við  Borg;  sama  er 
að    segja    um    Eyrbyggju    og    Laxdælu,    Gislasögu, 


—  225  — 

Vígaglúnissögu  osfrv.  Yfir  höfuð  eru  sögurnar  rjettar 
aö  öllum  staðalýsínguni.  Það  ber  örsjaldan  við,  að 
villur  finnist  og  hafa  þær  þá  sína  eðlilegu  orsök, 
t.  d.  þá,  að  höfundurinn  er  að  tala  um  sveitir, 
er  íjarri  voru  heimili  hans.  í  Hávarðarsögu  eru 
miklar  viUur,  er  snerta  ísafjarðarhjeruðin,  svo  að 
það  er  ómögulegt,  að  höfundurinn  hafi  alist  upp  og 
ritað  þar.  En  svo  stóð  á,  að  Hávarður  varð  að 
flýja  heimili  sitt  vegna  vigaferlis,  og  fór  hann  til 
Svarfaðardals  og  lifði  þar  síðasta  hlut  ævi  sinnar, 
og  þar  er  sagan  rituð  og  ekki  fyrr  en  allseint.  I'ar 
með  skýrast  nægilega  staðavillur  þeirrar  sögu. 

Ef  vjer  rifjum  upp  fyrir  oss  nöfnin  á  sögunum 
og  gætum  að,  hvar  þær  gerast,  þá  er  fljótsjeð,  að 
þær  gerast  ekki  alstaðar  á  íslandi  eftir  jöfnu  hlut- 
falli,  eins  og  þegar  hefur  verið  bent  til.  Pær  eru 
lángflestar  frá  suðvestur-  og  vesturlandinu,  Húna- 
vatnssýslu  og  Eyjafirði  og  nærsveitunum  og  svo 
nokkrar  frá  nyrsta  hluta  Austfjarða.  Að  undan- 
skilinni  Njálu,  höfuðsögunni  frá  RángárvöIIum,  og 
hinni  fremur  ómerkilegu  Flóamannasögu  úr  Árness- 
sýslu,  eru  engar  sögur  frá  Austflörðum  fyrir  sunnan 
Vopnafjörð  og  alla  leið  að  Borgarfjarðarsýslu;  og 
svo  er  Skagafjarðarsýsla  alveg  sögulaus.  Auðvitað 
koma  þó  sumar  sögurnar  ósjaldan  við  þessi  hjeruð 
óbeinlinis.  f  að  er  mikil  bót  í  máli,  að  Landnáma 
nær  yfir  alt  landið  og  hefur  ýmsar  smásögur  með- 
ferðis  um  menn  og  viðburði  landið  í  kríngum. 
Hvernig  á  þessum  mikla  mun  standi,  er  erfitt  aö 
skýra.  Pað  dugar  valla  að  segja,  að  ættir  á  vestur- 
og  norðurlandi  hafi  verið  þróttmeiri  og  gáfumeiri 
en  annarstaðar,  heldur  ekki  að  þar  hafi  gerst  meira 

15 


—  226  — 

söguefni  yfir  höfuð.  En  vera  má  að  hin  munnlega 
sögusögn  hafi  þar  verið  fjörugri  og  einkum  að  fleiri 
einstakir  menn  hafi  þar  vaknað  fyrr  til  þess  að  safna 
arfsögnunum ;  það  hefur  ef  til  vill  heldur  ekki  verið 
án  þýðingar,  að  sá  maður,  er  fyrstur  tók  að  rita  á 
móðurmáli  sinu,  var  vestfirðingur.  Einhlitt  er  þetta 
þó  ekki,  og  liggur  því  nærri  að  setja  þetta  í  sam- 
band  við  klaustrin  og  stofnun  þeirra,  líkt  þvi,  sem 
áður  var  drepið  á. 

f  ó  að  vjer  vitum  ekki  nöfn  höfundanna,  getum 
vjer  þó  gert  oss  nokkra  og  ekki  óljósa  hugm^^nd 
um  þá  af  sögunum.  Peir  eru  fyrst  og  fremst  auð- 
sjáanlega  gagnteknir  af  söguefninu  sjálfu,  hafa  mikla 
lotningu  og  aðdáun  fyrir  söguöldinni  og  þykir  mikið 
koma  til  þeirra  manna,  er  þeir  rita  um.  Og  þó 
kemur  þetta  aldrei  fram  i  berum  orðum.  Aldrei 
láta  þeir  sina  skoðun  i  Ijósi,  nema  óbeinlinis,  aldrei 
tala  þeir  í  sinu  eigin  nafni;  aldrei  sjest  þar  setning, 
þar  sem  höfundurinn  segi  „jeg  hygg"  osfrv.  Sjálf- 
stæðar  hugsanir  og  hugleiðingar  finnast  aldrei.  Peir 
standa  algerlega  bak  við  alt  og  vilja  aðeins  segja 
söguna,  eins  og  hún  hafi  gerst,  og  eins  vel  og  sam- 
viskusamlega  sem  þeini  er  unt;  um  þetta  þarf  ekki 
að  efast;  hins  vegar  má  ekki  búast  við  því,  að  þeir 
hafi  allir  haft  jafna  dæmigreind  eða  getað  sagt  allir 
jafnsnildarlega  söguna,  enda  sjást  þess  oft  merki. 
Eins  og  áður  var  bent  á,  koma  einnig  ósjaldan  fyrir 
Ijós  merki  þess,  að  höfundarnir  hafi  hent  mest 
gaman  að  þeirri  eða  þeirri  hlið  fornaldarlifsins  eða 
fornra  fræða.  ?að  er  þvi  mart  sem  sýnir  oss  inn  i 
sálir  þessara  manna,  hugarfar  þeirra  og  starfsemi. 


—  227  — 

þótt   óbeinlínis   sje,   og  megum  vjer  vera  þakklátir 
fyrir. 

4.  Tegundir  sagna.  Eiginlega  er  ekki  nema 
um  eina  tegund  að  ræða.  Pær  eru  allar  ævisögur 
einstakra  manna,  og  eru  Jþaö,  þótt  þær  stundum 
veröi  nokkuð  viðáttumiklar;  þær  eru  að  því  leyti 
allar  eins.  Heldur  ekki  er  í  raun  rjettri  hægt  að 
greina  þær  i  sundur  eftir  því,  hvort  þær  ná  yíir 
einn  eða  fleiri  ættliði.  Fremur  má  skifta  þeim  eftir 
því,  hvort  efni  þeirra  er  satt  eða  ekki.  f  ær  sögur, 
er  að  mestu  eða  öllu  eru  tilbúningur,  hafa  verið 
nefndai*  fornaldarsögur,  og  er  það  ekki  afleitt  nafn, 
þótt  það  sje  ekki  alveg  rjett  frá  sjónarmiði  vorra 
daga.  Eftir  því  mætti  tala  um  sannar  sögur  og 
fornaldarsögur. 

Hinar  sönnu  sögur  eru  aftur  sögur  um  útlenda 
konúnga  og  höfðíngja;  eru  þær  flestar  um  Noregs 
konúnga  og  jarla;  þar  næst  um  Dana  konúnga; 
ennfremur  um  Orkneyja  jarla  og  Færeyinga; 
þessi  saga  er  þó  fult  eins  lik  og  skyld  íslendínga- 
sögum;  sama  er  að  segja  um  sögu  Eiríks  rauða 
eða  sögu  Grænlendinga;  him  nær  skamt  niður  á 
við,  eins  og  lika  Færeyingasaga.  Um  Svíþjóð  er 
eiginlega  engin  saga  til. 

fá  er  allur  hinn  mikli  bálkur  um  islenska 
menn  eða  íslendíngasögur,  sem  þær  eru  vana- 
lega  nefndar;  það  eru  þær  sögur,  er  gerast  á  10. 
öld  og  fram  á  11.;  hin  síðasta  þeirra  er  Banda- 
mannasaga,  er  gerist  um  miðbik  1 1 .  aldar.  Pær  eru 
aftur  nokkuð  mismunandi  að  efni  og  stærð  og  rit- 
aðar  á  mismunandi  tímum.    Til  þessara  sagna  má 

15* 


—  228  - 

telja  Landnámu  þótt  ekki  sje  saga  í  eiginlegii 
merkíngu. 

Siðar  koma  sögur  frá  12.  og  13.  öld,  og  eru 
þær  flestar  saman  komnar  í  Sturlúngu-safninu  og 
eru  ritaðar  af  samtiðarmönnum. 

I  þessum  sögum  felst  hin  veraldlega  saga 
landsins. 

Auk  allra  þessara  sagna  eru  hinir  mörgu  svo- 
nefndu  þættir;  það  eru  minni  sögur  um  einstaka 
menn  og  þá  oftast  aðeins  einn  kafla  úr  ævi  þeirra. 
Peir  eru  helst  um  ýmsa  Islendínga,  er  voru  nokkra 
hriö  hjá  konúngum;  sögninni  um  þá  hefur  allajafna 
verið  stúngið  inn  í  konúngasögurnar,  og  þvi  heitir 
hún  þáttur.  I^essir  þættir  eru  oftast  prýbilega 
fallegir,  vel  sagðir  og  skemtilegir  og  lýsa  ágætlega 
þeim  mönnum,  sem  fyrir  koma,  og  tímunum,  er 
þeir  gerast  á;  eru  þeir  þvi  ómetanlegur  viöauki 
við  allan  hinn  sagnabálkinn. 

I^á  koma  sögur  um  vöxt  og  viðgáng  kirkj- 
unnar  á  Islandi  og  einstöku  aðalmenn  hennar.  Um 
kristnun  landsins  ritaði  Ari  í  sinni  bók  og  um  hina 
fyrstu  2  biskupa;  síðar  var  samin  heil  Kristnisaga  og 
svo  margar  biskupasögur,  þar  á  meðal  Húngur- 
vaka;  en  aldrei  var  rituð  ein  samfeld  saga  allra 
biskupa  landsins;  þessar  sögur  eru  flestar  afar- 
merkilegar,  af  því  að  þær  eru  að  mestu  eftir  sam- 
tiðarhöfunda. 

Hinar  ósönnu  sögur  eða  fornaldarsögur 
eru  að  mestu  leyti  tómur  tilbúníngur;  þær,  er  sögu- 
leg  undirstaða  er  til  eða  einhver  sögukjarni  í,  eru 
fæstar  og  snerta  þá  menn  og  viðburði  i  Noregi  (og 
Danmörk)  fyrir  800  eða  um  þá  tima.    fessar  sögur 


—  m  — 

eru  elstar  og  eftir  þeim  eru  tilbúnar  allar  hinar; 
eru  þær  oft  um  risa  og  jötna  og  yfirnáttúrlegar 
verur,  rán  konúngsdætra,  hættulegar  ferðir  og  stór- 
kostlega  bardaga  og  raunir,  eða  með  öðrum  orðum 
ævintýri.  Til  þeirra  heyrðu  og  hinar  svo  nefndu 
stjúpmæðrasögur,  er  getið  er  um  þegar  á  12.  öld. 
Pað  eru  fornar  þjóðsögur  og  ævintýri,  er  hafa  verið 
tekin  upp  í  þessar  sögur,  og  þar  að  auk  er  ýmis- 
legt  þar  af  útlendum  rótum  og  tekið  úr  eða  stælt 
eftir  útlendum  sögum.  Færðar  í  letur  voru  þessar 
sögur  ekki  fyrr  en  eftir  miðja  13.  öld  og  flestar 
enda  ekki  fyrr  en  á  14.,  þeirra  sem  nú  eru  til. 

Allar  þessar  sögur  eru  frumsamdar.  En  á  12. 
og  13.  öld  voru  mörg  útlend,  einkum  latinsk,  rit 
þýdd  á  norrænt  mál,  og  voru  þau  öll  líka  nefnd 
sögur,  ef  efnið  var  sögukynjað  að  einhverju  leyti, 
þótt  þau  í  rauninni  væri  ekkert  annað  en  kirkjuleg 
uppeldisrit.  Hjer  til  má  nefna  Rómverjasögur, 
Trójumanna  og  Bretasögur,  Alexanderssögu 
og  Gyðíngasögu;  þar  næst  stórmikinn  báik  sagna 
um  postula  og  helga  menn  ásamt  Máríu  mey; 
hjer  eru  og  á  meðal  stöku  sögur  frumsamdar  um 
norræna  helga  menn.  íessar  sögur  eru  þýddar 
bæði  af  Norðmönnum  og  —  þó  mest  af  —  íslend- 
íngum.  Oft  eru  þessar  sögur  næst  því  að  vera 
prjedikanir. 

Pegar  Hákon  gamli  var  konúngur  í  Noregi, 
Ijet  hann  snemma  þýða  á  norrænu  mart  af  útlend- 
um  einkum  frönskum  eða  fransk-enskum  skáldritum 
i  Ijóðum;  þau  voru  þýdd  1  óbundið  mál  og  kallaðar 
sögur;  það  eru  sögur  um  Arþúr  og  kappa  hans  og 
margs  konar  riddara.    Eru  þær  nefndar   riddara- 


—  230  — 

sögur  eða  fornsögur  Suðurlanda.  Bæði  þær 
og  fornaldarsögurnar  urðu  orsök  til  þess  að  menn  á 
Islandi  fóru  að  setja  sanian  sögur,  er  voru  tómur 
tilbúníngur  og  stælingar,  og  eru  Jþað  hinar  ýngstu 
íslensku  sögur,  er  hjer  verður  getið.  Pær  mætti 
kalla  lygisögur  eða  eitthvað  þess  konar  og  eru 
þær  i  heild  sinni  lítils  virði. 

Þetta  er  stutt  yíirlit  yfir  alla  íslenska  söguritun 
að  fornu  og  sagnategundir. 

5.  Um  efni  sögunnar  og  fyrirkomulag. 
Sögurnar  eru  flestar  hver  annari  mjög  likar  að 
gerð,  en  þó  er  munur  á  þeim,  einkum  að  því  hve 
víðáttumiklar  þær  eru.  Konúngasögurnar  eru  að- 
eins  um  aðahnanninn,  konúnginn,  hans  uppvöxt, 
leiðángur,  ferðir  og  athafnir;  mest  er  þó  ófriðar- 
saga  og  orustulýsíngar,  en  sjaldan  er  mikið  um 
hina  innri  stjórn  landsins,  nema  ef  sagt  er  frá  ein- 
hverju  þess  konar  eins  og  af  tilviljun  eða  af  þvi  að 
það  snertir  aðalefnið  sjerstaklega.  Upphaflega  var 
ekkert  tekið  með  nema  það,  sem  snerti  beinlínis 
konúngana  og  sögu  þeirra  og  viðkom  aðalefninu. 
Seinna  var  farið  að  taka  upp  í  þær  hina  áður- 
nefndu  þætti,  og  átti  það  sjer  einkum  stað  í  hinum 
samsettu  söguritum,  eins  og  t.  d.  Morkinskinnu,  þó 
að  þeir  væru  þýðingarlausir  eða  alls  ómerkir  fyrir 
aðalsöguna.  I  þessum  samsettu  söguritum  er  vana- 
lega  hver  saga  út  af  fyrir  sig  án  þess  að  þær  sjeu 
settar  i  neitt  innra  samband  hver  við  aðra,  nema 
i  Heimskringki ;  þar  eru  þær  fljettaðar  hver  inn  í 
aðra  á  meistaralegan  hátt  og  öllu  slept,  sem  ekki 
kemur   við   aðalsögu    konúnganna   eða  skýrir  ekki 


.   —  231  — 

tilgáDg  þeirra  og  hiigsun  meö  verkum  þeirra.  Höf- 
undarnir  tilfæra  oft  skáldavísur  til  heimildar  fyrir 
því,  er  þeir  segja;  á  þetta  sjer  einkum  stað  um 
timann  fyrir  1100 — 50.  Pá  tók  við  vit  samtiðar- 
manna,  og  var  það  auðvitað  betra  en  visurnar  og 
fylh'a.  Biskupasögurnar  eru  hkastar  Konúngasög- 
unum,  en  jarteinum  skotið  inn  eða  settar  saman  á 
eftir  sögunni. 

Islendingasögurnar  eru  nokkuð  ólíkar  að  gerð 
og  auðvitað  nokkuð  að  efni  hka,  og  verður  hjer 
ekki  alls  þessa  getið.  Sumar  eru  aðeins  um  eina 
aöalsögupersónu  eða  tvær,  karl  og  konu.  Segir  þá 
fyrst  frá  uppruna  þeirra  og  ætt  í  fáum  orðum  og 
síðan  frá  ævi  þeirra,  lítið  frá  uppvaxtarárunum. 
Vanalega  er  það  þá  einn  aðalviðburður,  er  kemur 
fyrir  æskumanninn,  að  hann  verður  ástfánginn  i 
kvennmanni  á  sama  reki  og  hún  í  honum,  og  verð- 
ur  það  undirstaða  allrar  sögunnar  og  ástir  þeirra 
meginþráðurinn;  þau  hljóta  ekki  hvort  annað,  held- 
ur  verður  hún  nauðug  að  eiga  annan  mann  og  ris 
svo  bitur  fjandskapur  milli  hans  og  hins  mannsins, 
og  segir  greinilega  frá  þessu  þángað  til  þeir  berj- 
ast  að  lyktum  og  annar  fellur  eða  báðir;  svo  er 
t.  d.  Gunnlaugssaga  og  Bjarnarsaga;  sömuleiðis 
Hallfreðarsaga  og  Kormákssaga.  og  þó  er  endirinn, 
dauðdagi  aðalmannanna,  með  öðru  móti  (falla  ekki 
í  bardaga  við  keppinautana).  Skyld  þessum  sögum 
er  Laxdæla  (Kjartan  og  Guðrún)  eða  kafli  í  henni. 
Aðrar  sögur  eru  sprotnar  af  vígi,  er  liefur  ýmsar 
orsakir  (föðurhefnd  eða  annars  konar  hefnd) ;  afleið- 
íngin  er  sekt  um  alla  ævi,  og  segir  þá  frá  flækíngi 


—  232  — 

hinna  seku  og  raunum,  uns  þeir  verða  unnir,  og 
geta  þá  komið  fyrir  atburðir,  er  ekki  stafa  beint  af 
undirstöðuatriðinu  (Gislas.,  Grettiss.,  og  að  nokkru 
leyti  Glúma).  Náskyld  þessum  sögum  er  t.  d.  Njála 
í  eiginlegum  skilningi,  þar  sem  vig  eitt  veldur  öllu 
þvi  sem  á  eftir  fer  og  endar  með  Njálsbrennu  og 
hefnd  Kára.  Enn  eru  sögur  um  höfðíngja  og  afrek 
þeirra,  óvináttu  við  aðra  höfðingja,  og  þarf  þá  ekki 
að  vera  einn  óslitinn  þráður  í  sögunni  (Glúma,  Reyk- 
dæla,  Heiðarvígas.,  Hrafnkelss.  og  íl.). 

Aðrar  sögur  eru  meiri  og  ná  yfir  fleiri  eða 
færri  ættliði,  þótt  segja  megi  að  ein  sje  aðalhetja 
sögunnar.  Egilssaga  er  saga  Egils  aðallega  og  ferða 
hans,  er  allar  stóðu  i  sambandi  hver  við  aðra;  en 
þar  segir  og  frá  Skallagrimi  föÖur  hans  allgreini- 
lega  og  Kveldúlfi,  afa  hans,  töluvert.  Eyrbyggja  er 
saga  Snorra  goða,  en  segir  eins  og  Eigla  allgreini- 
lega  frá  föður  hans  og  afa  frá  landnámstíð ;  i  henni 
eru  margar  frásagnir  um  atburði,  er  fæðast  ekki 
hver  af  öðrum;  Laxdæla  er  líka  aðallega  saga 
Kjartans  og  Guðrúnar,  en  segir  allglögt  frá  forfeðr- 
um  þeirra  frá  landnámstíð.  f  essi  saga  gengur  ef- 
laust  nær  því  að  vera  skáldskapur  en  sönn  saga 
en  flestar  aðrar,  en  sögugerðin  er  söm  fyrir  þvi. 
Líkt  og  þessar  sögur  er  Ljósvetningasaga.  Vats- 
dæla  er  sú  sagan,  er  um  flesta  liðina  talar  og  minst 
hefur  óslitið  söguefni;  deilist  hún  þvi  frekar  en 
flestar  aðrar  í  þætti  fyrir  sig.  Sjerstakrar  tegundar 
að  nokkru  leyti  er  Fóstbræðrasaga,  viga-  og  heínda- 
saga.  í  flestum  þessum  sögum  eru  visur  tilfærðar 
og  notaðar  þar  sem  hægt  var. 


—  233   - 

Alt  efnið  er  sett  í  tímaröð,  en  tímatal  er  oft  á 
reiki  og  óvíst,  af  því  að  orðatiltækin  eru  einatt 
óákveðin  („nokkuru  eftir,  nokkurum  árum  síðar"  og 
þess  konar).  Oft  verður  höfundurinn  að  skilja  við 
efnið  og  gripa  aftur  fyrir  sig  eða  skjóta  inn  ein- 
hverju,  sem  er  nauðsynlegt  fyrir  gánginn,  frásög- 
unni  um  nýja  menn,  er  koma  til  sögunnar;  svo 
þegar  kemur  aftur  að  aðalsögunni,  „er  tekið  til 
þess,  er  fyrr  var  frá  horfið".  I^egar  einhver  maður 
er  búinn  að  afreka  það  sem  er  hans  hlutverk  og 
kemur  ekki  framar  fyrir,  „er  hann  úr  sögunni". 
Þetta  er  gert  til  þess  að  lesendur  og  tilheyrendur 
þurfi  ekki  að  hafa  fleiri  menn  og  nöfn  í  huga  sjer 
en  þörf  gerði  frekast.  Eiginlegar  lýsingar  eru  sjald- 
gæfar.  Aðalmönnunum,  körlum  og  konum,  er  lýst 
i  fáum  orðum,  útliti  þeirra  og  lund.  tess  þurfti 
heldur  ekki,  þvi  að  öll  sagan  uni  framkomu  þeirra 
og  athafnir  er  betri  lýsing  á  þeim  en  nokkur  bein 
lýsíng  á  þeim  gat  verið.  Það  er  einmitt  aðalkost- 
ur  sagnanna,  og  þar  eru  þær  ílestar  jafnsnjallar,  að 
persónurnar  birtast  oss  svo  Ijóst  og  greinilega,  að 
hvergi  ber  skugga  á.  Sál  þeirra  og  hjarta  og  hug- 
renníngar  —  alt  er  þetta  sem  gagnsætt  sje.  Að 
þessu  stuðla  ekki  síst  hin  mörgu  og  ágætu  samtöl, 
er  hver  saga  er  full  af  og  heyrir  til  gerð  hverrar 
sögu.  Pess  konar  samtöl  hafa  eflaust  verið  i  hinni 
fornu  arfsögn;  það  heyrir  til  alþýðumannafrásögn, 
hvar  sem  er,  að  láta  mennina,  er  frá  er  sagt,  tala 
sjálfa,  i  stað  þess  í  óbeinum  orðum  að  skýra  frá 
efni  orða  þeirra  og  hugsan.  Auk  þess  sem  maður- 
inn  sjálfur  verður  oss  miklu  Ijósari  fyrir  bragðið, 
verður  öll  frásagan  mikkmi  mun  tilbreytingameiri. 


—  234  — 

fjönigri  og  skeiiitilegri.  Og  i  þessum  samtölum  er 
Jþaö  einmitt,  að  höfundarnir  geta  sýnt  hvað  best 
talsnild  sína  og  orðfæri.  Auðvitaö  eru  þessi  sam- 
töl  ekki  sannsöguleg,  heldur  síðari  tilbúníngur,  en 
þau  falla  svo  vel  saman  við  alt,  að  manni  íinst,  að 
svo  hafi  maðurinn  ekki  aðeins  getað  talað,  heldur 
líka  hlotið  að  tala. 

Sjálf  framsetníngin,  orðfærið,  er  svo  meistara- 
legt,  að  engin  þjóð  á  snjallari  sögurit,  en  sögur 
vorar  eru.  ÖUu  óþarfa  masi  og  málalengingum  er 
slept;  alt  er  sem  styst  og  einfaldast;  og  þó  svo 
Ijóst  sem  frekast  má  og  einmitt  af  því  um  leið  svo 
kjarnyrt  og  áhrifamikið,  að  frægt  er  orðið  fremur 
flestu  öðru. 

Vjer  þurfum  ekki  að  benda  hjer  á  hinar  ein- 
stöku  persónur  sagnanna,  hvort  heldur  eru  menn 
eða  konur;  vjer  megum  vel  segja,  hvort  heldur  eru 
úngir  eða  gamlir,  auðugir  eða  snauðir,  förumenn 
og  kjaftakindur,  þrælar  eða  veslíngar,  gortarar  og 
gleiðíngjar  —  allir  birtast  þeir  i  sinni  sönnu,  sann- 
mannlegu  mynd,  svo  að  vjer  finnum,  að  hjer  koma 
fram  mannlegir  kostir  og  mannlegir  brestir,  eins  og 
þeir  alla  daga  hafa  verið  og  eru  enn  þann  dag  i 
dag,  og  þó  eru  þeir  hver  með  sínu  einstaklíngsinn- 
sigli ;  einn  er  ekki  tekinn  eftir  öðrum,  ekki  uppsuða 
úr  öðrum,  ekki  stælíng  af  öðrum.  Og  einmitt  þetta 
er  besta  sönnunin  fyrir  innra  sannleik  og  áreiðan- 
legleik  sagna  vorra.  Beri  menn  t.  d.  höfðíngja 
saman  hvorn  við  annan,  og  menn  munu  fljótt  finna 
muninn;  Glúmur  og  Einar  þveræíngur,  Einar  og 
bróðir  hans  Guðmundur  ríki,  Guðmundur  aftur  og 
Snorri   goði;   Njáll    og  Gunnar,  eða  t.  d.  þeir  fóst- 


—  235  — 

bræöur  Pormóöur  og  ?orgeir,  Kári  og  Björn;  kon- 
ur  sem  Guörún  og  Hrefna,  Bergþóra  og  Hallgerður 
osfrv.,  osfrv.,  hvilík  margbreytni  og  mótsetningar 
og  þó  liking  í  sumu.  En  hjer  verður  ekki  frekar 
farið  út  í  þetta  niál,  með  þvi  að  íslendíngar  eiga 
nú  kost  á  að  lesa  sögurnar  allar  og  njóta  þeirra. 
Lestur  þeirra  er  betri  en  allar  lýsingar,  hvort  sem 
þær  eru  lángar  eða  skammar. 

6.  Pýðingsagnanna.  Um  þetta  atriði  þarf 
ekki  að  Qölyrða  sjerlega.  Híð  sannsögulega  gildi 
þeirra  leiðir  af  öllu  eðli  þeirra  og  sambandi  þeirra 
við  arfsögnina  með  sinum  einkennum  og  skilyrð- 
um.  Noregskonúnga  sögur  eru  samanlagðar  saga 
Noregs  frá  öndverðu  og  fram  undir  lok  13.  aldar 
eins  og  vjer  getum  fengið  hana  besta  og  fjista, 
þótt  vjer  auðvitað  fáum  ekki  þar  alt  að  vita, 
sem  við  hefur  borið  og  vjer  mundum  óska.  Saga 
Islands  á  10.  og  11.  öld,  að  minsta  kosti  framundir 
1030,  og  svo  á  12.  og  13.  öld  er  oss  svo  Ijós  að 
mestu  leyti,  sem  vjer  getum  vænst.  tað  skarð, 
sem  verður  í  á  11.  öld,  fyllir  að  nokkru  leyti  frá- 
sögn  Ara  um  biskupana  ísleif  og  Gissur,  svo  og  frá- 
sagnir  um  hin  mörgu  og  mikki  viðskifti  Islendinga 
við  Noreg  á  þvi  timabili.  En  sögurnar  hafa  líka 
margvislegt  annað  og  frekara  gildi.  Pær  skýra  oss  til 
hhtar  —  auðvitað  oftast  nær  óbeinlinis  —  alt  um 
hagi  forfeðra  vorra;  hvernig  hiisakynni  þeirra  voru 
utan  og  innan,  hvernig  þeir  gengu  klæddir  og  úr 
hverju  föt  þeirra  voru,  hvernig  lit  og  svo  framveg- 
is;  hvað  þeir  höfðu  sjer  til  matar  og  drykkjar; 
hvernig  veislur  þeirra  fóru  fram;  hvernig  uppeldið 


—  236  — 

var,  hverjar  skemtanir  menn  höfðu  innan  húss  og 
á  mannfundum;  hver  verk  voru  höfð  um  hönd  og 
alt  það  sem  að  því  lýtur,  ekki  að  tala  um  bardaga- 
aðferð  og  -útbúning  osfrv.;  hvernig  ástum  og  hjú- 
skap  var  farið,  —  i  stuttu  máli,  vjer  fáum  full- 
komna  lýsingu  á  öllu  daglegu  lifi  frá  fæðíngu  manns- 
ins  til  dánardægurs  og  jarðsetningar.  tetta  er  alt 
þvi  markverðara  sem  það  hefur  miklu  viðtækari 
þýðingu  en  fyrir  ísland  og  íslendinga;  sú  mynd  af 
lífmu,  er  sögurnar  veita  oss,  á  að  flestu  leyti  lika 
við  Noreg  og  allan  hinn  norðræna  þjóðílokk;  og 
mætti  ef  til  vill  taka  dýpra  í  árinni;  hver  sem  les 
lýsingu  Tacitusar  á  Germönum  (á  fyrstu  öld  eftir 
Kr.)  og  þekkir  sögur  vorar,  mun  oftar  en  einu 
sinni  reka  sig  á,  hvað  hún  kemur  vel  heim  við  sitt 
hvað  í  þeini  og  hve  mikill  skyldleikur  er  þar  á 
milli. 

Pað  sem  vjer  fáum  sist  glögga  hugmynd  um 
af  sögunum  er  átrúnaður  feðra  vorra  á  10.  öld,  og 
þó  fáum  vjer  mart  merkilegt  um  ýmislegt.  Pað 
sem  oss  helst  vantar  er  lýsing  á  blótunum  og  að- 
ferðinni  við  þau.  Petta  er  ofur  skiljanlegt;  það 
voru  blótin,  er  fyrst  og  fremst  voru  látin  falla  í 
gleymsku  og  liklega  hefur  minníngin  um  þau  verið 
alment  óljós  á  12.  öld.  Snorri  skýrir  oss  dálitið 
frá  hoíinu  sjálfu  og  hvernig  þvi  var  fyrir  komið, 
en  ekkert  frá  athöfninni  sjálfri,  nema  að  blóði  fórn- 
ardýra  hafi  verið  stökt  á  mennina.  En  um  eitt  at- 
riði  í  trú  og  sálarlifi  forfeðra  vorra  fáum  vjer  svo 
glöggva  hugmynd  sem  æskilegt  er,  trúna  á  forlög- 
in,  sem  og  kemur  svo  vel  fram  i  Eddukvæðunum. 
Menn  álitu,  að  alt  væri  ákveðið  fyrir  fram  og  for- 


—  237  — 

lögin  („lagt  er  alt  fyrir")  væri  óviðráðanleg  og 
ósveigjanleg.  „Eigi  má  sköpum  vinna",  „veltur  til 
þess  sem  verða  viU",  „enginn  kemst  j^fir  sitt  skapa- 
dægur",  „eigi  má  feigum  foröa"  —  þessar  setníngar 
og  aðrar  eins  má  lesa  í  hverri  sögu,  þó  að  sumar 
láti  meira  bera  á  þvi  en  aðrar.  Hverja  þýðingu 
fyrir  líf  manna  slik  forlagatrú  hlaut  að  hafa  og 
hafði,  er  auðfundið.  Einkum  hvatti  hún  til  hirðu- 
leysis  bæði  um  líf  manns  sjálfs  og  annara,  gerði 
menn  hlífðar-  og  miskunnarlausa,  en  hins  vegar 
hrausta  og  hugaða.  í  sumum  sögum  t.  d.  Vats- 
dælasögu  er  þessi  trii  nokkurs  konar  meginþráður, 
þó  að  hún  að  öðru  leyti  skiftist  í  kaíla  fremur  flest- 
um  öðrum. 

Að  lyktum  skal  aðeins  með  einu  orði  bent  á, 
hve  mikið  gildi  sumar  sögur,  fyrst  og  fremstNjála, 
hafa  fyrir  málaferli,  málsóknir  og  dóma  á  þíngum, 
einkum  alþingi.  Um  þetta  og  að  hve  miklu  leyti 
sagan  um  það  er  sönn  eigum  vjer  því  hægra  með 
að  dæma,  sem  hinar  fornu  islensku  lögbækur  eru 
enn  til,  og  þó  má  ekki  dæma  það  alt  rángt  í  sög- 
unum,  sem  ekki  er  i  fullu  samræmi  við  lögbækurn- 
ar,  því  að  sögurnar  geta  vel  skýrt  frá  lögum  og 
lagaatriðum  frá  eldra  skeiði,  er  siðar  breyttust  eða 
hurfu  alveg,  og  svo  er  eflaust  með  mart  i  Njálu, 
er  helst  hefur  verið  talin  marklaus,  vegna  þess  hvað 
henni  kemur  iUa  heim  við  lögbækurnar. 


—  238  — 

Priðja  grein. 
Sögurit  um  ísland  og  Íslendinga. 

A.  Af  höfundum  er  hjer  ekki  neraa  einn  að 
nefna,  en  þessi  eini  er 

Ari  prestur  f  orgilsson  hinn  fróÖi.  Ætt 
þessa  merkismanns  er  vel  kunn,  því  að  hann  hefur 
sjálfur  ritað  ættartölu  sína  og  er  hún  enn  til.  Hann 
rekur  hana  alla  leið  til  Ynglínga  (til  Yngva)  og  er 
þaÖ  ætt  Noregskonúnga  og  fornkonúnga  Svia ;  meö 
vissu  má  segja,  að  hann  var  i  beinan  legg  kominn 
af  Porsteini  rauð;  lángaíi  hans  var  Porkell  Ey;jólfs- 
son  og  lángamma  Guðrún  Ósvífursdóttir;  Jóreiður, 
móðir  Ara,  var  dótturdóttir  Porsteins  Síðu-Halls- 
sonar.  ?orgils  faðir  hans  druknaði  úngur  á  Breiða- 
íirði  og  kom  Ari  þá  til  Gellis  afa  síns,  en  hann  dó 
1073.  f  á  var  Ari  7  vetra  (f.  1067)  og  varð  honum 
þá  það  til  happs  að  hann  kom  til  Haukadals  í  fóst- 
ur  hjá  hinum  merka  og  gamla  höfðíngja  Halli  Pór- 
arinssyni  (995—1089)  og  ólst  þar  upp  ásamt  með 
Teiti  ísleifssyni  biskups.  Par  hefur  Ari  stundað 
prestanám  og  er  hann  einatt  neíndur  prestur  og  tal- 
inn  meðal  „virðíngamanna,  er  voru  lærðir  og  vígðir", 
en  þess  er  hvergi  getið,  hvar  hann  var  prestur. 
Ari  var  kvongaður  og  átti  son  að  nafni  torgils. 
Annars  vitum  vjer  ekkert  með  vissu,  hvar  Ari  hefur 
hafst  við  á  íslandi,  alt  þángað  til  þess  hann  dó  9. 
nóvember  1148.  Menn  hafa  getið  þess  til,  að  hann 
muni  hafa  lifað  á  vesturlandi  i  átthögum  sinum  og 
farið  með  goðorð  eða  hlut  er  hann  átti  í  því.  En 
hitt  er  víst,  að  Ari  naut  hinnar  niestu  virðíngar 
hjá  samtíðarmönnum   sinum    og    var   vinur   hinna 


—  239  — 

mestu  og  bestu  manna,  t.  d.  Særaundar  fróða,  bisk- 
upanna  torláks  og  Ketils,  Markúsar  lögsögumanns 
Skeggjasonar  og  margra  fleiri.  Ekki  bar  Snorri 
minni  virðingu  fyrir  Ara;  hann  nefnir  hann  „for- 
vitra"  og  „stórvitran  og  minnugan"  og  segir  að  sjer 
þyki  „hans  sögn  öU  merkilegust".  Áður  hafa  verið 
tilfærð  orð  hin  sfyrsta  staíFræðishöfundar  (á  195.  bls.). 
Vjer  getum  gert  oss  allglöggva  grein  fyrir  rit- 
störfum  Ara,  enda  segir  hann  oss  sjálfur  frá  þeim; 
en  menn  hafa  oftast  verið  í  vafa  um,  hvernig  orð 
hans  ætti  að  skilja,  en  vjer  hyggjum  þau  vera  ótvi- 
ræð.  Hann  ritaði  íslendingabók  —  svo  kallar 
hann  ritið  sjálfur  og  á  latínu  libellus  Islandorum  — 
í  tvennu  lagi,  aðra  meiri  (eða  eldri),  hina  minni  (og 
ýngri);  aðeins  sú  siðari  er  til.  Hann  segir  nú  i 
formála  sinum,  að  hann  hafi  fyrst  gert  bók  sina  fyrir 
biskupana  báða,  svo  haíi  hann  sýnt  þeim  hana  og 
sömuleiðis  Sæmundi  —  „en  með  þvi  at  þeim  likaði 
svá  at  hafa  eða  þar  viðr  auka,  þá  skrivaða  ek 
þessa  of  et  sama  far,  fyr  útan  áttartölu  ok  konunga 
ævi,  ok  jókk  þvi,  es  mér  varð  síðan  kunnara  ok  nú 
es  görr  sagt  á  þessi  an  á  þeiri".  Pessi  orð  inna 
ekki  annað,  en  að  þeim,  sem  fóru  yfir  ritið,  líkaði 
það  eins  og  það  var,  en  rjeðu  Ara  til  þess  að 
auka  það  (hvernig  stendur  ekki,  en  það  sjest  á  orð- 
unum,  sem  á  eftir  fara).  Ari  hefur  siðar  fengið 
meira  að  vita  (hvað  það  var,  getum  vjer  ekki  sagt) 
og  tekið  nú  af  sjálfsdáðum  sjer  fyrir  hendur  að  rita 
aðra  bók  og  auka  hana  að  þvi  er  ísland  snerti,  en 
sleppa  alveg  þeim  köflum,  er  stóðu  i  fyrri  bókinni 
og  ekki  komu  íslandi  við,  að  minsta  kosti  ekki 
sögu  þess  beinlínis;    þessir  kaflar  voru    ættartala 


—  240  — 

og  konúnga  ævi.  f  ví  miður  getum  vjer  ekki  sagt 
með  neinni  vissu,  hversu  og  hve  víðáttumiklir  kafl- 
ar  þessir  voru;  en  likindi  eru  til  að  það  hafi  verið 
ættir  íslenskra  höfðíngja  frá  landnámsmönnum  og 
ef  til  viil  dauðaár  þeirra,  og  hafa  þær  þá  siðar  ver- 
ið  teknar  upp  í  rit  sem  Landnámu;  með  konúnga 
ævi  er  að  öllum  likindum  átt  við  röð  Noregs  kon- 
únga  og  rikisáratal  þeirra;  þar  við  hefur  Ari  svo 
liklega  bætt  stuttum  frásögnum  um  helstu  viðburði 
i  lífi  þeirra  og  afdrif;  þetta  má  t.  d.  ráða  af  þvi, 
sem  Snorri  segir  i  Heimskr.  (Ólafs  s.  Tryggv.  14. 
kap.);  hann  hefur  þar  eftir  Ara,  hve  mörg  ár  Há- 
kon  jarl  væri  yfir  föðurleifð  sinni  og  að  hann  hafi 
þá  haft  ýms  ófriðarviðskifti  við  Gunnhiidarsyni  „ok 
stukku  ýmsir  ór  landi";  margir  aðrir  staðir  sanna 
það  sama. 

Á  eftir  formálanum  er  litil  grein  um  forfeður 
Haralds  hárfagra  frá  Hálfdani  hvitbein  tii  þess  að 
skýra  dálítið  frá  þeim  manni,  er  varð  valdur  þess, 
að  ísland  byggðist;  þar  á  eftir  kemur  kapitulatal 
(efnisyfirlit)  og  setjum  vjer  það  lijer:  „Frá  íslands 
byggð  I;  frá  landnámsmönnum  II  ok  lagasetning; 
frá  alþingissetning  III;  frá  misseristali  IIII;  frá 
fjórðungadeild  V;  frá  Grœnlands  byggðVI;  frá  þvi, 
es  kristni  kom  á  Island  VII;  frá  byskopum  útlend- 
um  VIII;  frá  ísleifi  byskopi  IX;  frá  Gizori  byskopi 
(X)".  I^etta  efnisyfirlit  skýrir  sig  sjálft.  Pess  skal 
frekar  getið,  að  i  2.  kap.  eru  nefndir  4  aðalland- 
námsmenn,  hver  úr  sinum  flórðúngi,  og  ekki  íleiri; 
í  4.  kap.  er  skýrt  frá  umbótum  á  missiristali  á  10. 
öld  (sumarauka  Þorsteins  surts),  í  5.  kap.  að  land- 
inu  var  skipt  í  4  Qórðúnga  og  merkilegum  tildrög- 


—  241  — 

iiiii  til  þess.  Kap.  7 — 10  eiii  kirkjiisaga  íslands  til 
dauða  Gissurar  (1118);  hið  siðasta  ártal,  er  Ari 
getur,  er  „aldamóta"  árið  (1120;  aldamót  =  mót 
tveggja  túnglalda),  og  má  þvi  segja  að  þessi  íslend- 
íngabók  nái  til  þessa  árs.  A  sinum  stöðum  híngaÖ 
og  þángað  skýtur  Ari  inn  i  lögsögumannatali  alt  i 
frá  Hrafni  Hængssyni  (930 — 49);  verður  þaö  því 
nokkurs  konar  þráður,  er  heldur  öllu  saman,  og  er 
afarmerkilegt.  Ari  segir  skýrt  og  skilmerkilega  frá, 
er  auðvitað  stuttorður,  en  að  sama  skapi  kjarnorð- 
ur;  saga  hans  um  kristnitökuna  er  ekki  iiltakanlega 
stutt,  og  hann  tilfærir  ræðu  Porgeirs  goða  að  nokkru 
orðrjett.  En  það  sem  mest  er  um  vert  er  hin  mikla 
ráðvendni  Ara  og  samviskusemi.  Af  formálanum 
sjest  best,  hve  ant  honum  er  um  að  íinna  sann- 
leikann  og  rita  hann;  hann  endar  hann  með  þess- 
um  guUfallegu  orðum:  „en  hvatki  es  missagt  es  i 
frœðum  þessum,  þá  es  skylt  at  hava  þat  heldr,  es 
sannara  reynisk".  Ari  hefur  safnað  efninu  á  sem 
kostgæfilegastan  hátt  og  við  haft  dómgreind  sem 
best  má  verða ;  hann  hefur  leitað  til  þeirra  manna, 
er  fróðastir  voru  og  áreiðanlegastir,  og  hann  segir, 
frá  hverjum  hann  haíi  fengið  hvað  eina;  það  er 
ekki  nema  örlítið,  er  hann  segir  án  þess  að  geta 
beinna  heimildarmanna  (hklegast  sagnir  i  ætt  Ara 
sjálfs,  sbr.  útg.Bókm.gel.afísl.b.  X.  bls.).  Afþess- 
um  heimildarmönnum  eru  helstir  Hallur  gamli  og 
Teitur  Isleifsson,  Markús  Skeggjason  (lögsögumanna- 
talið;  afi  hans  Bjarni  enn  spaki  mundi  annan  lög- 
sögumanninn,  er  var  Pórarinn  Ragabróðir  950—69), 
í*óriður  Snorradóttir  goða  og  Porkell  Gellisson, 
föðurbróðir  Ara.     Með    þessu   verður   sögurit   Ara 


-  242  — 

ekki  aðeins  áreiöanlegt  heldur  og  visindalegt  rit  i 
sannasta  skilningi  og  stendur  ekki  á  baki  rilstarfi 
visindamanna  vorra  tíma  i  neinu;  þaö  á  alla  þá 
frægð  og  lof  skilið,  sem  það  hefur  hlotið  að  fornu 
og  nýju.  í*að  er  auðvitað,  að  í  þesskonar  riti  gat 
Ari  engar  vísnaheimildir  notað;  þær  voru  blátt  á- 
fram  ekki  til;  en  hann  situr  sig  ekki  úr  færi  með 
að  tilfæra  hinn  litla  goögákviðling  Hjalta  Skeggja- 
sonar,  er  hann  var  dæmdur  sekur  fyrir.  Ari  hefur 
haft  óviðjafnanlega  hvassan  skilning  á  þvi,  sem  var 
kjarninn  og  meginatriði  i  sögu  landsins;  það  er 
þau  sem  hann  gripur,  en  sleppir  öllu  smásmygli  og 
litt  merku. 

Málfærið  er  sem  við  var  að  búast  fornlegt  og 
kröftugt;  alt  er  Ijóst  og  skilmerkilegt,  þótt  setningar 
sje  stundum  nokkuð  flóknar  eða  lángar,  sem  eðli- 
legt  var  hjá  fyrsta  söguritaranum,  og  þó  er  eigin- 
lega  alt  svo  þýtt  og  Ijett. 

Hvaða  ár  þessi  bók  sje  rituð  verður  ekki  með 
fulhi  vissu  sagt.  Hinn  siðasti  lögsögumaður,  er  Ari 
nefnir,  er  Guðmundur  Bergþórsson  1122—34;  af 
þessu  hafa  menn  ráðið,  að  bókin  væri  rituð  eftir 
1134  og  áður  en  næsti  lögsögumaður  Ijet  af  því 
starfi  (1138).  En  það  er  ýmislegt,  er  sýnir,  aö  hún 
muni  vera  rituð  nokkuru  fyrir  þann  tima  og  ekki 
siðar  en  1133,  en  þetta  skiftir  minstu. 

Á  eftir  bókinni  stendur  ættartala  islenskra  bisk- 
upa  (Ísleifs-Gizorar,  Jóns,  Porláks  og  Ketils)  frá 
landnámsmönnum  og  þar  á  eftir  ættartala  Ara  („en 
ek  heitek  Ari"),  og  er  með  þvi  allur  vafi  um,  hver 
höfundurinn  sje,  lokaður  úti. 

Önnur  rit  en  þessi  þekkjast   ekki,    nema   hvað 


—  243  — 

menn  halda  með  góðum  rökum,  aö  prestaskrá  nokk- 
ur  frá  árinu  1143  sje  eftir  Ara.  Að  eigna  honum 
Landnámu  eða  önnur  meiri  rit  er  heimildarlaust  og 
eflaust  rángt. 

í  því  sem  áöur  hefur  verið  sagt  felst  og  Ijós- 
lega,  hve  mikla  þýðingu  Ari  hefur  haft  fyrir  hin 
siðari  sagnarit  Islendinga;  hann  má  kalla  kenni- 
föður  allra  siðari  höfunda  beinlinis  og  óbeinlinis. 
Samviskusemin  og  dómgreindin  gekk  í  arf,  og  var 
það  ómetanlegt  lán  fyrir  sagnfræði  íslendinga. 
Það  er  Ari,  og  ekki  Sæmundur,  sem  er  faðir 
hennar. 

B.    Sögur. 

1.  íslendíngasögur  hinar  eldri.  Vjer 
tökum  þessar  sögur  hjer  til  meðferðar  eftir  hjeruð- 
um  og  hefjum  máls  á  þeini,  er  gerðust  i  Borgarfirði 
og  á  Mýrum  og  þar  i  sveitum. 

Egils  saga  Skallagrimssonar  er  ein  af 
hinum  meiri  sögum.  Hún  skýrir  fyrst  frá  því, 
hvernig  Kveldúlfi  hersi  i  Fjörðum  og  ætthanslenti 
saman  við  Harald  hárfagra;  Pórólfur  sonur  hans 
gekk  Haraldi  tii  handa,  en  var  rægður  við  konúng 
og  af  lifi  tekinn  af  honum  sjálfum.  Skallagrímur, 
annar  son  Kveldúlfs,  vildi  ekki  friðþægjast  við  kon- 
úng,  en  tók  hefnd  bróður  síns;  fluttust  svo  þeir 
feðgar  úr  Noregi  til  íslands  og  nam  Skallagrimur 
land  á  Mýrum  og  bjó  að  Borg  og  varð  ættfaðir 
hinna  svokölluðu  Mýramanna,  þróttmikil  ætt  og 
gáfuð.  Segir  greinilega  frá  landnáminu  og  frá  iðju 
og  búskap  Skallagrims.  Pá  tekur  við  saga  Egils 
sonar  hans  og  er  það  megin  aUrar  sögunnar.    Aðal- 

16* 


—  244  — 

efnið  eru  ferðir  Egils,  vikíng  og  afrek  i  útlöndum 
og  einkum  viðskifti  við  konúngaættina  í  Noregi  og 
endar  með  þvi  að  segja  frá  Þorsteini  Egilssyni. 
Sagan  er  prýðilega  rituð  og  ein  söguheild  frá  upp- 
haíi  til  enda,  og  má  telja  hana  til  hinna  allrabestu. 
Hún  er  mjög  fróðleg  og  hefur  ágætar  niannlýsíng- 
ar:  einkum  má  við  bregða  þættinum  um  Verma- 
landsferð  Egils  og  menn  þá,  sem  verða  þar  á 
vegi  hans.  Sagan  er  að  mestu  sönn  nema  að  stöku 
atriðum  til  úr  fyrstu  víkíngarferð  Egils;  þar  er  útlend- 
um  orustum  blandað  saman.  I  sögunni  er  allmart 
af  lausavisum  Egils;  þó  eru  þar  sumar  visur  frá 
ýngri  timum ;  þessar  visur  hafa  ásamt  arfsögnunum 
um  Egil  lifað  á  vörum  niðja  hans.  Höfundurinn 
hefur  safnað  þeim  og  sett  þær  saman  i  þessa  ágætu 
heild,  sem  sagan  er,  á  framúrskarandi  góðu  máli; 
hann  hefur  og  notað  rituð  heimildarrit,  t.  d.  sögur 
um  Harald  hárfagra  og  Hákon  góða.  Hann  er  ná- 
kunnugur  i  Borgarfirði  og  á  Mýrum  og  þekkir  svo  að 
segja  hvern  stein  og  hverja  þúfu.  Hann  þekkir 
mjög  vel  til  fornra  tima,  jafnvel  rjettarfar  og  dóma 
á  elstu  tímum  i  Noregi,  og  hefur  mest  alt  af  þvi, 
er  hann  skýrir  frá,  reynst  satt  við  nánari  rann- 
sóknir.  Hann  kann  að  lýsa  mönnum  forkunnlega 
og  halda  öllu  þeirra  sálarfari  og  orðalagi  óskeikulu. 
?að  væri  freistandi  að  geta  þess  til,  að  enginn  ann- 
ar  en  Snorri  væri  höfundur  sögunnar  (og  það  hefur 
verið  gert),  en  vjer  áhtum  það  alls  óvíst  og  ósann- 
anlegt,  með  þvi  líka  að  það  er  ýmislegt,  sem  bendir 
á,  að  sagan  sje  rituð  ekki  siðar  en  i  lok  12.  aldar 
og  notuð  er  hún  af  frumhöfundi  Landnámu.  Eins 
og  sagan  er  i  handritum,  einkum  einu  þeirra  (Möðru- 


—  245  — 

vallabók),  er  him  að  inestu  eins  og  höfundurinn 
skildi  við  hana. 

Gunnlaugs  sögu  ormstúngu  má  telja  nokk- 
urs  konar  áframhald  Egilssögu.  Hún  er  sagan  um 
ástir  Gunnlaugs  Illugasonar  frá  Gilsbakka  og  Helgu 
fögru  Porsteinsdóttur  á  Borg,  og  um  viðskifti  Gunn- 
laugs  og  Hrafns,  er  átti  Helgu  móti  vilja  hennar, 
en  svikalaust  var  það  frá  Hrafns  hálfu.  Sagan 
endar  með  bardaga  og  lífláti  beggja  þeirra  og  með 
undurfallegri  og  hrifandi  frásögn  um  andlát  Helgu. 
Sagan  er  stutt  og  nær  yíir  fáein  ár,  en  er  ein  hin 
fullkomnasta  söguheild  sem  til  er  að  öllu  leyti. 
Draumur  Porsteins  í  2.  kap.  felur  í  sjer  alla  sög- 
una,  og  er  hún  hrífandi-viðkvæm  lýsing  hinnar 
innilegustu  ástar,  ástarþrár  og  ástarhryggðar.  Sagan 
er  eflaust  að  mestu  sönn,  þótt  tímatali  sje  nokkuð 
áfátt.  Heimildir  voru,  auk  vísna  Gunnlaugs  og 
kvæðis  Pórðar  Kolbeinssonar  (sjá  120.  bls.),  aðal- 
lega  hinar  fornu  ættsagnir,  er  gengu  bæði  hjá  Mýra- 
mönnum  (Borgarfólkinu)  og  Gilsbekkíngum.  Sagan 
er  færð  í  letur  um  likt  leyti  og  Egilssaga  og  er  að 
mestu  óbrjáluð. 

Bjarnar  saga  hitdœlakappa  er  líka  ástar- 
saga,  lík  Gunnlaugssögu.  Björn  og  Oddný  eykynd- 
ill  unna  hvort  öðru  og  heitast,  en  Björji  fer  erlendis 
og  Pórður  Kolbeinsson  fær  Oddnýjar  með  óhrein- 
leik  og  undirferli.  Segir  sagan  frá  öllu  þessu,  uns 
Pórður  feldi  Björn.  Eftir  það  varð  Oddný  ekki 
mönnum  sinnandi  og  segir  viðkvæmlega  frá  henni 
og  Pórði  i  enda  sögunnar.  Pvi  miður  er  þessi  saga 
ekki  til  í  sinni  upphaflegu  mynd.  Upphafið  er  týnt ; 
það  sem  nú  er  upphaf  er  kafli,  sem   tekinn   hefur 


—  246  — 

verið  upp  í  Ólafs  sögu  helga  og  þaðan  aftur  í  sög- 
una.  í  handritum  er  nú  eru  til  vantar  þar  að  auk 
ekki  alllitinn  kafla  úr  miðri  sögunni.  Sagan  hefur 
verið  heldur  vel  samin,  frásögnin  blátt  áfram,  en 
höfundurinn  hefur  ekki  verið  meistari  að  öUuleyti, 
ef  dæma  má  eftir  sögunni  eins  og  hún  er  nú.  Ymis- 
legt  er  i  henni  miður  rjett  og  ævintýrslegt,  eins  og 
flugdrekadrápið  og  afrek  Bjarnar  i  Garðariki.  Sagan 
er  eflaust  frumsamin  á  siðasta  fjórðúngi  12.  aldar. 
Höfundurinn  nefnir  Runólf  prest  Dálksson  að  heim- 
ild,  en  ^hann  er  nefndur  i  prestaskránni  1143  og 
lifði  fram  yfir  1174.  Grundvöllur  sögunnar  er  sem 
vant  er  arfsögn  og  vísur,  og  er  hún  eflaust  i  öflum 
meginatriðum  sönn.  í  henni  er  ein  hin  besta  lýs- 
ing  á  hestaþingi  og  ýmislegt  fleira  merkilegt  (níð- 
kvæði). 

Harðar  saga  Grímkelssonar  (eða:  Sagan 
af  Herði  ok  Hólmverjum).  Um  Hörð  hefur  verið  til 
góð  og  gömul  saga ;  en  þvi  miður  er  nú  ekki  til  af 
henni  nema  aðeins  upphafið  (eitt  skinnblað) ;  svarar 
það  til  8  kapítula  í  þeirri  sögu  er  nú  er  til;  þessi 
saga  byggist  á  hinni  gömlu,  en  eykur  hana  og  um- 
steypir  henni  svo,  að  sagan  verður  sem  öll  önnur  og 
um  leið  að  mestu  tómur  skáldskapur,  að  mestu  til- 
hæfulaus  tilbúníngur,  ekki  eldri  en  frá  14.  öld. 

Pá  koma  sögur  úr  BreiðaQarðarhjeruðum  og 
Vestfjörðum. 

Eyrbyggjasaga;  nafnið  er  ekki  rjett  og  alt 
of  þröngt.  í  raun  rjettri  mætti  hún  vel  heita  Snorra 
saga  goða.  Sagan  nær  eins  og  Egilssaga  yfirláng- 
an  tíma,  frá  landnámum  og  að  dauða  Snorra  goða 
<1031).    Hún    hefst  með   útflutníngi  þeirra  Bjarnar 


-  247  - 

hins  austræna  Ketilssonar  ílatnefs  og  Pórólfs  mostr- 
arskeggs,  er  land  tóku  á  norðanverðu  Snæfellsnesi. 
Pað  eru  aðallega  niðjar  þeirra,  er  verða  aðalmenn 
sögunnar,  og  deilur  þær,  er  þeir  áttu  í  og  voru 
viðriðnir,  sem  er  efnið  í  henni;  er  það  fremur 
margbreytilegt  og  ekki  eins  bundið  saman  i  eina 
óslitna  heild,  sem  t.  d.  i  Egilssögu.  En  sem  sagt, 
það  er  Snorri,  sonarsonur  f  órólfs  og  einhver  hinn 
mesti  höfðíngi  sinna  tíma,  sem  er  aðalsögumaður- 
inn.  Sagan  er  mjög  viðburðaauðug  og  með  því  aö 
hún  nær  yfir  svo  lángt  skeið,  verður  hún  með  hin- 
um  lángmerkustu  sögum  og  það  því  fremur  sem 
hana  má  telja  til  þeirra,  er  bestar  og  sannastar  eru 
að  flestu;  þvi  að  þótt  í  henni  sjeu  draugasögur 
(Fróðárundur)  og  ýmislegt,  er  snertir  hjátrú  manna, 
rýrir  það  ekki  sögugildið  í  sjálfu  sjer. 

Sagan  er  að  mestu  i  frummynd  sinni,  þó  má 
teija  víst,  að  63 — 64.  kap.  sje  ýngri  viðbót,  og  á 
stöku  stöðum  öðrum  kennir  síðari  breytínga.  Eyr- 
byggja  er  ein  af  þeim  sögum,  er  Ijósast  sýna,  að 
þær  eru  samdar  af  sögufræðíngi,  en  ekki  til  orðnar 
aliar  í  munnlegri  frásögn.  Höf.  hefur  notað  rit 
Ara  og  hann  gerir  sjer  alt  far  um  að  hafa  tima- 
talið  í  sem  bestum  skorðum.  Hann  var  svo  hepp- 
inn  að  geta  notað  kvæði  samtímisskálda,  drápu 
Odds  um  111  uga  á  Gilsbakka  og  Hrafnsmál  Pormóðs 
Trefilssonar  um  Snorra,  ennfremur  Máhlíðíngavísur 
Pórarins  svarta  og  fleiri  til.  En  mest  er  efnið  auð- 
vitað  tekið  úr  arfsögn  manna  á  norðurströnd 
Snæfellsness,  og  er  auðsjeð  á  öllu,  að  hún  hefur 
verið  góð.  Höfundurinn  er  auðsjáanlega  aridlegrar 
stjettar  maður,   viðhefur  dæmigreind,  eins   og   viö 


—  248  — 

inátti  búast  af  manni,  er  þekti  og  notaöi  rit  Ara 
fróða.  Hann  þekkir  vel  forna  siði  og  tískur  og  það 
sem  meira  er  um  vert  forn  lög,  er  síðar  hafði  verið 
breytt.  Fyrir  menníngarsögu  og  átrúnað  á  10.  og 
11.  öld  er  sagan  einkar  merkileg.  Hún  er  eflaust 
samin  um  1200,  ekki  síðar;  Landnáma  er  ekki  not- 
uö,  heldur  mun  Landn.  hafa  notað  söguna.  Höf- 
undurinn  lýsir  skapferli  manna  og  kvenna  einkar 
vel  (t.  d.  Snorra  og  turíðar  á  Fróðá,  hinnar  Ijettúð- 
ugu,  glysgjörnu  systur  hans  osfrv.)  og  sögufram- 
setníngin  er  mjög  blátt  áfram  og  tildurslaus. 

Laxdœlasaga  erein  af  mestu  sögunum;  hún 
er  ættarsaga  og  nær  frá  landnámi  ættarinnar  og 
alt  að  þvi  jafnlángt  niður  á  við  sem  Eyrbyggja. 
Hún  hefst  á  Katli  flatnef  og  Unni  eða  Auði  dóttur 
hans  og  syni  hennar  Porsteini  rauð,  er  fjell  á  Skot- 
iandi.  f  orgerður  dóttir  hans  átti  Koll  og  var  þeiri^a 
sonur  Höskuldur,  faðir  Ólafs  pá,  einhvers  mesta  og 
skrautlegasta  höfðíngja  á  sinni  tíð;  móðir  hans  var 
Melkorka,  írsk  konúngsdóttir.  Frásögnin  um  Hösk- 
uld  og  Ólaf  er  að  öllu  samtöldu  stutt,  en  þvi  lengri 
er  hún  um  sonu  Ólafs,  einkum  Kjartan,  og  i  sam- 
bandi  við  þá  Laugafólkið  eða  Ósvífursættina,  og  um 
ástir  og  viðskifti  Kjartans  og  Guðrúnar.  Sagan 
segir  og  rækilega  frá  Guðrúnu  og  öllum  hennar 
giftíngum  og  ævi  til  aldursloka.  Sagan  er  yfirhöfuð 
ágætlega  sett  saman  og  frásögnin  mjög  góð  yfir- 
höfuð;  eins  er  og  það  víst,  að  meginið  af  því,  sem 
í  henni  stendur,  er  söguiegur  sannleikur.  Og  þó  er 
þaö  Laxdæla,  er  helst  má  um  segja  að  hún  standi 
nær  þvi  að  vera  skáldsaga  en  nokkur  önnur,  og 
eins  og  einhver  útlendur   skáldsögublær   hvíli   yfir 


—  249  — 

henni.  Höf.  undirbýr  viðburðina  nieð  rjettum  rök- 
um  og  sýnir  alstaðar  Ijóst  orsakar  (forlaga)  sam- 
band,  og  eins  er  honum  sýnt  um  að  lýsa  sögu- 
mönnunum  og  lunderni  þeirra,  og  má  hann  að  því 
leyti  vel  kallast  meistari.  Það  er  frábærlegt,  hvern- 
ig  hann  sýnir  oss  inn  i  hugskot  Guðrúnar,  Hrefnu 
og  annara,  og  tekst  að  sýna  muninn  á  þeim.  Aftur 
á  móti  eru  ekki  margar  sögur  lakari  að  því  er 
snertir  timatalið;  það  er  ruglingslegt  mjög  ográngt 
og  kemur  oft  illa  heim  við  aörar  sögur.  Upphaf 
sögunnar  er  alveg  ósannsögulegt  og  víst  tómur  til- 
búningur  og  má  vel  vera,  að  upphafið,  eins  og  það 
hefur  fyrst  verið,  sje  nú  týnt  eða  hafi  snemma 
týnst,  og  hafi  svo  annað  verið  tilbúið  síðar;  slíkt 
væri  ekki  eins  dæmi.  Sömuleiðis  er  alt,  sem  segir 
um  BoUa  Bollason  og  hluttöku  hans  í  hefndinni 
eftir  föður  hans,  tóm  tjarstæða  og  tilbúningur.  Mart 
fleira  mætti  til  tína  sögunni  til  foráttu  hvað  áreiðan- 
legleik  hennar  snertir  og  sögugildi.  Aðalheimild 
sögunnar  eru  arfsagnir,  en  þær  hafa  þá  í  þetta 
sinn  verið  alhiiikið  úr  lagi  færðar;  reyndar  er  ó- 
mögulegt  að  segja,  hvað  mikið  stafi  frá  höf.  sjálf- 
um;  hann  hefur  og  þekt  nokkur  rituð  skjöl  ogsögu- 
rit  og  kvæði,  er  hann  vitnar  til  án  þess  að  taka 
neitt  upp  af  þeim  (í  sögunni  eru  aðeins  fáeinar 
smávísur);  hann  er  stundum  ekki  með  öllu  tilgerð- 
arlaus  í  framsetningu  sinni  og  hann  heldur  mjög 
upp  á  samræður.  Höf.  er  vafalaust  lærður  maður. 
Hann  hefur  lifað  um  1200;  miklu  ýngri  getur  sagan 
ekki  verið,  en  hún  er  valla  i  sinni  frummynd  í  hand- 
ritum  þeim,  sem  nú  eru  til. 

Aftan  við  söguna  er  skeytt  Bollaþætti,  en  efni 


—  250  - 


1 


hans  er  alveg  tómur  tilbúníngur  og  er  hann  settur 
saman  um  1300. 

Gullþórissaga  er  fremur  litil  saga um  Porsk- 
firðínga  (og  kölluð  lika  þar  eftir)  og  af  þeim  helst 
um  Póri  Oddason  skrauta,  er  kallaður  var  GuU- 
þórir  af  afreki  sinu  erlendis,  er  hann  vann  mikið 
drekagull  við  Dumbshaf.  Eftir  að  hann  er  aftur 
kominn  heim,  á  hann  í  ýmsum  deilum  við  aðra  og 
hverfur  loks  eftir  að  hafa  falið  guU  sitt.  Sagan 
gerist  á  fyrsta  þriðjúngi  10.  aldar  og  er  að  því 
leyti  ein  af  hinum  allra  elstu  sögum.  Aðalefnið 
eða  það  i  henni,  sem  gerist  á  íslandi,  er  ekkert 
ósennilegt  og  víst  í  öllum  aðalatriðum  rjett,  en  það 
sem  segir  um  ferðir  ?óris  erlendis  er  fult  af  ævin- 
týrum  og  þjóðsögnum,  og  er  ekki  óliklegt,  að  alt 
þetta  sje  siðara  innskot.  Sagan  er  nefnd  í  Land- 
námu  og  er  frumsagan  þvi  valla  ýngri  en  frá  þvi 
um  1200.  Höf.  segir  heldur  vel  frá,  þekkir  alla 
sögustaðina  út  í  hörgul  og  hefur  gaman  af  þvi  að 
skýra  uppruna  þeirra. 

Gíslasaga  Súrssonar.  Gísli  Súrsson  var 
norðmaður  og  kom  ekki  til  íslands  fyrr  en  eftir 
niiðbik  10.  aldar  og  fjekk  land  i  Dýrafirði  sunnan- 
megin.  Segir  i  sögunni  greinilega  frá  þvi  sem  gerð- 
ist  fyrir  það  og  hvað  olli  þvi  að  Gísli  varð  að  flýja 
eignir  sinar  i  Noregi.  Systir  hans  átti  íorgrim, 
sonarson  Pórólfs  mostrarskeggs,  og  var  þeirra  son 
Snorri  goði.  Sagan  er  annars  mestmegnis  um  að  Por- 
grimur  drap  Vjestein  mág  Gisla  og  afleiðingar  þess; 
Gisli  hefndi  hans,  varð  sekur  fyrir  og  lifði  13  ár  i  sekt 
uns  hann  var  feldur  978.  Sagan  er  ágætlega  saman 
sett  og  sögð,  ein  óslitin  heild  frá  þvi  fyrsta  til  hins 


—  251  — 

síðasta;  mannlýsíngin  er  ágæt,  bæði  Gísla  og  bróður 
hans  Porkels,  er  aldrei  vildi  hjálpa  honum  svo  að 
hafa  mætti  á  því,  kvenna  þeirra  Auðar  og  Ásgerð- 
ar  og  enn  fleiri.  Pegar  í  útgáfum  er  talað  um 
„tvær"  sögur  af  Gísla,  er  þetta  ekki  rjett;  sagan  er 
aðeins  ein,  ef  vel  er  að  gáð;  en  það  er  upphafið, 
sem  er  mismunandi  eða  sitt  hvað  í  handritum 
hennar.  I  öðru  er  efalaust  upphafið  eins  og  i  frum- 
sögunni  stóð  (i  útg.  „fyrri"  sagan);  en  í  öðru  („sið- 
ari"  sögunni)  er  það  alt  öðruvisi;  en  það  er  lika 
auðsjeð,  að  hjer  er  um  tóman  ýngri  tilbúníng  að 
ræða,  og  er  ijóst,  hvernig  hann  er  til  kominn.  Þaö 
hefur  einhver  átt  handrit  af  sögunni,  er  vantaði  upp- 
hafið,  hafði  týnst  úr  bókinni,  og  svo  hefur  hann 
tekið  sig  til  að  semja  nýtt  upphaf  og  notað  þar 
ýms  munnmæli,  er  hann  þekti  eða  gat  náð  i,  og 
svo  ort  inn  1  heilan  kafla  um  vikíng  Gisla.  Eftir 
upphafið  er  sagan  hin  sama  að  öUu  efni,  nema  hvað 
orðabreytíngar  eru  eins  og  vant  er.  Sagan  er  ef- 
laust  frumsamin  fyrir  lok  12.  aldar  og  í  öUu  veru- 
legu  alsönn;  heimildir  eru  arfsögnin  og  hinar  mörgu 
vísur  Gísla;  þó  má  sýna,  að  ýmislegt  smávegis 
muni  valla  vera  rjett.  Málið  er  óviðjafnanlega 
hispurslaust  og  sljett.  Höf.  var  vafalaust  lærður 
maður  og  mjög  vel  að  sjer  í  flestu,  er  eldri  tíma 
siðu  og  hætti  snerti. 

Fóstbrœðrasaga  er  siðasta  sagan  frá  Vest- 
fjörðum  meðal  þeirra,  er  eldri  eru.  I^að  er  sagan 
um  þá  fóstbræður  Porgeir  Hávarsson  og  tormóð 
Kolbrúnarskáld  og  fer  fram  á  fyrsta  þriðjúngi  11. 
aldar;  er  mest  um  yfirgáng  þeirra  fóstbræðra,  ástir 
Pormóðs,   hefnd  hans   eftir  Porgeir  og  dvöl   hans 


—  252  — 

nieð  Ólafi  helga  og  fall  á  Stiklastöðum.  Hún  veitir 
oss  nijög  Ijósa  mynd  af  þeim  Pormóði  og  mmi 
vera  að  mestu  sönn.  Höf  styðst  eins  og  nærri  má 
geta  mjög  við  visur  Pormóðs  og  erfidrápu  hansum 
f  orgeir.  Sagan  er  frumsamin  um  1200  og  er  til  að 
mestu  i  frummynd  sinni  (i  Hauksbók  og  vantar  Jþar 
þó  upphafið  þvi  miður) ;  orðfærið  er  blátt  áfram  og 
sögustillinn  hinn  vanalegi.  Annars  er  þetta  sú 
saga,  er  einna  verst  hefur  verið  farið  með  í  ýngri 
handritum;  bæði  er  skotið  inn  ýmsum  ýngri  og  óá- 
reiðanlegum  munnmælasögum  og  svo  er  málinu 
gjörbreytt;  setningum  skotið  inn,  sem  eiginlega  eiga 
að  vera  gamansamar,  en  eru  smekkleysur,  eða  ein- 
hver  hefur  viljað  spreyta  sig  á  að  sýna  lærdóm 
sinn  (t.  d.  segja  hvað  mörg  bein  eru  i  líkama 
mannsins)  og  fleira  þess  konar.  Sagan  er,  eins  og 
him  er  i  þessum  handritum,  einhver  hin  versta,  sem 
til  er.  í  Heimskr.  er  sagt  frá  hinum  siðustu  ævi- 
stundum  Pormóðs,  en  milli  hennar  og  sögunnar  er 
ekkert  eiginlegt  samband.  Höf  er  eflaust  isfirð- 
íngur  eða  af  VestQörðum;  annars  einkennir  hann 
sig  ekki  neitt  sjerstaklega. 

Pá  koma  Norðurlandssögur  og  fyrst  sögur  úr 
Miðfirðinum  og  nærsveitum  þar. 

Bandamannasaga  er  stutt  saga  um  Odd 
Ofeigsson  á  Mel  og  þá  hjálp,  sem  faðir  hans  gamall 
veitti  honum  í  deilum  við  höfóingja,  er  gert  höfðu 
bandalag  móti  honum  („bandamenn").  Sagan  er 
einkennileg  að  því,  að  hún  er  kátleg  og  fremur 
friðsamleg,  enda  gerist  hún  um  miðbik  11.  aldar 
og  er  að  því  leyti  ýngst  allra  er  hjer  ræðir  um. 
(Jfeigur  gamli   leikur   illa  á  höfðíngjana  og  Oddur 


-  253  — 

iiefur  betur.  Sagan  er  mismunandi  i  handritum, 
styttri  og  lengri;  sú  styttri  er  frumsagan  og  er  vel 
og  skipulega  sögð;  hin  lengri  er  eins  i  öUu  efni 
sínu,  en  er  aukin  mjög  með  samtölum  og  ómerki- 
legri  mærð.  Frumsagan  er  rituð  fyrir  lok  12.  aldar 
og  i  Miðfirði  helst;  og  er  efnið  alt  úr  arfsögn  tekið; 
i  auknu  sögunni  eru  og  visur,  en  óvist,  hvort  þær 
sjeu  ekki  siðar  ortar. 

Hallfreðarsaga  vandræðaskálds  verður 
að  teljast  til  þessara  sagna,  þótt  sagan  fari  viða  og 
gerist  eins  mikið  utan  lands  sem  innan  og  þótt 
faðir  Hallfreðar  yrði  að  flytja  suður  á  land.  Sagan 
er  eflaust  rituð  á  norðurlandi  i  þeim  sveitum  sem 
Hallfreður  var  upp  runninn  og  ástir  hans  og  Kol- 
finnu  gerðust,  og  þá  helst  i  Vatsdalnum.  Sagan  er 
einkar  vel  og  skemtilega  samin  og  styðst  mjög  við 
vísur  Hallfreðar  og  er  vafalaust  að  mestu  fullsönn. 
Hún  sýnir  vel  meðal  annars  baráttuna  milli  kristni 
og  heiðni  hjá  gáfumanni  og  flörmanni  sem  Hall- 
freði.  Frumsagan  er  til  að  mestu  óbreytt;  hún 
var  tekin  í  köflum  upp  i  sögu  Olafs  Tryggvasonar; 
svo  tók  einhver  sig  til  og  safnaði  þessum  köflum 
og  gerði  eina  heild  úr,  og  er  sú  saga  og  til.  Höf. 
segir  vel  og  Ijóst  frá,  er  alveg  óhlutdrægur  og  auð- 
sjáanlega  gæflyndur  maður,  mildur  i  hug  og  ráö- 
vandur;  sagan  er  ekki  ýngri  en  frá  1200. 

Vatsdœlasaga  segir  frá  íngimundi  gamla 
landnámsmanni  í  Vatsdal,  forfeðrum  hans  og  niðj- 
um  alt  fram  á  11.  öld,  og  er  efni  hennar  marg- 
breytt  og  flölskrúðugt  og  afarmerkilegt  fyrir  sögu 
og  fornfræði.  Hún  er  i  þáttum,  likt  og  Eyrbyggja, 
er  ekki  beinlinis  leiðast  hver  af  öðrum,  ogþó  kemur 


—  254  — 

berar  fram  en  í  henni  trúin  á  örlaganna  óbifandi 
festu.  Aðahnennirnir  eru  i  fyrra  hhitanum  íngi- 
mundur  og  synir  hans  og  segir  þar  mart  frá  viður- 
eign  þeirra  og  Hrolleifs  hins  illa,  er  varö  bana- 
maður  íngimundar.  íngimundarsynir  vinna  mest 
að  því,  að  friða  hjeraðið  og  útrýma  illþýði.  í 
síðara  hlutanum  segir  skemtilega  frá  sonum  f  or- 
steins  Guðbrandi  og  íngólfi  fagra,  er  alhir  Vats- 
dalsmeyjar  voru  ástfángnar  í.  Sagan  er  svo  að 
segja  alveg  vísnalaus  og  byggist  þvi  að  öllu  leyti 
á  munnlegri  frásögn,  og  verður  ekki  annað  sjeð  en 
að  hún  sje  að  mestu  áreiðanleg.  Sagan  getur  um 
ýmislegt  markvert,  er  snertir  fornsiði  og  átrúnað^ 
og  mannlýsingarnar  eru  allgóðar.  En  því  miður 
hefur  verið  farið  fremur  illa  með  frumsöguna,  er 
eflaust  má  telja  samda  fyrir  lok  12.  aldar  (höf. 
Landn.  hefur  notað  hana);  orðfærinu  hefur  verið 
breytt,  ýngri  orð  sett  inn  og  ýmislegt  orðatildur 
við  haft,  er  sýnir,  að  það  eru  skrifarar  á  14. 
öld,  er  þetta  má  kenna.  Heldur  ekki  mun  sagan 
að  öllu  leyti  vera  að  efni  sinu  eins  og  hún  kom 
frá  höf. 

Til  þessara  sagna  verður  enn  að  telja  Heiðar- 
vígasögu  (Víga-Styrs  ok  H.);  dregur  him  nafn  af 
orustu  á  Tvídægruheiði  með  Barða  Guðmundarsyni^ 
er  hefnt  hafði  bróður  sins,  og  Borgfirðíngum  1014 
(eða  1015);  um  alt  þetta  hljóðar  hinn  síðari  kafli 
sögunnar.  Par  á  móti  var  allur  fyrri  kaflinn  um 
Viga-Styr  og  dráp  hans,  en  hann  er  týndur;  aðal- 
atriðin  eru  þó  kunn  af  útdrætti  Jóns  Ólafssonar 
grunnvíkíngs;  hann  hafði  lesiö  hann  áður  en  hann 
brann  1728  (handritið  var  eign  bókasafnsins  í  Stokk- 


—  255  — 

hólmi,  en  Árni  hafði  fengið  fyrra  kaflann  að  láni), 
Fyrri  kaflinn  heyrir  eiginlega  til  Breiðafjarðarsög- 
iinum,  en  sagan  er  eflaust  öll  rituð  i  Húnavatsþingi, 
enda  var  sumt  rángt  sagt  i  fyrra  kaflanum;  sjest 
það  á  samanburði  við  Eyrbyggju.  Annars  er  ómögu- 
legt  að  dæma  um  fyrri  kaflann;  þó  voru  þar  til- 
færðar  visur  sem  söguheimildir.  Meðal  beggja  kafla 
var  það  samband,  að  Halli  bróÖir  Guðmundar  hafði 
bjargað  manni,  er  hafði  verið  i  hefndarferðinni  með 
Snorra  goða  eftir  Viga-Styr,  og  var  Halli  af  þvi 
drepinn.  För  Barða  var  hefndarför  eftir  hann  og 
Heiðarvíg  aftur  afleiðíng  af  henni.  Sagan  er  mjög 
nákvæm  og  fjölorð,  einkum  að  þvi  er  snertir  undir- 
búning  ferðarinnar,  og  eru  þar  lángar  ræður.  Höf. 
þekkir  út  i  hörgul  allar  sveitir  þar  norður  frá  og 
eins  leiðina  suður  ogtilt  landslag;  frásagan  erfrem- 
ur  einföld  og  mannlýsingin  mjög  góð,  ekki  sist 
Puriðar  gömlu,  móður  Barða.  Orðalagið  er  nokk- 
uð  fornlegt  og  er  enginn  vafi  á,  að  sagan  er  samin 
á  12.  öld.  Hún  sýnist  vera  að  mestu  vel  áreiðan- 
leg,  enda  hefur  höf.  haft  ýmsar  skáldavísur  við  að 
styðjast  auk  traustra  arfsagna.  Tímatalið  er  frem- 
ur  gott,  og  að  öUu  samanlögðu  er  sagan  fróðleg  og 
skemtileg;  meðal  annars  er  tekinn  upp  i  hana  griða- 
formálinn  forni  (Hafrsgrið). 

Pá  koma  sögur  úr  Eyjafirðinum. 

Viga-Glúmssaga  er  stutt  en  góð  saga  um 
höfðingjann  Viga-Glúm  Eyjólfsson,  er  úngur  hefndi 
föður  síns  og  átti  i  déilum  við  þá  Esphælinga,  uns 
hann  varð  ofurliði  borinn  af  Einari  þveræing.  Sag- 
an  segir  og  frá  Eyjólfi,  föður  hans.  Alt  efni  sög- 
unnar  er  óslitin  viðburðaröð  og  samstætt  og  er  hún 


—  256  — 

iiijög  vel  samin  og  skipulega,  en  inn  í  hana  hefur 
siðar  verið  skotið  nokkrum  kapítulum,  sem  rifa  í 
sundur  efnið  (13.— 16.  kap.).  Sagan  veitir  oss  ágæta 
mynd  af  Glúmi  og  er  enginn  vafi  á,  að  hún  er  að 
mestu  sönn;  höf.  hefur  lika  haft  vism^  Glúms  og 
sagnir  er  þeim  fylgdu  og  fleiri  vísur  aðrar.  Frá- 
sögnin  er  sem  best  má  vera  og  þó  hispurslaus  og 
einföld  og  mannlýsíngar  að  sama  skapi.  Sagan  er 
rituð  fyrir  lok  12.  aldar. 

Valla-Ljótssaga  er  einhver  stysta  sagan  og 
fer  hún  fram  á  öndverðri  11.  öld;  hún  segir  frá 
skærum  Valla-Ljóts,  höfðíngja  i  Svarfaðardal,  sonar 
Ljótólfs  goða  i  Svarfdælu,  og  Halla  Sigmundarson- 
ar  óeirumanns,  er  tók  sjer  bólfestu  í  Svarfaðardal. 
Ljótur  vá  Halla  og  komu  aftur  af  þvi  víg  og  ófrið- 
ur.  Sagan  er  góð  og  vel  sett  saman  og  lýsir  eink- 
um  Ljóti  á  einkennilegan  hátt.  Við  þessa  sögu 
kemur  Guðmundur  riki  allmikið,  en  hann  er  aðal- 
maðurinn  í  næstu  sögu. 

Ljósvetningasaga  er  önnur  þeirra,  sem  verst 
hefur  verið  farið  með ;  hún  er  ekki  nema  að  nokkru 
leyti  til  á  skinni,  og  í  pappírsbókum  vantar  end- 
ann.  ?að  er  ennfremur  auðsjeð,  að  5. — 12.  kap.  er 
innskot  i  frumsöguna  og  rífa  þeir  í  sundur  það 
sem  saman  á.  Ýmsar  aðrar  misfeHur  eru  á  henni. 
I  fyrstu  kapitulunum  segir  frá  óeirðum  og  deilum  í 
Reykjardalnum,  er  Guðmundur  ríki  var  lítið  riðinn 
við;  en  þar  á  eftir  segir  rækilega  frá  deihnn  hans 
við  Ljósvetninga,  einkum  torkel  hák,  og  við  Póri 
Helgason  í  Hörgárdal.  ?eir  gerðu  nið  um  Guð- 
mund,  en  hann  hefndi  sin  harðfengilega.  Pessir 
tveir  fyrstu  kaflar  hafa   eflaust   heyrt   saman,  en  í 


—  257  — 

skinnbókarbrotið  vantar  og  það  er  ekki  ólíklegt, 
að  iipphaf  sögunnar  vanti  alveg;  hún  byrjar  nú  alt 
öðruvísi  en  sögurnar  eru  vanar.  Hinn  þriðji  og 
siðasti  kaflinn  er  um  sonu  Guðmundar  E^jólf  og 
Koðrán,  og  má  vel  vera,  að  hann  sjeýngri  en  frum- 
sagan;  en  þessi  kafli  er  að  mörgu  merkilegur,  ekki 
sist  af  þvi  að  hann  gerist  eftir  lok  hinnar  eiginlegu 
sögualdar  eins  og  Bandamannasaga.  Hinn  síðasii 
kapituli,  sem  nii  er,  er  eflaust  enn  ýngri  viðbót. 
?að  er  erfitt  að  dæma  þessa  sögu  vegna  þess  á- 
stands  sem  hún  er  í;  en  frumsagan  hefur  án  efa 
verið  eins  og  hinar  betri  sögur  og  frá  aðalsögurits- 
timunum.  Höf.  sögunnar  er  eflaust  eyfirðingur  og 
hefur  hann  samviskusamlega  safnað  arfsögnum  og 
sett  þær  heldur  vel  saman  og  sagt  frá  ölhi  tilgerð- 
arlaust.    Sagan  er  visnalaus. 

í  Reykjardalnum  og  i  Mývatssveit  gerist  að 
mestu  Reykdœlasaga  eða  Vémundar  saga  og 
Viga-Skútu,  og  skiftist  hún  í  tvo  aðalkafla.  í 
hinuni  fyrra  er  Vémundr  kögurr,  heldur  illur  mað- 
ur,  og  hinn  göfuglyndi  goði  Áskell  aðahnennirnir, 
í  hinum  siðara  Víga-Skúta,  sonur  Áskels.  Sagan 
rís  af  þjófnaðarmáli  og  þar  af  leiðandi  deilum  milli 
Reykdæla  og  Eyfirðínga.  Askell  goði  var  drepinn 
saklaus  og  var  það  mesta  óhappaverk  og  illvirki. 
Skiita  hefndi  hans  og  er  siðari  kaflinn  um  deilur 
hans;  endann  vantar.  Sagan  byggist  á  góðum  og 
gömhmi  frásögnum  og  höf.  sýnir  góða  dómgreind 
og  greinilegar  en  flestir  aðrir.  Hún  er  mjög  fróð- 
leg  og  gefur  ágæta  mynd  af  mönnum  og  viðburð- 
um  og  má  teljast  með  bestu  sögum  að  áreiðanieg- 
ieik,  en  sjálf  frásögnin  en  ekkert  fyrirtak,  sljett  og 

17 


—  258  — 

blátt  áfram;  og  sagan  er  ekki  samstæð  heild  eins 
og  t.  d.  Glúnia.  Höf.  hefur  vafalaust  verið  Reyk- 
dæiingur  eöa  Mývetningur  og  vel  kunnugur  þar  um 
allar  sveitir. 

I'á  koma  Austfirðíngasögur,  sem  þó  er  ekki 
rjettnefni  nema  að  nokkru;  þær  eru  i  rauninni  beint 
áframhald  af  hinum  siðastnefndu  sögum,  og  gerast 
allar  við  Vopnaflöróinn  og  i  nærsveitunum,  en  þar 
fyrir  sunnan  gerast  engar  sögur. 

forsteinssaga  hvita;  um  landnámsmanninn 
Porstein,  er  bjó  að  Hoíi;  sagan  segir  mest  af  deil- 
um  milli  sonar  hans  Porgils  og  f  orsteins  fagra,  er 
drepið  hafði  Einar  nokkurn ;  þessi  Einar  hafði  spott- 
að  Porstein  og  fengið  heitmeyjar  hans  með  svikum 
(sbr.  Bjarnars.).  Porsteinn  drepur  Porgils  og  sættist 
við  Porstein  hvita  en  fer  að  lyktum  alfarinn  til  Nor- 
egs  til  þess  að  verða  ekki  fyrir  hefnd  Broddhelga, 
sonar  Porgils,  er  ólst  upp  hjá  afa  sinum.  Áfram- 
hald  af  þessari  sögu  er 

Vápnfirðinga  saga,  og  er  þar  Broddhelgi 
fyrst  aðalmaðurinn;  segir  frá  þvi,  hvernig  fjand- 
skapaðist  með  honum  og  Geiti  i  Krossavík,  þótt 
Broddhelgi  ætti  Höllu  systur  hans.  Svo  lauk,  aö 
hann  var  drepinn  af  Geiti,  en  hjer  vantar  i  söguna. 
Sonur  Broddhelga  var  Bjarni;  hann  hefnir  föður 
sins  og  drepur  Geiti  og  ófriðast  svo  með  honum  og 
Porkatli  Geitissyni,  en  þeir  sættust  þó  að  lyktum 
og  segir  frá  þvi  mjög  fagurlega  (sbr.  endann  á 
Njálu).  Sagan  gerist  öll  á  10.  öld.  Hún  er  ágæt 
söguheild  sem  best  má  verða  og  óslitinn  þráðurinn 
í  henni  allri,  og  að  öllu  öðru  leyti  er  hún  mjög 
góð  og  vel  sögð. 


—  259  — 

Báðar  þessar  sögur  tilheyra  12.  öld,  og  höf- 
iindarnir  hafa  átt  heima  í  VopnafirÖinum.  Peir  eru 
alveg  óhlutdrægir  og  segja  samviskusamlega  sög- 
una  eftir  arfsögnum;  og  sýnast  þær  að  vera  mjög 
áreiðanlegar,  en  þvi  miður  eru  sögurnar  ekki  til 
í  góðum  handritum. 

Priðja  sagan  er  Njarðvíkingasaga,  og  er 
vitnað  í  hana  i  Laxdælu,  en  sú  saga  er  alveg  týnd. 
Pað  er  fráleitt  að  hún  sje  sama  og  Gunnars  þáttur 
Piðrandabana. 

Droplaugarsonasaga  eða  sagan  af  Helga 
og  Grími  Droplaugarsonum  er  vígasaga  og  deilda; 
Helgi  á  í  ófriði  við  Helga  Asbjarnarson  og  er  drep- 
inn  af  honum,  en  Grímur  hefnir  hans,  verður  svo 
að  fara  után  og  deyr  þar  skömmu  siðar.  Sagan 
gerist  á  fáum  árum  að  mestu  leyti  rjett  eftir  1000. 
Pó  að  sagan  sje  stutt,  hefst  hún  þó  á  forfeðrum 
þeirra  bræðra  á  landnámstið.  Sagan  er  fullkomin 
og  vel  samsett  heild.  Eins  og  áður  er  getið  stend- 
ur  í  niðurlagi  hennar,  að  einn  af  niðjum  Gríms  haíi 
sagt  þessa  sögu,  og  er  eflaust,  að  eitthvað  er  satt  í 
þessu;  bæði  arfsögn  og  kveðskapur  (visur  Grims)  er 
undirstaða  sögunnar;  him  sýnist  vera  vel  áreiðan- 
leg  og  kemur  heim  við  aðrar  heimildir  svo  sem 
Landnámu.  Hún  er  eflaust  samin  fyrir  lok  12. 
aldar. 

Hrafnkelssaga  freysgoða  hefst  á  land- 
námum,  en  gerist  mest  á  10.  öld.  Aðalmaðurinn  er 
Hrafnkell  freysgoði,  er  lendir  í  vígaferlum  vegna 
heits  eins  er  hann  hefur  gert,  og  spinst  út  af  því 
öU  saga  hans.  Hann  verður  dæmdur  á  þingi,  er 
misþyrmt  og  rekinn  úr  sveit   sinni,    en   hann   nær 

17* 


260 


sjer,  hefnir  sín  greypilega  og  fær  aftur  ból  sitt  o 
virðingar,  eu  er  um  lei5  orðinn  að  niiklu  betra 
nianni.  Sagan  er  eitthvert  hið  mesta  snildarverk 
að  öllu,  mesta  gersemi  meðal  sagnanna.  Húu  er 
jafngóð,  hvort  sem  litið  er  á  mannlýsíngar  og  skap- 
ferliseinkunnir,  eða  á  söguheildina  eða  frásögnina; 
hún  er  stutt  og  kjarnyrt,  en  þó  bregður  fyrir  n</kk- 
uð  löngum  ræðum  og  hugleiðíngum,  en  þær  rýra 
frásögnina  ekki  verulega.  Að  þvi  er  sjeð  verður, 
er  alt  aðalefnið  satt  og  höf.  þekkir  ekki  aðeins  vel 
til  þar  sem  sagan  gerist,  heldur  og  miklu  víðar. 
Höf.  hefur  sjerstaklega  gaman  af  málaferlum  og 
lögum,  og  hann  hefur  verið  vel  að  sjer  í  fornum 
fræðum.  Sagan  er  valla  breytt  í  meðferðinni  að 
neinum  mun. 

Allar  þessar  sögur  sýna,  að  höfundum  þeirra 
hefur  verið  vel  sýnt  um  að  fara  með  sögur  og 
standa  þeir  ekki  á  baki  höfundum  úr  öðrum  hjer- 
uöum  landsins.  ?að  er  furða,  hvað  margir  menn 
koma  fyrir  í  þeim,  ekki  lengri  en  þær  eru.  Fáum 
vjer  því  ágætan  sögufróðleik  um  það  tiltölulega 
litla  svæði,  er  þær  ná  yfir  á  10.  öld  og  lítið  eitt 
inn  á  11.  Pað  er  ýmislegt  fleira  sameigið  með  þeim, 
t.  d.  að  þess  kennir,  að  málshættir  eru  að  öllu  sam- 
anlögðu  tíðari  i  þeim  en  öðrum. 

Vjer  höfum  nú  farið  yfir  alt  vesturland  og  norð- 
urland  að  nyrsta  hluta  Austfjarða.  Úr  öllu  hinu 
landinu  austan  og  sunnan  er  aðeins  ein  saga  til,  er 
hjer  komi  til  greina,  en  það  er 

Njála,  Njálssaga  eða  Brennunjálssaga. 
Pessi  saga  er  að  mörgu  leyti  mjög  einkennileg  og 
ólík  i  mörgu  öðrum  sögum.    Hún  er  einna  frægust 


—  m  — 

allra  íslentlíngasagna  og  á  það  að  mörgu  leyti  skilið. 
llún  hefur  alla  jafna  verið  lofuð  mjög,  stundum  of- 
lofuð;  hins  vegar  hefur  valla  verið  farið  ver  með 
nokkra  sögu  að  því  er  snertir  dóminn  um  sögugildi 
hennar  og  áreiðanieik;  á  það  sjer  þó  einkum  stað 
að  þvi  er  snertir  laga-  og  málaferlakaflana ;  þeir 
sem  hafa  rannsakað  hana  svo  stránglega  og  dæmt 
hana  svo  harðlega  eru  tveir  þjóðverjar,  en  rann- 
sókn  þeirra  er  i  mörgu  áfátt  og  dómur  þeirra  i 
mörgum  atriðum  alveg  rángur,  þótt  eigi  sje  hægt 
að  neita  því,  að  hann  hins  vegar  sje  rjettur  i  sumu 
og  að  það  sjeu  margar  misfellur  á  þvi  sem  sagan 
segir.  Vilhj.  Finsen  hefur  sannað,  að  mart  af  þvi, 
sem  sagan  segir,  muni  vera  ijett  og  það  sje  eldri 
lög,  en  þau  er  lagabækurnar  hafa,  er  sögusögnin 
skýrir  frá. 

Eins  og  sagan  er  nú,  þarf  engum  blöðum  um 
það  að  fletta,  að  hún  er  ekki  mjög  forn;  það  er 
sannleikur;  en  aðalatriðið  er  ekki  það,  heldur  hvern- 
ig  sagan  er  til  orðin  og  hvernig  hún  er  komin  í 
þetta  lag,  sem  hún  hefur  nú.  I  stað  þess  að  byrja 
með  Njáli  og  frumætt  hans,  eins  og  allar  aðrar 
sögur  hefjast  á  höfuðættinni,  —  Njálsætt  kemur 
ekki  fyrr  en  i  20.  kap.  — ,  hefst  sagan  með  við- 
skiftum  Laxdæla  og  Marðar  ættar  gigju  á  Rángár- 
völlum,  og  segir  mjög  frá  æsku  og  uppvexti  Hall- 
gerðar  lángbrókar  Höskuldsdóttur  og  giftingum 
hennar,  svo  og  frá  hjónabandi  Hrúts  Herjólfssonar 
og  Unnar  Marðardóttur ;  hún  gekk  frá  honum  og 
varð  af  þvi  málaþras,  og  þá  kemur  Gunnar  til  sög- 
unnar,  frændi  Unnar;  með  hjálp  Njáls  vinar  sins, 
er  nú  kemur  til  sögunnar,    fær   hann  Hriit  til  þess 


—  262  — 

að  greiða  út  fje  Unnar,  og  er  sagt  mjög  skemtilega 
frá  því  (Kaupahjeðinn).  Eftir  þetta  kemur  lángur 
kaflj,  ailur  fyrri  kafli  sögunnar,  og  Gunnar  aðal- 
maður  í;  þetta  er  auðsjáanlega  sjerstök  saga  um 
hann,  þótt  Njáll  komi  þar  og  fyrir  helst  sem  hollur 
og  rjettsýnn  ráðgjafi.  Um  efnið  visum  vjer  til  sög- 
unnar.  Gunnar  átti  Hallgerði  og  flæktist  inn  i  víga- 
ferli,  var  dæmdur  sekur,  en  fór  hvergi  og  var  veg- 
inn  á  bæ  sínum  Hlíðarenda  (um  993).  Mart  í  sögu 
þessari,  er  nær  að  78.  kap.  (eða  80.,  hefndinni  eftir 
hann),  er  auðsjáanlega  ýngri  tilbúníngur,  einkum 
það  sem  segir  um  ferðir  Gunnars  og  víkíng  i  út- 
löndum;  það  er  sniðið  eftir  ýngri  sögum  og  er  ná- 
skylt  t.  d.  líkum  ferðasögum  í  Svarfdælu  og  öðrum 
þess  konar  sögum.  í  Gunnars-sögu  þessari  eru 
margar  visur,  en  þær  eru  allar  mjög  úngarogekki 
eldri  en  frá  siðara  hluta  13.  aldar  og  þar  á  eftir 
og  standa  ekki  i  öllum  handritum  og  i  sumum  á 
einkennilegan  hátt.  Pað  er  tæpast  að  þessi  kafli 
sje  eldri  en  frá  13.  öld,  miðri  eða  svo  til. 

Með  82.  kap.  hefst  hinn  siðari  meginkafli,  og  á 
hann  þó  rót  sina  í  sumu  af  því,  sem  fyrr  stendur, 
og  er  það  sagan  um  Njál  og  syni  hans.  Segir  fyrst 
frá  utanferð  Njálssona  og  þvi,  hversu  óvingaðist 
með  þeim  og  Práni,  tengdasyni  Hallgerðar.  í  þess- 
um  smákafla  er  og  ýmislegt,  sem  er  af  ýngra  toga 
spunnið,  t.  d.  ævintýrið  um  Hrapp.  Njálssynir 
drápu  Práin  og  út  af  því  verki  leiðist  öll  hin  sag- 
an,  er  eftir  er  (þetta  stendur  ekkert  i  sambandi  við 
Gunnarssögu).  Njáll  tekur  Höskuld  í^ráinsson  til 
fósturs  og  vex  hann  þar  upp  í  miklu  dálæti;  hann 
fær    Hildigunnar    með    því    skilyrði,    aö    hann    fái 


—  263  — 

inaiinaforráð  (goðorö),  og  leiðir  það  til  merkilegrar 
breytíngar  í  dónium  íslendinga  (1004;  fimtardómur 
stoínaður),  og  er  skýrt  frá  því  greinilega.  Pá.  keni- 
ur  kafli,  er  ekkert  eða  lítið  kemur  sögunni  við,  um 
Lýting  og  Ámunda  blinda  (98—99  og  106  kap.)  og 
þar  inn  í  er  aftur  skotið  kristindómsþætti  (100— 
105.  kap.);  er  hann  í  sjálfu  sjer  mikilsverður,  en  i 
Njálssögu  hefur  hann  ekki  frá  öndverðu  staðið. 
heldur  hefur  honum  verið  skotið  inn ;  í  frumsögunni 
mun  hafa  verið  sagt  í  fám  orðum,  að  Njáll  og  fólk 
hans  hafi  látið  skírast,  þegar  kristni  var  boðuð.  í 
stað  þessarar  stuttu  frásagnar  hefur  þeim,  sem  setti 
kristnikaflann  inn,  þótt  hæfa,  að  skýra  frá  öllu 
kristniboðinu  frá  því  að  Ólafur  sendi  Pángbrand. 
Vjer  munum  siðar  reka  oss  á  annað  líkt  innskot. 
Eftir  106.  kap.  er  þráðurinn  tekinn  upp  aftur  og 
sagt  frá  öUum  hinum  mörgu  og  merku  atburðum 
er  gerðust  frá  rógi  Marðar,  drápi  Höskulds,  brennu 
Njáls  og  til  hefndar  Kára  og  þess  að  hann  gekk 
að  eiga  Hildigunni,  og  er  það  nokkurs  konar  tákn 
fullkomins  friðar  meðal  höfuðættanna,  er  höfðu  leik- 
ist  svo  grátt.  Er  hjer  þráðurinn  óslitinn  og  sögu- 
heildin  óskert,  nema  að  því,  að  inn  i  síðasta  hlut- 
ann  er  skotið  þætti  um  Brjánsbardaga  hinn  mikla 
(1014)  á  Irlandi.  I  frumsögunni  hefur  aðeins  staðið 
stutt  setníng  um  fall  sumra  brennumanna,  og  því 
hefur  einhver  viljað  fá  heila  sögu  um  bardagann 
og  tekið  hana  úr  sjerstakri  Brjánssögu.  I  þessum 
aðalkafla  eru  nokkrar  vísur,  og  eru  þær  mikhi  eldri 
að  gerð  og  máli  en  þær  fyrri,  og  það  er  merkilegt, 
að  Skarphjeðinn  er  altaf  að  yrkja  í  sögunni  um 
Gunnar,  en  hjer  verður  honum  aldrei  Ijóðámunni. 


—  264  - 

Pótt  þessi  siðari  deild  sögunnar,  er  að  rjettii 
lagi  má  nefna  Njálssögu  (og  sona  hans),  sje  auð- 
sjáanlega  aukin  með  ýmsu  (t.  d.  Brjánsþætti  og 
ættartölum  og  fleiru  smávegis),  er  frumsagan  þó 
öðruvisi  en  fyrri  deildin  um  Gunnar  og  eflaust  ekki 
aillitlu  eldri,  og  hafa  i  henni  staðið  vísur  frá  12., 
ef  ekki  11.  öld. 

Af  nákvæmri  rannsókn  sögunnar  og  öllum  smá- 
atriðum  þykjumst  vjer  með  fullri  vissu  geta  sagt, 
hvernig  vor  núverandi  saga  er  til  orðin.  A  siðara 
hluta  12.  aldar  (eða  um  1200)  var  samin  saga  um 
Njál  og  fólk  hans;  hún  hefur  að  öllu  leyti  verið  í 
vanalegri  sögumynd  og  með  visum,  er  þó  voru  ekki 
eftir  þá,  er  þær  eru  eignaðar  (sbr.  sumar  visui'  í 
Eiglu).  I  þeirri  sögu  hefur  Gunnar  eflaust  verið 
nefndur  og  ef  til  vill  sagt  frá  viðskiftum  Hallgerð- 
ar  og  Bergþóru.  í*á  og  siðar  lifðu  á  Rángárvöllum 
sagnir  um  Gunnar,  þennan  glæsilegasta  fornkapp- 
ann,  og  hefur  svo  verið  búin  til  saga  um  hann  á 
13.  öld,  heldur  siðar  en  fyrr,  en  þá  voru  hinar  fornu 
sagnir  brenglaðar  og  hnignaði  óðum.  Af  þvi  nú  að 
þessar  tvær  sögur  höfðu  svo  mart  sameigið,  uni 
Gunnar  og  Njál  og  fólk  þeirra,  var  hægt  að  sjá,  að 
gera  mátti  úr  þeim  eina  sögu  og  svo  var  þeim 
steypt  saman  í  eina  heild  og  um  leið  settir  inn 
kaflar  þeir,  er  áður  var  getið.  Pó  er  ekki  víst 
nema  sá  sem  þetta  gerði  hafi  sjálfur  frumsamið 
Gunnarssögu.  Liklega  hafa  svo  aðrir  ritarar  skotið 
öðru  smávegis  inn  hjer  og  þar  (t.  d.  visunum  i 
Gunnarss.)  og  með  öllu  þessu  hefur  hím  fengið  það 
gervi,  er  hún  hefur  nú.  Með  þessu  móti  skiljast 
hest   og  skýrast  allar  þær  misfellur  sem  eru  í  frá- 


—  m  — 

sögninni,  enilurtekningar,  nefndir  menn,  sem  aldreí 
koma  siðar  fyrir,  aðrir  ekki  nefndir,  sem  þó  koma 
til  sögimnar  síðar,  og  mart  fleira,  er  telja  mætti. 

f  að  er  af  þessu  Ijóst,  að  ekki  er  hægt  að  ræða 
um  höfund  sögunnar,  eins  og  hún  er  nú,  en  hitt 
má  þó  segja,  að  sá  sem  setti  sögurnar  saman  hefur 
ekki  verið  neinn  bjáni;  það  er  óhætt  að  segja,  að 
honum  hefur  tekist  mjög  vel  yíir  höfuð.  Pað  er 
ekki  sagt,  að  þær  misfellur,  er  á  eru,  stafi  allar  frá 
honum.  Orðfæri  Njálu  hefur  lengi  verið  við  brugð- 
ið  og  með  rjettu;  þó  er  ekki  þvi  að  neita,  að  stund- 
um  sýnist  nokkuð  mikið  í  borið  og  sumt  eins  og 
reiknað  út  og  spillir  það  lestrarnautninni.  En  það 
sem  má  segja  sögunni  til  lofs  og  aldrei  verður  af 
henni  tekið,  er  hin  frábæra  lýsíng  manna  og  kvenna, 
lýsíng  hjer  i  sömu  merking  sem  endrarnær  óbein- 
hnis,  þ.  e.  framkoma  og  tal  þeirra  og  það  lunderni, 
sem  það  er  sprottið  af.  Lunderni  manna  og  kvenna 
er  haldið  óbreyttu  um  alla  söguna  og  það  er  lángt 
frá  þvi  að  eitt  sje  öðru  likt,  heldur  er  hvert  með 
sinum  afmörkuðu  einkennum. 

Spurningunni  um  það,  hve  áreiðanleg  sagan  er, 
er  vandsvarað;  efalaust  byggist  hún  á  fornum  arf- 
sögnum,  en  það  er  mesti  munur  á  því,  hvort  þær 
voru  settar  i  bækur  á  12.  eða  ekki  fyrr  en  á  13. 
öld.  Njálu  ber  ekki  vel  saman  við  Landnámu  og 
er  valla  vafi  á  því,  að  Landn.  er  ijettari.  Annars 
veröur  minsti  hhitinn  sannaður  af  öðrum  ritum. 
Vjer  hyggjum,  að  meginið  sje  að  mestu  satt,  að 
minsta  kosti  af  þvi  sem  er  efnið  í  hinni  eiginlegu 
Njálssögu. 

f  essi  saga  er  kunn  að  þvi  að  segja  frá   mála- 


-  266  — 

gángi  frekar  en  nokkur  önnur  saga;  það  er  auð- 
sjeð,  aö  höfundurinn  eða  höfundarnir  hafa  hent  sjer- 
staklegt  gaman  að  því  sem  laut  að  málaferlum  og 
dómum  og  meðferð  mála  á  alþingi;  sumt  af  þessu 
er  nú  ýngri  tilbúníngur  (i  Gunnarss.  sumt),  og  sumt 
er  rángt  eða  misskilið.  Pað  er  ekki  lögfræðíngur 
er  þetta  hefur  samið,  heldur  er  meginið  af  þvi  sótt 
úr  fornum  frásögnum,  en  það  gefur  að  skilja,  að 
einmitt  þess  konar  málefni  var  í  eðli  sínu  svo,  að 
það  átti  frenuu-  flestu  öðru  hægt  með  að  skekkjast. 
Vjer  álitum  ekki  rjett  að  áfella  mjög  söguna  fyrir 
þær  viUur  eða  ónákvæmni,  sem  i  henni  eru.  Það 
er  betra  að  skilja,  hvernig  á  þeim  stendur,  og  end- 
irinn  verður  sá,  að  það  má  dást  að  þvi,  að  alt  er 
svo  rjett  sem  það  er. 

Pað  er  ekki  óhklegt,  einmitt  vegna  þess  að 
svo  mikið  segir  frá  þeim  Laxdælum  og  Hallgerði  í 
upphafi  sögunnar,  að  sá  sem  setti  Njálu  saman 
í  þá  mynd,  seni  hún  hefur  nú,  hafi  verið  breiðíirð- 
íngur. 

Auk  alh-a  þessara  sagna  er  fjöldi  af  þáttum, 
einkum  í  konúngasögunum,  og  einkenna  þeir  sig 
allir  með  skarpri  mannlýsíngu  og  ágætri  frásögn, 
auk  þess  sem  þeir  oft  og  einatt  hafa  margvislega 
þýðíngu  t.  d.  fyrir  menningarsögu  vora.  Pað  má 
heimfæra  þá  undir  sömu  ílokka  sem  sögurnar,  en 
þó  er  óvist,  hvort  þeir  eru  allir  samdir  í  þeim  hjer- 
uðum,  er  aðahiiennirnir  voru  úr,  þótt  það  sje  lík- 
legast.  Peir  eru  um  skáld  eins  og  Einars  þ.  Skúla- 
sonar,  Gils  þ.  lilugasonar,  Stúfsþ.,*  af  Gullásu-Pórði, 
Sneglu-Hallaþ.  (einn  af  þeim  skemtilegustu),  ívarsþ., 


—  267  — 

Mánaþ.;  eða  imi  þróttmikla  menn  og  bardaga 
þeirra,  t.  d.  Halldórs  þ.  Snorrasonar,  Hrómundarþ. 
halta,  einkennilega  menn  sem  Hrafns  þ.  hrút- 
íiröings  og  einkum  Hreiðars  þ.  heimska,  Auðunar 
þ.  vestfirska,  um  kaupmenn  sem  Odds  þ.  Ófeigs- 
sonar  (sbr.  Bandam.),  sbr.  Ölkofraþ.  osfrv. 

2.  Sögur  um  íslendinga  á  12.  öld.  Pær 
sögur,  er  hjer  koma  til  greina,  eru  aðeins  fáar,  og 
finnast  allar  í  Sturlúngusafninu ;  þær  eru: 

Porgils  saga  ok  Hafliða.  Sagan  nær  ekki 
nema  yfir  fáein  ár,  hjer  um  bil  1117—21,  og  er  mest 
um  þingdeilur  milli  þessara  tveggja  höfðingja,Por- 
gils  Oddasonar  á  Staðarhóli  fyrir  vestan  og  Hafliða 
Mássonar  fyrir  norðan,  er  kemur  við  hina  fyrstu 
ritun  laganna.  Deilurnar  risu  af  vígum,  og  áttu 
óhlutvandir  menn  í.  Alt  endaði  þó  með  frið  og 
sætt.  Auk  þess  finst  i  sögunni  ýmislegt,  er  lýsir 
þeim  tímum  og  mönnum,  er  sagan  gerist,  t.  d.  kaíl- 
inn  um  Reykjahólabrúðkaupið  1119,  sem  er  svo 
merkur  fyrir  sögusögnina,  einkum  fornaldarsögurn- 
ar.  Höf.  hefur  eflaust  lifað  þessa  atburði,  er  sagan 
segir  frá,  en  þó  er  hún  rituð  ekki  allskömmu  eftir 
og  valla  fyrr  en  um  miðbik  12.  aldar,  ef  ekki  siðar. 
Sagan  er  heldur  vel  sögð  og  fróðlega. 

Sturlusaga  eða  saga  Sturlu  ?órðarsonar  í 
Hvammi  (d.  1183),  föður  Snorra.  Sagan  er  um  deil- 
ur  Sturlu  við  aðra  höfðíngja,  einkum  Einar  Por- 
gilsson  (Oddasonar) ;  þeir  börðust  á  Sælíngsdalsheiði 
(heiðarvíg;  nefnist  þvi  sagan  og  Heiðarvígasaga). 
Sagan  gefur  oss  Ijósa  mynd  af  Sturki,  prettvisi  hans 
og  ráðriki,  og  eru  i  henni  mjög  skemtilegir   kaflar 


—  268  — 

(t.  (J.  sagan  uiii  Porbjörgu  og  Sturlu;  hún  vildi 
stinga  augað  úr  Sturlu  til  þess  að  gera  hann  að 
iitliti  líkastan  þeim,  er  hann  var  likastur  að  öðru, 
Oðni).  Hin  siðustu  málaferli  voru  að  því  le^^i  merk, 
að  þau  urðu  til  þess,  að  Snorri,  sonur  Sturlu,  kom 
til  fósturs  í  Odda  til  Jóns  Loftssonar.  Sagan  mun 
vera  rituð  á  öndverðri  13.  öld  og  af  manni,  er  var 
gjörkunnugur  öUu  sem  að  efninu  lýtur.  Hann  er 
óhhitdrægur  og  dyhir  ekki  ókosti  Sturlu.  Sagan  er 
sögð  Ijóst  og  einfalt. 

Hrafns  saga  Sveinbjarnarsonar  er  um 
hinn  ágæta  höfðingja  Hrafn  á  Eyri,  hinn  göfugasta 
mann  og  Qölhæfasta;  hann  var  smiður  og  læknir 
og  mart  fleira.  Eins  og  vant  er,  segir  sagan  frá 
deihmi  þeim,  er  hann  flæktist  i,  einkum  við  f  or- 
vald  Snorrason  i  Vatsflrði;  þær  enduðu  með  því, 
að  Porvaldur  fór  að  Hrafni  öllum  á  óvart  og  tók 
hann  höndum  og  Ijet  vega  hann  (lál3),  og  fór  illa 
að  öllu.  I  sögunni  segir  og  frá  því,  er  Hrafn  fór 
utan  með  Guðmundi  biskupsefni;  þeir  voru  vinir 
miklir,  enda  var  Hrafn  mjög  guðhræddur  maður. 
Pessi  saga  er  lángbest  allra  af  hinum  ýngri  sögum, 
vel  sögð  og  prýðilega  saman  sett.  Lýsingin  á 
Hrafni  er  ágæt,  enda  var  höf.  auðsjáanlega  vinur 
hans  og  honum  handgenginn;  þó  verður  ekki  sagt, 
að  hann  sje  hlutdrægur.  I  sögunni  eru  m.  a.  vísur 
úr  drápu  um  Hrafn.  Höf.  er  sem  sagt  samtímis- 
maður  og  hefur  valla  ritað  sögu  sina  mjög  löngu 
eftir  dauða  Hrafns  og  liklega  ekki  síðar  en  um 
1220.  Höf.  var  auðsjáanlega  prestur,  og  er  hjer 
enn  gott  dæmi  þess,   að   prestar   gátu   ritaö   sögu 


—  m  — 

mærðarlaust  og  án  eigin  hugieiðinga;  þeirra  kennir 
sjaldan. 

Guðniundar  saga  dýra  eða  Önundar- 
brennu  saga  er  hroðaleg  ófriðarsaga  iir  Eyjaíirði. 
Segir  frá  deilum  milli  Guðmundar  dýra  á  Bakka  í 
Öxnadal  og  Önundar  i  Lönguhlíð,  er  enduðu  meö 
því,  að  Guðmundur  brendi  Önund  inni  (1197);  út 
af  henni  risu  auðvitað  deilur  og  bardagar  og  blóðs- 
úthellingar,  og  eru  þær  aðfarir  eins  og  undanfari 
Sturlúnga-styrjarins.  Hún  endar  með  þvi  að  segja 
frá  þvi,  að  Guðmundur  gekk  í  klaustur  og  dó  þar 
(1212).  Sagan  er  fremur  illa  sögð,  og  er  stundum 
eins  og  eitthvað  vanti  í;  það  er  t.  d.  eftir  henni 
eiginlega  bágt  að  skilja  hvað  það  er,  sem  rekur 
Guðmund  til  brennuódæðisins,  en  sagan  mun  valhi 
vera  i  Sturlúngusafninu  í  frummynd  sinni,  heldur 
eitthvað  stytt  og  breytt.  Hún  er  ekki  miklu  ýngri 
en  Hrafnssaga.  Höf.  er  eytirðingur  og  án  efa  and- 
legrar  stjettar  maður.  mildur  i  lund  og  friðsamur; 
hann  dæmir  sjálfur  atburðina  stundum.  I  heild 
sinni  gefur  sagan  góða  hugmynd  um  spillíngu  þá  i 
hugarfari  manna  á  siðasta  hluta  12.  aldar,  er  svo 
fer  sí  og  æ  i  vöxt  á  13.  öld. 

3.  Hinar  ýngri  íslendíngasögur.  Pað 
eru  þær  sögur,  er  ritaðar  voru  á  siðara  hlut  13. 
aldar  og  um  1300;  þær  einkenna  sig  með  þvi,  að 
þær  eru  ritaðar  eftir  munnmælum  og  arfsögn.  er 
þá  var  orðin  næsta  brengluð  og  skekt;  saman  við 
hana  var  blandað  ýmsum  ævintýrasögum  og  múnka- 
tilbúníngi.  Pó  má  vel  vera,  að  aðalatriðin  sjeu 
j'jett  að  mestu,  en  varlegt  er  samt  að  treysta    þvi; 


—  270  — 

enda  má  sjá,  að  höfundarnir  oft  og  einatt  hafa  litla 
|)ekkingu  á  Jþeini  timum,  er  þeir  rita  um.  Pað  er 
merkilegt,  hve  sannsögulegri  arfsögn  og  þarmeð 
þekkingu  á  söguöldinni  hefur  hnignað  á  13.  öld, 
hvernig  sem  á  því  stendur;  en  það  er  vist  að  svo 
hefur  verið.  Pessir  söguhöfundar  yrkja  nú  sjálfir 
inn  i,  búa  til  lángar  sögur  uni  vikingarferðir  og 
afrek  aðahnannanna  (likt  og  Gunnars  í  Njálu  og  i 
hinu  ýngra  upphafi  Gislasögu),  og  yfir  öllu  hvilir 
ýngri,  meiri  eða  minni  skáldsagnablær.  í  flestum 
eru  og  visur,  en  þær  eru  lika  að  mestu  ýngri  til- 
búningur.  Sem  söguheimildir  eru  þessar  sögur  ekki 
góðar  og  verður  að  nota  þær  með  mikilli  varkárni. 
Stundum  eru  þær  svo  til  orðnar,  að  til  hefur  verið 
eldri  saga,  en  hún  hefur  snemma  týnst,  og  hefur 
þá  einhver  viljað  bæta  úr  og  fylla  skarðið.  Eins 
og  nærri  má  geta,  standa  þessar  sögur  mjögábaki 
hinum  eldri  systrum  sinum  bæði  að  samsetningu, 
þótt  öll  gerðin  sje  hin  sama,  og  að  orðfæri  ekki 
siður.  Hjer  koma  fyrir  ýngri  orð  og  almúgalegri 
og  setníngar  ekki  jafnsnjallar.  Pessar  sögur  eru  i 
i  sömu  röð  og  áður  var  höfð  þær,  er  nú  skulu 
taldar. 

Hœnsaþórissaga.  Aðalmaðurinn  er  Hœnsa- 
þórir,  iUur  maður  og  uppskafningur.  Segir  sagan 
frá  þvi,  er  Blundketill  höfðingi  i  Örnólfsdal  vildi 
kaupa  hey  af  Póri  til  þess  að  hjálpa  öðrum  bænd- 
um,  en  Pórir  vildi  ekki  selja;  tók  þá  BlundketiU 
heyið  en  lagði  fje  i  staðinn,  og  risu  af  þvi  deilur, 
er  enduðu  með  þvi  að  Pórir  brendi  Blundketil  inni 
og  var  gerður  sekur  fyrir  og  var  drepinn  af  syni 
Bkmdketils.    Alt  þetta  gerðist  i  Pverárhlið  i  Borg- 


—  271  — 

aríirði  litlu  eftir  miðja  10.  öld  og  varð  til  þess  að 
landinu  var  skift  i  fjórðúnga  með  sinum  flórðúnga- 
þingum,  sem  Ari  segir  frá  i  5.  kap.  bókar  sinnar. 
Sagan  er  ein  af  hinum  vanalegu  hjeraðsdeildasögum 
og  i  sjálfu  sjer  ekki  ómerkileg  að  mörgu.  Hænsa- 
þórir  er  nýr  sögu-maður,  sem  ekki  íinst  ella,  og  er 
honum  vel  lýst,  og  yfir  höfuð  eru  mannlýsingarnar 
góðar.  í  sögunni  koma  fyrir  hrifandi  atriði,  t.  d. 
dauði  hins  únga  sonar  Arngrims,  er  f  órir  hafði 
fóstrað  og  hann  notaði  á  illmannlegasta  hátt.  Par 
á  móti  er  orðfærið  ekki  jafnsnjalt  og  höf.  tekst  ekki 
vel  að  gera  grein  fyrir  ýmsu  er  hann  segir  frá; 
hann  hefur  haft  fyrir  sjer  marga  góða  arfsagnar- 
mola,  en  hann  kann  ekki  að  nota  þá  eða  hann 
skilur  þá  ekki,  og  mart  fleira  má  að  sögunni  finna. 
En  verst  er,  að  frásögninni  er  alveg  ruglað  um  að- 
ahiianninn ;  það  var  ekki  Blundketill,  sem  var  brend- 
ur  inni,  heldur  sonur  hans  torkell,  eins  og  Ari 
segir,  og  má  trúa  orðum  hans ;  en  þetta  er  þó  ekki 
tilbúningur  höfundarins,  heldur  stafar  villan  frá 
eldri  timum  og  finst  t.  d.  i  aðalhandritum  Land- 
námu. 

Til  norðurlandssagnanna  heyra  flestar  og  eru : 
Kormákssaga  um  skáldið  Kormák,  ástir  hans 
og  Steingerðar,  vígaferli  og  ferðir.  í  sögunni  er 
flöldi  visna  bæði  Kormáks  og  annara,  t.  d.  Hólm- 
göngu-Bersa.  Pað  er  auðsjeð,  hvernig  sagan  er  til 
orðin;  hún  er  umgjörð  um  visurnar  og  byggist  á 
fornum,  en  óljósum  og  rugluðum  arfsögnum;  heldur 
ekki  eru  visurnar  rjettar  en  margvislega  úr  lagi 
færðar,  steypt  saman  visuhelmingum  osfrv.  I  helstu 
aðalatriðunum  mun  sagan  vera  rjett,  en  samanheng- 


—  m  — 

ið  er  oft  laust  og  framsetníngin  ruglingsleg.  Mart 
er  í  henni  um  töfra  og  tröllskap,  og  er  það  ekki 
marklaust;  aftur  á  móti  er  ýmislegt  bogið  við  lýs- 
ínguna  á  hólmgöngum  að  fornu.  Tímatalið  er  slæmt. 
I  sögunni  segir  lángt  skeið  frá  Bersa  og  halda  sum- 
ir,  að  það  sje  tekið  úr  sjerstakri  sögu  um  hann. 
Höf.  er  eflaust  miðfirðingur  og  eru  heimildir  hans 
vísurnar  og  arfsagnirnar  i  þeirri  mynd,  sen)  þær 
höfðu  eftir  miðja  13.  öld. 

Grettissaga.  fessi  saga  heyrir  til  þeim  meiri 
íslendingasögum,  eins  og  hún  er  nú;  fyrst  er  láng- 
ur  þáttur  um  forfeður  Grettis  og  aftan  við  er  þáttur 
um  forstein  drómund,  bróður  Grettis  og  hefni, 
og  Spes,  gríska  konu,  er  hann  átti;  þessi  þáttur  er 
að  minsta  kosti  siðari  viðbót,  og  er  hann  alkunn- 
ugt  ástarævintýri  milli  manns  og  giftrar  konu. 
Lángmerkastur  er  aðalkaflinn  um  Gretti  sjálfan, 
vígaferli  og  ógæfu,  sekt  hans  og  þrautir  og  sektar- 
afrek  (viðureign  við  drauga  og  illþýði).  Efalaust 
má  telja,  að  aðalviðburðirnir  sjeu  sannir,  en  á  hitt 
er  ekki  að  treysta,  að  frá  þeim  sje  rjett  sagt  i  öll- 
um  atriðum.  Svo  bætist  þar  við,  að  þjóðtrúin  og 
munnmælin  hafa  sett  í  samband  við  Gretti  }msar 
forynju-,  vætta-  og  draugasögur,  sem  hann  átti  frá 
upphafi  ekkert  skylt  við.  Petta  verður  alt  til  þess 
að  sagan  verður  fremur  skáidsaga  i  heild  sinni  en 
sönn  saga.  En  hún  er  vel  sett  saman,  frásögnin 
Ijós  og  lipur  og  lundernislýsingar  ágætar,  fyrst  og 
fremst  Grettis  sjálfs  með  öllu  hans  glensi  og  fjöri; 
hvernig  sem  veltist  „missir  hann  ekki  móðinn",  og 
altaf  hefur  hann  vel  viðeigandi  málshætti  á  vörun- 
um.    Vegna  alls  þessa  og  þess,  hve  efnið  er  marg- 


-  273  — 

breytilegt,  er  sagan  mjög  skemtileg.  Auk  þeirra 
arfsagna  og  þjóðsagna  sem  við  Gretti  voru  bendluö 
hefur  höf.  notað  Landnámu;  hann  tekur  úr  henni 
heila  kafla  og  yrkir  svo  við  og  utan  um  þá,  einkum 
i  fyrsta  kaflanum  um  Önund  trjefót,  og  það  er  auð- 
sjeð  að  höf.  hefur  þekt  fleiri  sögur,  er  hafa  haft  á- 
hrif  á  hann.  Að  til  hafi  veriÖ  eldri  saga  um  Gretti 
er  með  ölki  óvist. 

Hávarðarsaga  isfirðings.  Pað  er  sagan 
mii  Hávarð  gamla,  halta  með  öðru  viðurnefni,  er  á 
gamalsaklri  átti  ófrið  við  isfirskan  höfðíngja;  sá 
hafði  drepið  son  hans  Ólaf  bjarnyl  um  enga  sök; 
Hávarður  hefndi  sonar  sins  og  var  svo  dæmdur 
hjeraðssekur;  fór  hann  þá  brott  og  settist  að  í  Svarf- 
aðardal  og  lifði  þar  til  danða  sins.  Sagan  er  að- 
eins  til  i  pappirsbókum  og  hefur  verið  iUa  með 
hana  farið.  En  hitt  er  þó  auðsjeð,  að  aðalvillurnar 
eru  höfundinum  sjálfum  að  kenna.  Pær  eru  marg- 
ar  og  miklar,  einkum  að  þvi  er  snertir  staðalýsíng- 
ar  i  ísafirði  og  þeim  hjeruðum,  sem  sagan  gerist  í ; 
svo  er  og  mönnum  ruglað  saman,  og  mart  er  með 
ölki  óeðklegt  í  frásögninni.  Arfsögnin,  sem  ásamt 
visum  Hávarðar  (er  flestar  munu  rjett  feðraðar)  er 
grundvölkir  sögunnar,  hefur  verið  mjög  svo  trufluð, 
þegar  sagan  var  færð  í  letur  um  1300;  hún  er  ef- 
laust  rituð  i  Svarfaðardalnum  og  skýrir  staður  og 
tími  best  eiginlegleika  hennar;  höf.  hefur  aldrei 
komið  á  IsaQörð  og  hann  hefur  heldur  ekki  spurst 
fyrir  um  hann.  Samkvæmt  Landn.  mun  hafa  til 
verið  önnur  og  eldri  saga  um  Hávarð. 

Svarfdœlasaga.  Pessi  saga er  vanaleg  by ggð- 
arsaga  og  hefst  á  landnámi  Porsteins  svarfaðar  og 

18 


—  274  — 

nær  yfir  iiokkra  ættliði  fram  undir  lok  10.  aldar,  og 
segir  frá  merkum  deilum  i  hjeraðinu  og  mönnum,  svo 
sem  Klaufa  berserk,  Ýngveldi  fagrkinn  og  Karli  únga. 
Einkum  er  það,  er  segir  frá  Yngveldi,  merkilegt.  I 
öndverðri  sögunni  segir  mart  frá  vikíng  forsteins  og 
ferðum  og  berserkjadrápi,  er  alt  er  auðsjáanlega 
tilbúníngur.  í^ví  miður  er  stór  skella  í  söguna: 
hún  fmst  nú  aðeins  í  pappirsbókum,  og  hefur 
vantað  í  skinnbókina,  er  þær  eru  af  runnar.  Einn 
af  aðalmönnunum  er  og  Ljótólfur  goði,  faðir  Valla- 
Ljóts.  I  sögunni  eru  miklar  draugasögur,  er  hafa 
gildi  fyrir  þjóðtrúna.  Sagan  er  i  mörgu  mjögrugl- 
ingsleg  og  er  það  ekki  ætíð  sök  höf.  Pað  er  víst, 
að  til  hefur  verið  eldri  saga  um  Svarfdæli  og  er 
hún  notuð  í  Landn.,  en  hún  hefur  týnst,  og  hefur 
svo  ný  saga  verið  búin  til  um  1300  eftir  Ijelegum 
arfsögnum;  visur  eru  nokkrar  i  henni,  en  vafasamt, 
að  hverju  leyti  þær  eru  rjettfeðraðar;  allareruþær 
það  ekki.  Að  öllu  samtöldu  er  sagan  með  þeim 
rýrustu  og  sú,  er  minstur  sögusannleikur  erí;  sag- 
an  er  að  mörgu  skyld  Hávarðarsögu ;  þó  er  sumt  i 
henni  merkilegt  og  hefur  á  sjer  skáldlegan  blæ. 

Á  suðurlandi  gerist  Flóamannasaga;  aðal- 
maðurinn  er  forgils  örrabeinsstjúpur  og  gerist  sag- 
an  mest  fyrir  og  eftir  1000.  I^orgils  fer  til  Græn- 
lands  og  er  þar  nokkra  stund,  og  er  frásögnin  um 
það  merkasti  kafli  sögunnar,  en  ekki  laus  við  hind- 
urvitni  og  hjátrú.  Sagan  er  rjett  vel  saman  sett 
og  frásögnin  liðleg,  en  sögugildi  hennar  er  ekki 
mikið;  þar  eru  bardagar  við  berserki  og  drauga; 
þar  er  talað  um  undrasverð  og  mart  fleira  sem  er 
alveg  ævintýri.     Porgils  er  líka  mesti  draumamaður. 


—  275  — 

Sagan  er  á  borð  við  Gretlu  og  henni  lik  að  ýmsu; 
hún  er  og  i'ituð  um  sama  leyti  og  hefur  eins  og 
hún  tekið  kafla  um  Flóa-landnám  úr  Landnámu. 
Annars  byggist  hún  á  brenglaöri  arfsögn  og  hrein- 
uni  skáldskap  höfundarins. 

Til  þessara  sagna  heyra  og  ýmsir  þættir,  er 
ílestallir  eru  meira  eða  minna  ósannir  og  ævintýri. 
Sannastir  munu  vera  Geirmundarþ.  (í  Sturlúngu), 
Þorsteins  þ.  stangarhöggs  (austf.)  og  f  orsteins  saga 
Siðu-Hallssonar,  er  notað  hefur  Brjánssögu  eins  og 
Njála.  Par  næst  má  nefna  Porsteins  þ.  jarlsskálds, 
sem  er  nokkurs  konar  viðauki  við  Svarfdælu  og 
segir  frá  Porleiíi  og  Hákoni  jarli  eftir  gömlum  en 
nokkuð  skektum  arfsögnum  og  hjátrúarfullum. 
Tómur  skáldskapur  eða  ævintýri  og  náskyldir  forn- 
aldarsögunum  eru  Brandkrossaþ.  (snertir  Drop- 
laugarsonas.)  og  Porsteinsþ.  uxafóts.  Kristileg 
ævintýri  og  múnkaskrök  eru  I^orsteins  þ.  skelks, 
Svaða  þ.  og  Arnórs  kerlíngarnefs,  f  iðranda  þ.  og 
Pórhalls.  Aö  lyktum  skulu  nefndir  Bollaþáttur  (við- 
auki  við  Laxdælu),  Porvalds  þ.  tasalda,  Pórarinsþ. 
Neflólfssonar  og  Orms  þ.  Stórólfssonar.  Aðalmenn- 
irnir  í  þáttum  þessum  hafa  verið  til,  en  alt  eða 
flest  er  um  þá  segir  er  tilbúníngur  eða  ævintýri; 
merkastur  þeirra  er  Ormsþ.,  og  er  ef  til  vill  eitt- 
hvað  i  honum  tilhæft  um  Orm;  höf.  hans  hefur 
annars  mjög  notað  Egilssögu  og  Örvar-Oddss.  og 
fleiri  rit. 

Hjer  til  mætti  og  teljaýmsa  drauma  eða  drauma- 
vitranir  og  eru  þær  í  Stjörnu-Odda  draum,  Berg- 
búaþætti,  Kumlbúaþætti  og  Draumi  forsteins  Siðu- 

18* 


—  276  - 

Hallssonar.    Erii  þeir  ekki   ómerkir   með  öllu,   síst 
sá  fyrsti. 

4.  Sögiir  um  Islendínga  á  13.  öld.  Hjer 
er  ekki  nema  um  fáeinar  sögur  að  ræöa  og  eru  þær 
nær  allar  i  Sturlúngusafninu.  íslendíngasaga  Sturlu 
veröur  tekin  siðar  og  fyrir  sig,  þó  að  hún  i  raun 
rjettri  heyri  þessum  sögum  til.    Pá  er  fyrst 

l^órÖarsaga  kakala;  hún  nær  yfir  fá  ár,  i 
rauninni  ekki  nema  1242—50  eba  þau  ár,  sem 
?órður  var  á  Islandi  og  vann  þar  það,  sem  í  frá- 
sögur  var  færandi;  um  hin  fyrri  ár  hans  segir 
ekkert  og  eftir  1250  var  hann  embættismaður  i  Nor- 
egi  og  dó  1256.  Sagan  um  hann  er  rituð  töluvert 
síðar;  höf.  hefur  þekt  !Þórð  vel  og  segir  vel  og 
sannorðlega  frá  honum  og  gerðum  hans;  hann 
notaði  og  kvæði  um  f  órð  og  önnur  kvæði  og  lief- 
ur  þar  að  auk  haft  ýmsa  góða  heimildarmenn.  Ekki 
er  óliklegt,  að  sagan  sje  nú  ekki  í  frummynd  sinni 
alveg. 

Svínfellingasaga.  Af  þessari  sögu  eru  nú 
til  litil  brot  eða  aðeins  nokkrir  kapítular  í  Sturl- 
úngusafninu  og  er  aðalefnið  í  þeim  hinn  bitri  fjand- 
skapur  Ormssona  i  Svínafelli  ogÖgmundar  iKirkju- 
bæ  árið  1248  og  þar  á  eftir.  Petta  sögubrot  er  að 
þvi  leyti  sjerstaklega  merkilegt,  að  það  segir  frá 
mönnum  og  viðburðum,  er  vjer  ella  mundum  ekki 
vita  neitt  um.  Pað  er  eríitt  að  segja,  hvernig  sag- 
an  hefur  verið  i  heild  sinni.  Höf.  er  auðsjáanlega 
prestur;  hann  lýsir  mönnum  mjög  vel  og  hefurlik- 
lega  ritað  um  1270—80. 

Porgilssaga  skarða.    Hin  upphaflega  saga 


—  277  — 

er  nii  týnd,  nema  til  er  lítið  brot  af  henni,  en  hún 
er  að  mestu  tekin  upp  í  Sturlúngusafnið  í  stærri 
og  smærri  köflum;  það  er  fullkomin  saga  Porgils 
(f.  1226),  en  nákvæmust  frá  þvi  er  hann  tekur  til  að 
starfa  á  íslandi  (1252).  Sagan  um  f  orgils  er  mæta- 
vel  skrifuð  og  veitir  oss  glöggva  mynd  af  þessum 
únga  manni,  er  var  nokkuð  ofsafenginn  i  lund  en 
mjög  rjettdæmur  maður.  Höf.  segir  efalaust  rjett 
frá,  er  auðsjáanlega  þeirra  megin  á  Islandi,  er  viidu 
hnekkja  óskum  Hákonar  konúngs  um  riki  á  íslandi. 
Hann  er  nákunnugur  öllu  því,  sem  gerðist  á  árun- 
um  1252—58,  og  hefur  vist  skrifað  sögu  sina  skömmu 
siðar  og  fyrr  en  landið  komst  undirkonúng.  Hann 
þekkir  og  kvæði  um  Porgils.  Frásögnin  er  Ijós, 
skilmerkileg,  lipur  og  tilgerðarlaus,  og  má  telja  sög- 
una  með  betri  sögum  frá  þessu  timaskeiði. 

Að  lyktum  skal  hjer  nefnd  Árónssaga  eða 
sagan  um  Arón  Hjörleifsson;  hann  var  af  Seldæla- 
ætt,  hinn  duglegasti  og  vænsti  maður.  Segir 
sagan  einkum  frá  verkum  hans  og  ferðum  með 
Eyjólfi  Kárssyni,  er  var  vinur  mikill  Guðmundar 
biskups  (Grímseyjarför  1222).  Árón  var  dæmdur 
sekur  fyrir  framin  víg  og  varð  hann  að  fara  huldu 
höfði  þángað  til  hann  komst  utan ;  þar  gerðist  hann 
maður  Hákonar  konúngs;  hann  dó  1255,  en  frá  síð- 
ara  hluta  ævi  hans  segir  lítið  og  1  molum.  Sagan 
er  rituð  þó  nokkru  eftir  dauða  Áróns  en  þó  fyrr 
en  um  1280  og  er  byggð  á  sögusögnum  manna; 
þær  visur,  er  í  henni  eru,  eru  flestar  síðari  innskot. 
OrÖfærinu  er  stundum  ábótavant  og  mannlýsingum 
lika.  Sögunni  ber  ekki  ætíð  saman  við  sögu  Sturlu 
og  er  þá  valla  efamál,  að  það  er  rjett,  sem  Sturla 


—  278  — 

segir,  og  mart  sýnist  vera  orðum  aiikið.    Hver  siÖa 
hennar  sýnir,  aö  höf.  hefur  verið  prestur. 

5.  Biskupasögur  og  kirkjusaga.  Um 
sögu  hinnar  íslensku  kirkju  hafði  Ari  ritaö  i  sinni 
bók,  bæði  um  útlenda  biskupa,  er  litðu  og  kendu  á 
Islandi  á  11.  öld,  og  ekki  síður  um  hina  tvo  fyrstu 
biskupa  ísleif  og  Gizur  feðga,  og  var  hans  sögn 
siðar  mjög  notuð.  f  ar  að  auk  er  til  lítill  þáttur 
um  ísleif,  er  finst  í  Ólafs  sögu  helga  (i  Flate^gar- 
bók).  En  eitthvert  helsta  ritið  um  biskupa  á  íslandi 
frá  því  um  1200  er  hin  svonefnda 

Hungrvaka.  Pað  er  saga  um  hina  fyrstu  5 
biskupa  i  Skálholti,  ísleif,  Gizur,  Porlák  Runólfs- 
son,  Magnús  Einarsson  og  Klœing  Porsteinsson  (d. 
1176).  Höf.  segir  frá  þeim  öllum  með  sama  sniö- 
inu,  frá  ætterni  þeirra  og  uppruna;  svo  er  þeim 
stuttlega  l}st,  svo  sagt  frá  kjöri  þeirra  til  biskups, 
vigsluferð  og  vigslu  og  helstu  biskupaathöfnum  til 
æviloka;  segir,  hvert  ár  og  dag  þeir  hafi  dáið  og 
nefndir  helstu  viðburðir  í  útlöndum  um  ævi  þeirra. 
Höf.  segir  mjög  vel  og  greinilega,  og  honum  tekst 
að  lýsa  biskupunum  Ijóst  hverjum  með  sinum  ein- 
kennum.  Hann  fer  eingöngu  eftir  munnlegum  frá- 
sögnum;  Klæng  þekti  hann  sjálfur.  Af  ritinu  fær 
maður  óvenju  fagra  og  góða  mynd  af  höfundinum 
sjálfum,  einkum  af  formála  hans.  Nafn  ritsins  á  að 
tákna,  að  bókin  eigi  að  hvetja  námfiisa  únga  menn 
til  þess  að  vilja  vita  enn  meira  um  biskupana,  og 
segist  höf.  hafa  viljað  rita  til  þess  að  sjer  gleymd- 
ist  ekki  það  sem  hann  hafi  heyrt  fróða  menn  segja 
og  Gizur  Hallsson  (d.  1206);  enn  fremur  segist  hann 


—  279  — 

vilja  teygja  únga  menii  til  þess  að  lesa  islensk  rit, 
„lög  eða  sögur  eða  mannfræði".  Hann  segist  liafa 
hlotið  alla  gæfu  þessa  heims  af  staðnum  i  Skála- 
holti,  og  hefur  liann  þvi  eflaust  verið  þar  klerkur, 
en  nafn  sitt  hirðir  hann  ekki  að  nefna,  og  er  hann 
yfir  höfuð  mjög  bljúgur  í  lund  og  laus  við  að  trana 
sjer  fram  til  þess  að  fá  sjer  lofdýi-ðar.  Höf.  gerir 
sig  ekki  sekan  i  neinum  sjerlegum  vilhmi  svo  að 
sjeð  verði.  Timatal  hans  er  einkennilegt  að  því, 
að  hann  færir  alt  aftur  um  7  ár,  og  kennir  þessa 
timatals  viðar  í  bókum.  Ritið  er  samið  um  eða 
litlu  eftir  1200;  það  sýna  orð  hans  um  Gizur  Halls- 
son;  það  getur  verið  ritað  að  honum  lifanda  og 
eflaust  fyrir  1211  (dánarár  Páls  biskups). 

Pálssaga.  Páll  Jónsson,  systurson  Porláks 
helga,  var  biskup  i  Skálholti  1195—1211;  um  hann 
var  samin  saga,  líklega  ekki  löngu  eftir  dauða  hans. 
af  einum  af  vinuni  hans.  Gerðin  á  þessari  sögu  er 
alveg  sem  á  Húngurvökiisögunum,  áratalið  hið  sama, 
alt  talið  7  árum  fyrr  en  skal,  og  er  þvi  lánglikleg- 
ast,  að  hún  sje  eftir  sama  höfund  sem  Húngurvaka, 
enda  hefur  alla  sömu  eiginlegleika. 

Milli  Klængs  ogPáls  var  Porlákur  Þórhalls- 
son  biskup  (d.  1193),  er  kallaður  var  hinn  helgi. 
Helgi  hans  koni  snemnia  upp,  og  var  henni  lýst  á 
alþingi  1198  og  þá  lesin  upp  jarteinaskrá  hans;  ár- 
ið  eftir  var  lögtekin  Porláksmessa.  Um  f  orlák  var, 
sem  vænta  mátti,  sett  saman  saga,  og  er  hún  til  í 
tvennu  liki.  Hún  er  vanaleg  ævisaga,  en  klerklega 
rituð,  eins  og  við  var  að  búast,  og  er  forláki  mjög 
hrósað  fyrir  kunnáttu  og  stjórnsemi,  meðan  hann 
var  ábóti  í  Kirkjubæ.    Guðrækni  hans  er  lýst  ræki- 


—  280  — 

lega,  en  uiii  stjórnsenii  hans  eftir  að  hann  var5 
biskup  er  ekki  niikið  talað;  hafði  það  þau  rök,  a5 
Porlákur  hafði  vandað  mjög  uni  iUlifnað  manna  og 
sambúð,  er  óleyfileg  var  eftir  kirkjulöguni;  komst 
hann  þvi  í  deilu  við  Jón  í  Odda,  sem  hafði  átt  börn 
með  systur  torláks,  þar  á  meðalPál  biskup;  vegna 
hans  er  öllu  þess  konar  slept  úr  frumsögunni.  Að 
lyktum  er  sagt  frá  dauða  biskups  og  kaíli  úr  likræðu 
Gizurar  Hallssonar  tilfærður.  Sagan  er  eflaust  rituð 
á  dögum  Páls  biskups  á  árunum  1203—1210  (eftir 
dauða  Sverris  konúngs  og  fyrir  látPáls).  Frásögn- 
in  er  nokkuð  lángdregin,  full  af  bibliugreinum  og 
latínskum  klausum  og  mærðarfull.  Höf.  hefur  vafa> 
laust  verið  í  Skálholti,  þekt  Húngurvöku  og  notað 
hana;  hann  hefur  og  sama  tímatal.  Inn  i  þessa 
sögu  hefur  svo  síðar  verið  skotið  löngum  kafla  um 
baráttu  Porláks  fyrir  kirkjunni  og  h'jgum  hennar^ 
fulUi  valdi  kirkjunnar  yfir  ölhmi  kirkjum  og  eign- 
um  þeirra,  og  er  sá  þáttur  kaflaður  Oddaverjaþátt- 
ur,  af  því  að  Jón  i  Odda  var  höfuðmótstöðumaður 
biskups.  Annars  er  sagan  í  þessu  liki  hjer  um  bil 
orðrjett  sú  sama  og  hin.  fessi  saga  er  ekki  eldri 
en  um  J225. 

Pá  er  eftir  Guðmundar  saga  biskupsAra- 
sonar,  og  er  hún  ekki  eiginlega  ein,  heldur  fleiri^ 
Fyrst  er  prestssaga  hans,  og  segir  hún  mjög  ná- 
kvæmlega  frá  ævi  hans  ár  fyrir  ár  frá  þvi  hann 
fæddist  1161  og  þángað  til  hann  var  vígður  tii  bisk- 
ups  í  Noregi  1202;  við  hvert  ár  er  bætt  við  ann- 
álaathugasemdum  um  hvað  við  bar  á  hverju  ári  í 
útlöndum  og  á  Islandi;  eins  og  auðvitað  er,  var 
ekki   mikið    uní    Guðmund    að   segja  á  prestsárum 


—  281  — 

hans,  enda  er  sagan  ekki  mikið  amiað  en  upptaln- 
ing  og  lýsing  ferba  lians  og  furðuverka,  brunnvigsl- 
ur  og  þess  konar.  Af  þessum  lýsingum  má  þó  fá 
glöggva  liugmynd  um  Guömund  sjálfan  og  hjátrú  þá, 
er  þá  ríkti  og  hann  eílaust  átti  mikinn  þátt  i.  Ára- 
röðin  hefur  það  i  för  með  sjer,  að  öUu  ægir  saman 
í  einni  bendu,  og  i  sögunni  finnast  ýmsar  hroða- 
legar  smekkleysiir.  Höf.  þekkir  ævi  Guðmundarút 
i  hörgul  og  hefur  auðsjáanlega  verið  honum  ná- 
kunnugur;  hefur  þess  verið  getið  til,  að  hann  sje 
Lambkárr,  djákn  Guðmundar.  Hitt  mun  mega  telja 
vist,  að  sagan  sje  rituð  ekki  alllöngu  eftir  að  Guð- 
mundur  varð  biskup. 

Pessi  saga  finst  i  Sturlúngusafninu  og  þar  að 
auk  i  öðru  sjálfstæðu  aðalhandriti  (Resensbók),  og 
ekki  mikill  munur  á.  í  hinu  siðarnefnda  handriti 
er  sögunni  haldið  áfrani  og  bætt  við  biskupssögu 
Guðmundar  til  dánardægurs  hans  (1237)  og  þar  lýst 
þrengingnm  þessa  flakkarabiskups,  sem  menn  siðar 
vildu  gera  að  dýrlingi,  og  athöfnum  hans.  Pessi 
viðbót  er  sjálfsagt  eftir  einhvern  annan  en  prests- 
sagan  og  er  sett  saman  eftir  ýmsum  heimildum^ 
íslendingasögu  Sturlu,  Árónssögu  og  Sturlúngu- 
safninu  sjálfu;  en  svo  hefur  þessi  saga  samt  ekki 
verið  frá  upphafi.  Til  eru  enn  handrit  af  sögunni 
og  hafa  menn  kallað  það  miðsögu;  hún  er  styttri 
og  vantar  þar  t.  d.  kaflann  úr  Árónssögu.  Pað  er 
liklegast,  að  þessi  saga  hafi  upphaflega  ekki  verið 
meira  en  kaflarnir  um  Guðmund  i  bók  Sturlu,  tind- 
ir  saman  í  eina  heild.  Aftur  er  hitt  mögulegt,  að 
þessir  kaflar  sje  teknir  úr  eldri  (elstu)  sögu  um 
biskupstið  Guðmundar,  og  er  þá  sú  saga  týnd. 


-  m  - 

Allar  þessar  sögur  eru  afarmerkilegar,  af  þvi 
að  þær  eru  eftir  samtimismenn,  og  hafa  þvi  mjög 
mikið  gildi  fyrir  menningarsögu  landsins  á  þeini 
timum. 

Um  Jónssögu  Hólabiskups  mun  síðar  talað, 
er  rætt  verður  um  Gunnlaug  múnk;  svo  og  um 
l^orvaldsþátt  víðförla,  er  við  kemur  kristni- 
boðinu. 

Um  kristniboðið  sjálft  og  sögu  kristninnar 
frá  því  að  Porvaldur  Koðránssón  og  Friðrik  sax- 
neski  hófu  kristniboð  og  að  dauða  Gizurar  biskups 
(jafnlángt  íslendingabók  Ara)  er  til  safnsrit,  er  kall- 
ast  Kristnisaga.  Par  er  skýrt  frá  trúboði  Por- 
valds  og  Stefnis  og  Pángbrands,  kristnitökunni 
1000,  útlendum  biskupum  og  svo  frá  þeim  feðgum 
Isleifi  og  Gizuri.  Efninu  er  vel  og  skipulega  fyrir 
komið  og  frásögnin  er  einföld  og  mærðarlaus  og 
hefur  öll  einkenni  hinnar  eldri  sagnaaldar,  að  frá- 
töldum  smáköflum,  sem  auðsjáanlega  eru  innskot. 
Siðasti  kapítulinn  kemur  litið  efninu  við  og  er  lik- 
legast  tekinn  úr  Húngurvöku.  Sögunni  er,  eins  og 
hún  er  nú,  hnýtt  aftan  við  Landnámu,  og  hefur 
verið  ætlast  til  að  hún  væri  nokkurs  konar  áfram- 
hald  af  henni;  þess  vegna  er  byrjun  hennar  nokk- 
uð  ósöguleg.  Sagan  mun  vera  samansett  á  önd- 
verðri  13.  öld;  þótt  Bótólfur  biskup  (1238-46)  sje 
nefndur,  er  það  þýðíngarlitið.  Pað  er  erfitt  að 
segja,  hvaðan  hvað  eina  sje  tekið;  sumt  úr  rituni, 
sem  nú  eru  týnd,  sumt  úr  Ólafssögu  Tryggvasonar 
eða  rjettara  sagt  úr  sögu  Gunnlaugs  múnks  um  Ólaf 
og  svo  er  bók  Ara  notuð  alveg  í  frásögninni  um 
biskupana,  en  aukin  með  ýmsu  smávegis.    Af  þessu 


—  283  — 

leiðir,  aö  iim  höfundareinkenni  er  ekki  vel  hægt  að 
tala.  Pað  er  sjálfstæður  en  rángur  reikníngur  höf- 
undarins,  er  hann  teygir  úr  dvöl  Pángbrands  á  ís- 
landi  og  lætur  hana  hafa  varað  í  3  ár  í  stað  % 
sem  öU  önnur  heiniildarrit  hafa.  Sagan  er  merki- 
iegt  rit  af  því,  að  hún  er  eitt  af  hinum  elstu  safns- 
eða  yfirlitsritum,  er  Islendingar  hafa  samið  eft- 
ir  Ara. 

6.  Vjer  höfum  sjeð,  að  eitt  af  því,  erfyrst  var 
fært  i  letur  á  íslandi,  voru  ættartölur,  sjálfsagt  ís- 
lendínga  sjálfra;  Ari  reit  „áttartölu"  í  sinni  bók. 
Hann  setti  þar  og  líka  kafla  um  byggíngu  lands- 
ins  og  nefndi  helstu  landnámsmenn,  einn  fyrir 
hvern  Qórðúng.  Sjálfar  bera  sögurnar  Ijóst  vitni 
um  það,  hve  ant  menn  Ijetu  sjer  um  forfeður  sína 
og  frumbyggð  hjeraðanna.  Ekkert  gat  verið  eðli- 
legra  eða  sjálfsagðara  en  að  einhver  maður,  fróður 
og  hneigður  fyrir  sögur,  fyndi  hve  gott  það  var, 
að  hafa  yfirlit  yfir  alla  frumbyggíngu  landsins  í 
einni  bók.  Að  til  hefur  verið  yfirlit  yfir  byggíngu 
einstakra  hjeraða  vitum  vjer,  t.  d.  vesturlands  eða 
Breiðafjarðarhjeraða  og  Austfjarða,  og  sjest  það  af 
þvi,  sem  síðar  skal  getið.  Yfirlitsrit  var  byrjað  að 
semja  fyrir  lok  \±  aldar  (Ágrip);  sbr.  Húngurvöku 
og  Kristnisögu  dálítið  síðar.  Á  árunum  1210—20 
var  nú  samsett  í  fyrsta  sinn  þess  konar  rit  um  öll 
landnám  á  íslandi  og  nefnt  Landnámabók  (stytt: 
Landnáma).  Petta  rit  er  nú  ekki  til  i  frummynd 
sinni,  heldur  í  afritum,  breyttum  nokkuð  og  aukn- 
um,  og  samsteypum  fleiri  afrita,  og  munu  þau  nefnd. 
I  frumritinu  var  byrjað  á  hinum  fyrsta  og  frægasta 


~  284  — 

landnámsmanni,  Ingólfi  Arnarsyni,  og  sagt  frá  lion- 
uni  og  landnámi  hans;  svo  var  farið  vestur  frá 
honum  og  þá  áfram  í  kringum  alt  landiö,  uns  kom- 
iö  var  aftur  aö  Ingólfi.  Par  var  sagt  frá  hverjum 
landnámsmanni  og  stundum  skotið  inn  i  smásögum 
um  þá,  og  er  auðsjeð  á  öllu,  að  höf.  var  kunnug- 
astur  á  suðvestur-  og  vesturlandinu;  þaðan  eru  þær 
flestar;  fðerri  frá  norðurlandi  og  fæstar  úr  hinum 
hlutum  landsins.  í  þessu  frumriti  hefur  liklega 
verið  getið  um,  að  Brandr  priór  enn  fróði 
haíi  mest  skrifað  Breiðfirðíngakynslóð;  þetta  stend- 
ur  þó  aðeins  í  öðru  aðalhandritinu,  en  í  báðum 
stendur,  og  er  það  engu  ómerkara,  að  Kolskeggr 
enn  fróði  hafi  fyrir  sagt  um  Austfjarða  land- 
nám.  Báðir  þessir  menn  hafa  lifað  á  öndverðri  lí2. 
öld  eða  litlu  fyrr.  I^etta  frumrit  fjekk  Sturla 
Pórðarson  og  hefur  hann  aukið  það  með  ýmsum 
fróðleik,  smásögum  og  ættartölum  (t.  d.  Sturlúnga), 
þótt  vjer  getum  níi  ekki  til  tekið  nákvæmlega  alt 
þetta.  Sömuleiðis  fjekk  Styrmir  enn  fróði 
Kárason  (d.  1245)  ritið  og  jók  hann  það  enn  meir 
með  allra  handa  munnmælum  og  smásögum,  helst 
ef  þær  stóðu  í  sambandi  við  kristna  trú  og  sagnir, 
og  má  nærri  geta,  að  þessar  sögur  snerta  mest  þau 
hjeruð  er  hann  var  kunnastur,  suðvesturhluta  lands- 
ins.  Með  þessu  varð  ritið  auðvitað  fyHra  en  um 
leið  ólögulegra  og  ekki  i  fullu  samræmi  við  sig 
sjálft,  sem  það  þó  hefur  eflaust  verið  að  mestu  frá 
öndverðu.  Haukr  lögmaður  Erlendsson  (d. 
1334)  ritaði  eða  setti  saman  njga  bók  og  er  hún 
samsteypa  úr  báðum  hinum  fyrri;  segir  hann  svo 
frá  sjálfur:  „en  þessa  bók  ritaða  [ek]  Haukr  Ellinz- 


—  285  — 

soD  eptir  þeiri  bók,  sem  ritat  liafði  herra  Sturia 
lögmaðr,  himi  fróðasti  maðr,  ok  eptir  þeiri  bók 
annarri,  er  ritat  hafði  Styrmir  enn  fróði,  ok  hafða 
ek  þat  ór  hvárri  sem  framar  greindi,  en  mikill  þorri 
var  þat,  er  þær  sögðu  eins  báðar,  ok  þvi  er  þat 
ekki  at  undra,  þótt  þessi  landnámabók  sé  lengri  en 
nokkur  önnur".  Nú  er  til  handrit,  er  ber  það  Ijós- 
lega  með  sjer,  að  hún  hefur  rit  Sturlu  að  geyma 
hjer  um  bil  óbreytt.  Pað  er  þvi  hægt  að  gera  sjer 
hugmynd  um  bók  Styrmis,  sem  er  týnd,  því  það 
sem  finst  i  Hauksbók  fram  yfir  það  sem  er  í  Sturki- 
bók,  hlýtur  að  vera  úr  bók  Styrmis.  Orð  Hauks 
sýna  oss  þvi  vel  inn  í  sögu  Landnámu  sjálfrar  og 
sömuleiðis,  hvernig  menn  á  hans  timum  fóru  með 
eldri  rit  yfir  höfuð.  Enn  tók  maður  einn  af  Mela- 
ætt  i  Borgarfirði  sig  til  rjett  eftir  1300  og  gerði 
nýja  bók.  Hann  fjekk  bók  Sturlu  og  stj^tti  hana 
(gerði  ágrip  af  henni),  en  bætti  inn  i  ætt  sinni  á 
mörgum  stöðum  og  jók  við  ýmsum  sögum  viðvikj- 
andi  þeim  sveitum,  er  hann  þekti  best,  og  eru  þessir 
viðaukar  oft  allmerkir.  Par  að  auk  bylti  hann  röð- 
inni  nokkuð  til  og  byrjaði  á  Sunnlendingalandnám- 
um  frá  Jökulsá  og  hjelt  svo  áfram  vestur  á  við. 
Þessi  bók  er  kölluð  Melabók,  en  hún  er  þvi  mið- 
ur  ekki  til  í  heihi  iiki,  heldur  aðeins  brot  af  fremur 
slæmu  handriti. 

Þessi  merka  bók,  sem  á  hvergi  sinn  lika,  skýr- 
ir  oss  frá  landnámsmönnum,  hvort  sem  þeir  námu 
land  eða  keyptu  eða  fengu  það  geíins;  hún  skýrir 
oss  frá  ætterni  þeirra  og  átthögum,  svo  og  frániðj- 
um  þeirra  svo  og  svo  lángt  niður  á  við.  Og  svo 
eru  settar   inn    híngað   og   þángað    smásagnir   um 


—  286  — 

einstaka  menn,  er  allar  hafa  meiri  og  minni  þýð- 
íngu  fyrir  sögn  alment  eöa  menníngarsögu  á  marg- 
vislegan  hátt,  skýra  hugsunarhátt  manna,  átrúnað 
og  íleira.  Kaflinn  um  Austfjaröalandnám,  sem  staf- 
ar  frá  Kolskegg,  er  þó  með  dálitið  annari  gerð  en 
hitt,  styttri  og  vanalega  látið  sjer  nægja  með  að 
nefna  niðjana  með  einu  nafni.  Alt  er  mjög  ná- 
kvæmt,  sagt  frá  allri  strandlengjunni,  hverjum  firði 
og  vik,  svo  og  hverjum  dal  og  afdal,  hver  byggði, 
svo  rjett  og  vel,  að  næstum  aldrei  skeikar.  I^ess 
kennir  á  stöku  stað  á  norðurlandi,  að  bókin  hefur 
villur  en  fremur  þó  litlar.  Heimildir  höf.  eru  fyrst 
og  fremst  menn  þeir,  er  hann  nefnir  og  aðrir  „fróð- 
ir  menn";  hinar  skráðu  ættartölur  hefur  hann  ef- 
laust  notað ;  en  hann  hefur  lika  notað  i  ríkum  mæii 
sögur,  bæði  íslendingasögur  (Harðars.,  Gullþóriss., 
Egilss.,  Hávarðars.,  Svarfdælas.,  sögur  um  Pórð 
gelli  og  fleiri)  og  sögur  um  útlenda  höfðingja  (Har- 
aldss.  hárfagra  og  Orkneyjas.).  Munnleg  frásögn 
hefur  eflaust  og  verið  notuð.  I  ritinu  er  og  sagt 
frá  landnámum  á  Grænlandi.  Að  þetta  rit  sje  í 
heild  sinni  áreiðanlegt,  er  vafalaust;  hjer  var  grund- 
völlurinn  yfir  höfuð  svo  traustur  sem  vel  mátti 
verða;  hver  ætt  geymdi  landnám  forföður  sins  og 
þann  rjett,  er  þvi  til  heyrði,  söguna  um  það  og 
ættartölu  sina  sem  fjársjóð.  Landn.  ber  ekki  ætið 
saman  við  aðrar  íslendingasögur,  og  sýna  frekari 
rannsóknir  þá  oftast,  að  það  er  rjett  sem  í  henni 
stendur  eða  er  sennilegast.  En  oft  fylla  þær  hver 
aðra  án  þess  að  komast  i  mótsagnir. 

Landnáma  er  eitthvert  hið  merkasta  ritið  i  bók- 
mentum    vorum,    sannkallað    risaverk   að    efni   og 


—  287  — 

ágætisverk   að   frágángi,  heimildarrit  í  besta  skiln- 
íngi  og  á  marga  lund. 

Fjórða  grein. 
Sögurit  um  Noreg  og  Danmörk  o.  fl, 

f  au  rit  er  hjer  koma  til  greina  eru  mörg  og 
skiftast  þau  eftir  því,  hvort  þau  eru  með  höfundár- 
nafni  eða  án  þess,  og  viljum  vjer  hjer  fyrst  nefna 
þá  höfunda,  er  vjer  vitum  af,  að  undanskildum 
þeim  Snorra  og  Sturlu. 

A.  Höfundar. 
Sæmundr  enn  fróði  Sigfússon,  prestur 
i  Odda  (f.  1056,  d.  1133,  22.  maí).  Hann  var  af 
hinni  göfugu  Oddaætt,  er  var  kominaf  Mærajörlum; 
hann  var  dótturdóttursonur  Síðu-Halls  og  frændi 
Ara.  Sæmundur  fór  snemma  utan  til  náms,  því  að 
1076  segir,  að  hann  haíi  komið  heim  aftur  með 
Jóni  Ögmundssyni  frá  Frakklandi  eða  frá  skóla  i 
Paris.  Mynduðust  siðar,  eins  og  kunnugt  er,  ýmsar 
ævintýrlegar  frásagnir  um  lærdóm  hans  og  galdra- 
nám  (sbr.  Pjóðsögur),  og  voru  Jþær  þegar  tilorðnar 
sumar  á  13.  öld.  Víst  er  það,  að  Sæmundur  var 
hinn  gáfaðasti  maður  og  eflaust  á  þeim  timum 
lærðari  en  ílestir  eða  allir  landar  lians.  Vjer  vit- 
um  litið  um  ævi  hans;  hann  studdi  Gizur  biskup, 
er  hann  kom  tíundarlögum  á  ísland  (1096),  og  var 
mikill  vin  Ara.  Sæmundur  var  alment  virtur  af 
öllum  og  átti  aldrei  i  deilum,  svo  að  menn  viti. 
Sonurhans  Loptur  átti  fóru,  dóttur  Magnúsar  ber- 
fætts;  þeirra  son  var  Jón,  hinn  mesti  höfðingi  sinna 


—  288  — 

daga  og  fósturfaöir  Siiorra;  um  hann  var  Noregs- 
koniingatal  ort  (sjá  173.  bls.).  Annar  son  hans 
var  Eyjólfur,  er  f  orlákssaga  helga  lofar  svo  mjög. 

Paö  er  víða  vitnað  í  frásagnir  Sæmvmdar  um 
ýmsa  viðburði,  og  er  oft  vafalaust  þar  átt  við 
munnlegar  frásagnir,  en  sumar  af  þessum  tilvitnun- 
um  eru  þannig  lagaðar,  að  af  þeim  mætti  ráða,  aö 
þær  ætti  við  rit;  en  Oddur  múnkur  segir  á  einum 
stað:  „svá  hefir  S.  ritat  ...  i  sinni  bók"  og  tekur 
það  af  öll  tvímæli,  með  þvi  lika  að  engin  ástæða 
er  til  að  efa  þessi  orð.  íetta  rit  Sæmundar  liefur 
vafalaust  verið  ritað  á  latínu,  og  liklega  verið  stutt 
saga  eða  söguágrip  um  Noregskonúnga  frá  Haraldi 
hárfagra  til  Magnúsar  góða,  og  hefur  þar  sjerstak- 
lega  verið  gerð  grein  fyrir  stjórnarárum  hvers  kon- 
imgs  (og  jarla).  Petta  tímatal  (að  Magnúsi  góða) 
segist  höf.  Noregskonúngatals  hafa  notað,  og  hef- 
ur  því  að  mestu  borið  saman  við  tímatal  Ara. 
Annars  getum  vjer  ekki  gert  oss  neina  grein  fyrir 
þessu  riti,  en  ætla  má,  að  það  haíi  verið  notað  af 
siðari  sagnariturum.  —  Mörg  önnur  rit  og  bækur 
(og  kvæði,  t.  d.  eddukvæði)  hafa  verið  eignuð  Sæ- 
mundi,  en  það  er  alt  úr  lausu  lofti  gripið. 

Eirikr  Oddsson  hjet  maður  og  var  eflaust 
islendíngur,  er  lifói  á  12.  öld,  en  vjer  vitum  því 
miður  svo  að  segja  ekkert  um  æviferil  þessa  manns; 
hann  er  nefndur  vitur  maður  og  er  sagt,  að  hann 
hafi  löngum  dvalið  i  Noregi  um  miðja  öldina.  f  ess- 
ar  dvalir  sínar  þar  hefur  hann  notað  til  þess  að 
safna  sögnum  hjá  sjónarvottum  og  öðrum  nákunn- 
ugum  mönnum  um  atburði  þá,  er  gerst  höfðu  í 
Noregi  eftir  ríkistöku  Haralds  gilla  (1130),  til  þess 


-  289  - 

að  rita  iim  þá  bók.  Pessi  bók  er  því  miður  týnd, 
en  aðrir  ritarar,  t.  d.  höfundur  Morkinskinnu  og 
Snorri,  hafa  notað  hana  og  tekið  hana  upp  meira 
eða  minna  óbreytta.  Pessir  höfundar  nefna  Eirík 
og  bók  hans  og  þó  hefur  verið  nokkur  vafi  á,  hve 
lángt  hún  náði,  en  sennilegast  er,  að  hún  hafi  náð 
til  dauða  ínga  konúngs  (1161).  Hún  er  nefnd 
Hryggjarstykki  og  vita  menn  ekki  hvað  það 
nafn  þýðir  (hryggur  hjer  =  miðbik  aldarinnar  ?). 
f  essi  samtíðarsaga  hefur  efalaust  verið  mjög  sam- 
viskusamlega  og  greinilega  samin  og  svo  áreið- 
anleg  sem  best  mátti  verða.  Höf.  hefur  oft  talað 
þar  i  fyrstu  persónu  og  skýrt  nákvæmlega  frá  heim- 
ildarmönnum  sínum.  f  að  er  afarmerkilegt,  að  vjer 
fáum  svo  snemma  samtímissögu  ritaða  um  nor- 
ræna  konúnga.  Sagan  mun  hafa  verið  rituð  um 
1165—70. 

Karl  Jónsson,  ábóti.  Um  ævi  hans  og  ætt- 
erni  vita  menn  litið.  1169  verður  hann  ábóti  á 
f  ingeyrum,  en  sagði  ábótadæminu  af  sjer  1181  og 
fór  1185  til  Noregs,  Par  komst  hann  í  náin  kynni 
við  Sverri  konúng,  er  þá  var  nýorðinn  einn  kon- 
úngur  yfir  landinu.  Nokkrum  árum  síðar  hvarf 
Karl  heim  aftur  og  gerðist  í  annað  sinn  ábóti  á 
Pingeyrum;  sagði  svo  af  sjer  fyrir  elli  sakir  1207, 
en  árið  1213  dó  hann.  Vjer  vitum  ekki  til  að  Karl 
haíi  ritað  meira  en  eitt  rit,  en  það  er  Sverrissaga 
eða  sagan  um  Sverri  konúng  Sigurðarson  (1177(84) 
— 1202).  Fyrir  sögunni  er  formáli  (i  tvennri  mynd 
í  handritum);  segir  þar,  að  Karl  ábóti  hafi  fyrst 
ritað  bók,  „er  yfir  sat  sjálfr  Sverrir  konungr  ok  réð 
fyrir  hvat  rita  skyldi;   er  sú  sögn  eigi  langt  fram- 

19 


—  290  — 

komin",  og  er  sagt  að  þessi  hluti  sögunnar  haíi 
verið  nefndur  Grýla  vegna  alira  bardaganna.  Pessi 
orö  eru  fullljós.  Pau  verða  eigi  skilin  öðruvisi  en 
að  Karl  hafi  ritað  eftir  fyrirsögn  Sverris  sjálís  fram 
að  þeim  tima,  er  Sverrir  hafði  felt  Magnús  konimg' 
(1184)  og  hjer  um  bil  til  þess  er  Karl  var  hjá  Sverri. 
Orðin  „eigi  langt  fram  komin"  eiga  við  tímann 
(það  er  aðeins  7 — 8  ára  skeið,  sem  þar  er  sagt  frá), 
en  alls  ekki  við  litinn  kafla  (upphaf)  sögunnar ;  frá> 
sögnin  gat  fyrir  því  verið  löng.  Grýluparturinn  eru 
100  fyrstu  kapítularnir,  og  eru  þeir  allir  steyptir  í 
einu  móti.  Frásögnin  er  mjög  nákvæm  i  öllu,  smáu 
sem  stóru;  ferðum  og  bardögum  er  lýst  hið  greini- 
iegasta.  Einkennilegar  fyrir  þenna  kafla  eru  hinar 
ágætu  ræður  Sverris,  er  hann  á  að  hafa  haldið,  og 
hefur  hann  eflaust  sagt  Karti  þær  eða  aðalefni 
þeirra.  Pað  er  auðvitað  að  Karl  ritaði  ekki  annað 
en  konúngur  vildi  láta  rita,  og  þótt  frásögnin  sje 
yfir  höfuð  óhlutdræg,  þá  er  þó  auðsjeð,  að  alt  er 
gert  til  að  fegra  málstað  Sverris  og  styðja  rjett 
hans  til  ríkisstjórnar.  Höf.  hefur  dást  að  Sverri  í 
hjarta  sínu  og  er  honum  fulltrúr.  Kap.  101—6  eru 
um  árin  1185—87  og  eru  hið  nánasta  áframhald  af 
fyrri  sögunni;  efnið  í  þeim  þekti  Karl  af  eigin 
reynslu,  og  er  full  ástæða  til  að  ætla,  að  þeir  sjeu 
eftir  hann.  Meiri  vafi  hefur  leikið  á  um  síðara  hluta 
sögunnar  (107—182.  kap.),  er  nær  yfir  15  ár. .  Hann 
er  miklu  styttri  en  hinn  að  hlutfalli  og  að  sumu 
leyti  nokkuð  öðruvisi;  hafa  þvi  sumir  viljað  álíta, 
að  hann  væri  eftir  einhvern  annan.  Vjer  hyggjum 
þó,  að  svo  muni  ekki  vera,  heldur  sje  hann  ogeftir 
Karl.    í  fyrsta   lagi   mætti  ætla  eðlilegast,  að  Karl 


—  m  — 

hefði  sjálfur  óskað  þess  að  halda  sögu  sinni  áfram 
og  Ijúka  við  hana  eftir  dauða  Sverris;  það  stóð 
engum  nær  en  honum.  Sá  munur,  sem  er  á  frá- 
sögninni,  skýrist  fullkomlega  vel  við  þetta.  Karl 
hlaut  að  hafa  frjettir  af  mönnum,  sem  verið  höfðu 
i  Noregi,  en  með  því  móti  gat  hann  auðvitað  ekki 
fengið  jafnsmásmugular  skýrslur  um  alt  sem  gerðist 
sem  fyrr,  er  hann  var  hjá  Sverri  sjálfum.  Fyrir 
því  varð  frásögnin  að  verða  styttri.  Ræður  Sverris 
i  þessum  kafla  eru  lika  öðruvísi  og  styttri,  en  sýna 
um  leið,  að  höf.  hefur  hlotið  að  vera  Sverri  ná- 
kunnugur.  Vjer  íinnum  hvervetna  hinn  sama  höf- 
undaranda,  og  frásögnin  er  hin  sama,  einföld  og 
hispurslaus  og  blátt  áfram,  ef  til  viU  látlausari  en 
í  nokkurri  annari  sögu.  Að  Karl  hafi  ritað  upp- 
haflega  á  islensku,  má  telja  vafalaust. 

?að  er  hjer  sem  ella,  að  mest  er  sagt  frá  ytri 
atburðum,  en  litið  frá  stjórnarathöfnum  Sverris  og 
heldur  ekki  mikið  frá  hinu  þúnga  og  lánga  striði 
við  kirkjuna  og  hennar  menn,  er  Sverrir  átti,  og 
kemur  það  ef  til  vill  nokkuð  af  því,  að  höf.  var 
sjálfur  kirkjunnar  þjónn  og  þvi  viljað  vera  hlifinn. 
En  sú  mynd,  sem  vjer  fáum  af  hinum  gáfaða  kon- 
úngi,  er  bæði  sönn  og  Ijós. 

I  hinum  ofannefnda  formála  er  þess  getið  að 
Styrmir  fróði  hafi  skrifað  bók  uni  Sverri.  Ef  þetta 
er  rjett,  og  það  er  það  líklega,  þá  getur  ekki  hjer 
verið  um  annað  að  ræða  en  uppskrift  af  sögunni; 
Styrmir  gat  engu  við  bætt  nema  einhverju  smá- 
vegis,  helst  múnkasögum,  hjer  og  hvar,  og  það  eru 
lika  stöku  kapítular  og  setníngar,  sem  stínga  svo  í 
stúf  við  alt  hitt,  að  þeir  eru  auðsjáanlega  innskot, 

19* 


—  292  — 

og  Styrmi  er  vel  trúandi  til  þess,  að  hafa  svo  spilt 
góðu  riti. 

í  sögunni  eru  einstöku,  mest  lausar  visur,  þar  á 
móti  ekkert  úr  hinum  mörgu  kvæðum,  er  ort  voru 
um  Sverri. 

Oddr  munkr  Snorrason.  Um  hann  vit- 
um  vjer  aðeins  að  hann  var  af  góöum  og  gömlum 
ættum,  vígður  til  prests  og  múnkur  i  Píngeyra- 
klaustri,  og  er  á  einum  stað  látið  i  veðri  vaka,  að 
hann  hafi  ekki  verið  vel  ánægður  með  klausturlífið 
þar.  Hann  hefur  aðallega  lifað  á  siðara  hluta  12. 
aldar,  en  líklega  verið  heldur  eldri  en  Karl  ábóti 
og  Gunnlaugur,  er  næst  verður  getið.  Oddur  ritaði 
sögu  Ólafs  konúngs  Tryggvasonar  á  latínu: 
en  henni  var  snemma  (þegar  um  1200)  snúið  á  ís- 
lensku;  af  latinska  frumtextanum  er  nú  ekkert  til 
nema  þýðíng  Odds  á  níðvísu  Stefnis  um  Sigvalda 
jarl  (Munkat  nefna,  nær  munk  stefna  osfrv.  =  Nec 
nominabo,  pæne  monstrabo  osfrv.);  en  af  þýðing- 
unni  eru  nú  til  meiri  og  minni  handritabrot;  þessi 
handrit  eru  nokkuð  ólik  sín  á  milli  og  kemur  það 
til  af  brey tíngargirni  ritara ;  sömuleiðis  hefur  í  einu 
handritinu  verið  skotið  inn  köflum  (t.  d.  úr  ísl.bók 
Ara),  og  visum  hefur  verið  skotið  inn  í  þýðinguna. 
Á  undan  sögunni  fer  formáli  Odds,  er  hann  gerir 
grein  fyrir  riti  sínu,  og  sjest  þar  þegar  mark  hins 
dómgreindarlitla  klausturmúnks.  Hann  vill  auk 
þess  að  segja  ahnenn  menskuverk  Ólafs  líka  segja 
hans  dýrðarverk,  það  er  þau  yfirnáttúrlegu  verk, 
er  siðari  tíma  prestar,  múnkar  og  þjóðtrú  hafði 
hlaðið  á  Ólaf.  Pað  er  engin  saga  svo  ævintýrsleg, 
óeðlileg  og  l^^gileg,  að  Oddur  taki  hana  ekki  trúan- 


—  293  — 

lega  og  fylli  bók  sína  með;  þaö  er  ekki  svo  mikið 
að  hann  sjái,  að  hann  stundum  segir  sömu  söguna 
tvisvar.  Að  hann  trúir  á  galdra  og  gernínga  er 
eins  og  við  var  að  búast.  Öll  frásögnin  er  rugl- 
ingsleg  og  tímatal  ærið  bágborið.  Pó  er  mjög  mikið 
satt  söguefni  í  ritinu  og  var  það  notað  siðar,  t.  d. 
af  Snorra.  Aðalheimild  Odds  eru  fornar  munnleg- 
ar  frásagnir,  og  getur  hann  þeirra  oft  á  vanalegan 
hátt,  en  þær  hafa  verið  ærið  blandnar  og  skektar, 
og  Oddur  hafði  hvorki  vit  nje  vilja  á  þvi  að  reyna 
að  greina  i  sundur  satt  og  ósatt.  Hann  hefur  og 
þekt  rit  Sæmundar  og  Ara  með,  en  hann  hefur 
ekkert  gott  lært  af  Ara.  Rit  þetta  er  ekki  samið 
siðar  en  um  1190,  en  líklegast  nokkru  fyrr. 

Gunnlaugr  munkr  Leiísson.  Vjer  vitum 
um  þenna  mann  ekki  annað  en  að  hann  var  lánga 
tið  múnkur  á  Pingeyrum  og  að  hann  dó  1218  (eða 
1219);  og  hefur  hann  eflaust  verið  nokkru  ýngri  en 
Oddur.  Gunnlaugur  kemur  nokkuð  við  sögu  Guð- 
mundar  biskups  og  var  fyrst  vinur  hans  (Guðmund- 
ur  á  að  hafa  sent  honum  vitranir  ogjarteinir  Por- 
láks  helga,  til  þess  að  hann  skyldi  snúa  þeim  á 
latínu),  en  siðar  gerðist  óvinveitt  með  þeim.  Gunn- 
laugur  var  talinn  einhver  lærðasti  maður  sinna 
tima,  og  er  það  að  öllum  líkindum  rjett;  hann 
hefur  eflaust  kunnað  latínu  vel  og  verið  sýnt  uni 
að  rita  á  því  máli;  hann  hefur  og  eflaust  verið 
mjög  lesinn  maður  og  vel  að  sjer  í  andlegum  mið- 
aldafræðum  og  kirkjusögu.  Hins  vegar  hefur  hann 
sjálfsagt  fundið  ekki  alllitið  til  sín  og  verið  hreyk- 
inn  af  öUum  sinum  lærdómi.  Ber  vitni  um  það 
sem  Arngrímur   ábóti    segir  i  sögu   sinni  um  Guð- 


—  294  — 

mund;  er  honum  reyndar  í  nöp  viö  Gunnlaug  og 
gerir  ef  til  vill  meira  úr  en  þurfti.  Hann  segir 
Gunnlaug  hafa  gert  „svá  forsligan  hlut  at  svá  sem 
hann  hafði  diktat  novam  historiam  sancti  Ambrosii, 
fór  hann  norðr  til  Hóla  .  . . ,  gekk  fram  i  kór  næsta 
kveld  fyrir  festum  Ambrosii  ok  hefr  at  óspurðum 
biskupinum  þat  nýja  dikt,  er  hann  hafði  saman 
borit";  þá  kom  biskup  og  bannaði  Gunnlaugi,  svo 
að  hann  „fekk  fyrir  dirfð  heyrilegan  kinnroða". 
Gunnlaugur  hefur  ritað  ekki  svo  litið  og  eru  það,  að 
þvi  er  vjer  vitum,  þessi  rit,  öll  á  kitinu.  Saga 
Jóns  Ögmundssonar  helga,  biskups  á  Hólum 
(1106—21);  hana  samdi  hann  eftir  áskorun  Guð- 
numdar  biskups  (prests)  um  1200;  þýðing  af  henni 
á  íslensku  er  til  i  tvennu  lagi  og  er  annað  hand- 
ritið  breytt  úr  hinu.  Sagan  er  um  Jón  og  ævi  hans 
alt  til  dauða  og  greftnmar  og  er  þarvið  aukið  jar- 
teinabálki;  ævisagan  sjálf  er  ekki  stórmerkileg  en 
lýsingin  á  Jóni,  ofstæki  hans  og  guðrækni  er 
fremur  markverð.  Jarteinarnar  stafa  allar  frá  ár- 
unum  1198 — 1201,  og  rjett  þar  á  eí'tir  mun  sagan 
samin.  Gunnlaugur  segist  hafa  fróðleik  sinn  úr  ýms- 
um  fróðum  mönnum,  notar  Ara  og  stælir  hann  að 
því  leyti,  að  hann  nefnir  heimild  sina  á  nafn  (reynd- 
ar  ekki  nema  einu  sinni  i  þessari  sögu).  Saga  þessi 
sýnir  oss  rithátt  Gunnlaugs;  hann  er  mjög  marg- 
orður  og  fullur  af  óþrotlegri  mærð  með  helgisögu 
orðfæri;  hið  góða  gamla  sögumál  er  hjer  fyrir  borð 
borið,  og  mundi  það  hafa  verið  svo,  þótt  hann 
hefði  skrifað  á  íslensku.  Hann  er  jafnauðtrúa  sem 
Oddur  á  öll   ævintýri    og   múnkarugl   og  jafndóm- 


—  295  — 

greindarlaus,  en  hann  ritar  niiklu  skipulegar  'en 
hann.    Svona  hafa  öll  hans  rit  veriö. 

Annað  aöahit  Gunnlaugs  er  Olafs  saga 
Tryggvasonar;  hún  er  nú  ekki  til  í  heilu  líki, 
en  lángir  kaílar  úr  henni  eru  teknir  upp  i  hina 
svokölkiðu  Ólafssögu  meiri,  er  t.  d.  finst  i  Flateyj- 
arbók.  Saga  Snorra  er  Jþar  grundvöihu'inn  og  er 
inn  i  hans  frásögn  skotið  mörgum  og  mikhmi  köfl- 
um,  þar  á  meðal  kapituhnn  bæði  frá  Oddi  og  Gunn- 
laugi,  og  má  með  nokkurn  veginn  vissu  lesa  kafla 
Gunnlaugs  úr;  þeir  eru  svo  líkir  Jónssögu  að  orð- 
færi  og  gerð.  I  þessari  Olafssögu  hefur  m.  a.  verið 
kafli  um  Porvald  víðförla  (f  orvaldsþáttur).  Mærðin 
er  hjer  afskapleg  og  höf.  er  altaf  að  láta  Olaf  kon- 
úng  halda  ræður,  hverja  annari  óeðiilegri.  Annars 
hefur  sögunni  Hklega  verið  vel  skipað  og  tímatal 
betra  en  hjá  Oddi,  og  má  vera,  að  þess  konar  gall- 
ar  á  bók  Odds  hafi  knúð  Gunnlaug  til  að  semja 
sína.  Saga  Gunnlaugs  hefur  og  verið  mjög  löng  og 
hefur  hann  tekið  upp  í  hana  ýmislegt,  sem  eigin- 
lega  kom  ekki  Ólafi  við;  að  þessu  leyti  hefur  hon- 
um  líklega  ekki  þótt  saga  Odds  nógu  auðug. 

Hin  áðurnefnda  Ambrósiussaga  er  týnd.  Á 
íslensku  er  til  eitt  frumrit  Gunnlaugs,  en  það  er 
þýðing  hans  á  hinni  svonefndu  Merlínusspá,  er 
finst  á  latinu  og  í  óbundnu  máli  í  Bretasögu  Gal- 
friðs  frá  Monmouth  (sjá  siðar  um  Bretasögur).  Pessi 
spá  er  1  2  aðalkvæðum  og  er  um  konímga  á  Eng- 
landi  (nokkurs  konar  Krukksspá).  Hún  er  ort  með 
fornyrðislagi  og  ekki  illa  gerð ;  skáld  er  Gunnlaugur 
ekki,  en  það  má  sjá,  að  hann  hefur  þekt  ýms  eldri 
kvæði,  t.  d.  Völuspá,    og   lánað   hjá    þeim    orð    og 


—  296  — 

setníngar;  stundum  yrkir  liann  sjálfur  inn  í,  lielst 
um  vopnaglamur,  og  verður  það  hjá  honum  orða- 
glamur. 

Töluvert  ýngri  en  allir  þeir,  er  nefndir  hafa 
verið,  var  Styrmir  Kárason  hinn  fróði.  Hann 
hefur  ef  til  vill  verið  af  Gilsbekkíngakyni ;  hann  var 
lærður  og  vígður  til  prests;  eftir  1235  var  hann 
príór  ]  Viðeyjarklaustri  og  dó  þar  1245.  Lögsögu- 
maður  var  hann  1210—14  og  aftur  1232—35,  og 
hefur  hann  því  verið  talinn  lögfróður  maður.  Hann 
var  mjög  handgenginn  Snorra  Sturlusyni  og  dvaldi 
hjá  honum  alllengi,  liklega  sem  nokkurs  konar 
skrifari;  því  miður  verður  ekki  sjeð,  að  hann  hafi 
lært  mikið  af  Snorra,  síst  hvað  dómgreind  snertir. 
Styrmir  var  einn  af  þeim  mönnum,  sem  bæði  höfðu 
yndi  af  sögufróðleik  og  gaman  af  að  safna  öllum 
sögusögnum,  sem  þeir  gátu  náð  í;  þeir  voru  lifandi 
sagnasjóður  og  svo  var  Styrmir;  hann  var  lika  mjög 
iðinn  maður  og  minnið  hefur  verið  gott;  átti  hann 
því  skilið  að  vera  nefndur  fróði;  en  hann  var 
sneyddur  dómgreind,  og  ritverk  hans  eru  ekki  frum- 
verk  heldur  uppsuða  úr  eldri  ritum,  og  má  óhætt 
segja,  að  hann  hefur  spilt  þeim  en  ekki  bætt;  með 
honum  hefst  sú  öld  (eða  óöld),  er  menn  leyfa  sjer 
að  taka  hin  eldri  rit  og  umsteypa  þeim  með  alls 
konar  viðaukum  og  öðruni  breytíngum.  Við  Styrmi 
eru  kend  ýms  rit  og  er  um  tvö  þegar  talað.  Sem 
áður  er  getið,  notaði  Haukur  Erlendsson  Land- 
námu-handrit  Styrmis;  það  var  hin  gamla  Landn. 
með  viðbótum  hans,  er  snerta  fornfræði,  staðanöfn 
og  helgikendar  smásögur  uni  ýmsa  fornmenn  og 
þess  konar,  sumt  gott  og  sunit  tilbúníngur;  en  hon- 


—  297  — 

iim  var  alt  jafnþýðíngarmikið.  Að  þvi  er  snertir 
Sverrissögii  hefur  hann  heldur  ekki  gert  annað 
en  rita  hana  upp  og  bæta  við  einstöku  smáköflum, 
er  voru  þýðíngarlitlir.  Loks  er  kend  við  hann 
Lífssaga  Ólafs  helga.  Hún  er  ekki  til  nú,  nema 
aðeins  nokkur  brot  eða  kapitular  (i  Flateyjarbók); 
til  er  sjerstakt  handrit  af  Ólafssögu  nokkurri,  er 
siðar  verður  getið,  og  á  hún  rót  sina  í  bók  Styrmis. 
Svo  eru  og  til  brot  af  sögu,  sem  auðsjáanlega  er 
elst  aUra  sagna  um  Ólaf  helga.  Með  þvi  að  bera 
alt  þetta  saman  er  auðsjeð,  að  saga  Styrmis  hefur 
ekki  verið  annað  en  þessi  elsta  saga  með  miklum 
viðbótum  af  múnkasögum  og  jarteinum;  þetta  vant- 
aði  ekki,  þegar  um  Ólaf  var  að  ræða,  og  Styrmir 
notaði  það  alt  óspart;  en  meðferðin  var  hin  sama 
og  sami  skortur  dæmigreindar. 

Styrmir  er  alstaðar  mærðarfuHur  og  margorður, 
og  hann  hirðir  ekkert  um  góðar,  gamlar  söguheild- 
ir,  heldur  um  að  hrúga  saman  öllu,  sem  hann  finn- 
ur  og  veit  af.  Með  þessu  móti  hefur  hannreyndar 
bjargað  ýmsu  góðu,  sem  hefði  annars  týnst,  og  er 
það  að  nokkru  góðra  gjalda  vert;  en  hann  hefur 
lika  safnað  rusli,  sem  engin  eftirsjón  var  i,  og  spilt 
góðum  ritum  með  því.  Pað  sjest  af  þessu,  að 
höfundur  var  Styrmir  aldrei  i  eiginlegri  merkingu 
orðsins. 

B.    Sögur   eftir   ónefnda   höfunda. 

L    Um   Noreg.    Af  því   er   hefur  verið  sagt 

hjer  að  framan  um  hina  nafngreindu  höfunda  sjest, 

aÖ  auk  yfirlits  Sæmundar  yfir  konúngaröð  (ogjarla) 

í  Noregi   niður  að  Magnúsi  góða   voru   til   sögurit 


—  298  — 

um  Ólaf  Tryggvason  (Oddur,  Gunnlaugur),  Sverri 
(Karl)  og  tímabilið  1130-61  (Eirikur).  Auk  þessa 
má  draga  mart  til  marks  um,  að  miklu  fleiri 
sögur  um  einstaka  höfðíngja  hafi  verið  til  um  1200 
bæði  beinlínis  af  því  að  þær  eru  nefndar  og  óbein- 
línis  af  því,  hvernig  þær  eru  notaðar  og  birtast  i 
ýngri  ritum.  Vísað  er  til  sögu  um  Harald  hár- 
fagra,  Hákon  góða,  Eirik  jarl,  Magnús  góða,  Har- 
ald  harðráða  og  fleiri,  og  þar  á  er  enginn  efi  aö 
hjer  sje  átt  við  sjerstakar  sögur.  f  etta  styrkist  við 
samanburð  á  þeim  safns-ritum,  er  til  eru,  og  eru 
þau  oft  orðrjett  samhljóða;  það  kemur  ekki  til  af 
þvi,  að  þau  hafi  notað  hvert  annað,  heklur  af  hinu, 
að  þau  hvert  fyrir  sig  hafa  notað  sömu  frumritin, 
þ.  e.  hinar  sjerstöku  sögur.  Pað  má  og  beinUnis 
ráða,  að  samtimissögur  þeirra  Eiriks  og  Karls  geri 
ráð  fyrir  þessum  sjersögum  um  fyrri  konimga. 
Flestallar  af  þessum  elstu  frumsögum  eru  týndar, 
en  þær  hljóta  allar  að  hafa  verið  samdar  á  siðara 
hluta  12.  aldar.  Vjer  förum  ekki  nú  frekar  út  í 
hverja  sögu  fyrir  sig,  en  viljum  nefna  þau  rit,  er 
til  eru  nú  og  lýsa  þeim  eins  og  þau  eru. 

Af  einni  merkilegri  sjersögu  eru  til  litii  brot, 
elstu  sögu  Óláfs  helga.  Til  eru  bútar  af  mjög 
gamalli  og  góðri  skinnbók,  er  Ólafssaga  hefur  ver- 
ið  rituð  á,  og  er  hún  öðruvísi  en  hinar  vanalegu 
Óiafssögur,  er  stafa  frá  Heimskrínglu.  Það  liefur 
verið  sannað  (G.  Storm),  að  þeir  sjeu  leifar  af  sögu, 
er  nefna  megi  hina  elstu  um  Ólaf.  Hefur  það  ver- 
ið  góð  og  sannsöguleg  saga,  er  var  byggð  á  traustri 
arfsögn  og  góðri  notkun  skáldakvæða,  og  teljandi 
með  bestu  sögum,  laus   við   prestamærð    og   helgi- 


—  299  — 

sögiir.  Styrmir  jók  þessa  ágætu  sögu,  eins  og  fyrr 
var  getið,  með  ýmsu  og  eílaust  helgisögum  og  jar- 
teinum  og  setti  á  hana  helgiblæ.  Til  er  enn  handrit 
með  sögu  um  Ólaf,  ritað  af  norðmanni,  og  er  sú 
saga  nefnd  helgisagan  (legendariska  sagan);  hún 
byggist  á  bók  Styrmis,  en  svo  hefur  aftur  verið 
misfarið  með  söguna,  hún  stytt  á  ýmsa  lund  og  að 
öðru  leyti  breytt  og  brenghið;  hins  vegar  hefur 
verið  skotið  enn  inn  ýmsum  smáköflum.  Ritarinn 
hefur  verið  mjög  hirðulaus  og  hugsunarlitill,  og  er 
þvi  sagan  í  þessu  handriti  mjög  bágborin;  aftan  við 
hana  er  settur  jarteinabálkur  Olafs.  Samt  er  sagan 
nytsöm,  því  að  hún  hjálpar  vel  til  að  sýna  hvernig 
frumsagan  hefur  verið  notuð  i  safnsritunum,  og 
munu  þau  nú  talin. 

Agrip  af  Nóregs  konunga  sögum  (eða 
aðeins  Agrip).  Svo  nefnist  stutt  rit,  er  stendur  í 
mjög  fornu  handriti  frá  öndverðri  13.  öld,  og  er  þar 
einmitt  ágrip  af  öllum  sögum  Noregs  konúnga  frá 
Hálfdani  svarta  og  til  1177;  reyndar  vantar  bæði 
upphaf  og  enda  (og  inn  í  á  einum  stað),  en  það  er 
enginn  vaíi  á  því,  að  ritið  hefur  náð  yfir  það  tíma- 
bil,  er  nefnt  var.  Pað  er  auðsjeð,  hvernig  þetta 
rit  er  til  orðið.  Sá  sem  setti  það  saman  hefur  haft 
sjersögurnar,  flestar  að  minsta  kosti  og  tekið  úr 
þeim  aðalatriðin,  en  stytt  þær  ákaflega.  Aðeins  að 
því  er  snerti  Eirík  blóðöx  og  Hlaðajarla  sýnist  hann 
ekki  hafa  notað  neinar  sjersögur,  heldur  fornar 
sagnir.  Flest  alt  er  hann  segir  hefur  hann  tekið  úr 
frumsögunum,  en  sumu  hefur  hann  bætt  við  frá 
eigin  brjósti,  og  eru  það  smásögur,  er  hafa  rót  sína 
i  norrænum  en  ekki  íslenskum  arfsögnum;  þæreru 


—  300  — 

í  sjálfu  sjer  flestar  ómerkilegar  og  alveg  rángar  í 
sögulegu  tilliti;  en  þær  hafa  þá  þýðíngu,  að  þær 
sýna,  að  höf.  hefur  dvalið  i  Noregi  og  fengið  þess- 
ar  sögur  þar,  samið  rit  sitt  þar  og  fyrir  Norðmenn 
eða  norrænan  höfðíngja.  Par  eð  nú  ritið  er  auð- 
sjáanlega  samið  um  1190  og  það  er  á  einum  stað 
(í  öðru  riti)  vitnað  til  þess,  er  „Sverrir  hafi  rita 
látið"  (og  ekki  snertir  hans  sögu),  er  freistandi  að 
halda,  að  Sverrir  konúngur  hafi  fengið  islendingtil 
þess  að  semja  þetta  yfirlit  yfir  ævi  Noregs  konúnga ; 
að  það  er  eftir  íslendíng  er  vafalaust.  Einstöku 
vísur  finnast  þar,  sem  ekki  eru  annars  staðar.  Höf. 
hnýtir  ekki  hinar  einstöku  sögur  með  neinu  móti 
saman,  nema  hann  segir,  að  eftir  þann  og  þann 
hafi  komið  osfrv.  Saga  Eiríks  blóðöxar  er  slitin  i 
sundur.  Frásögnin  er  fremur  einföld,  en  kennir  þó 
málskrúðs  nokkurs  stundum;  höf.  eru  mjög  mislagð- 
ar  hendur;  sumu  merkilegu  sleppir  hann  alveg  (t. 
d.  Jómsvíkíngabardaga),  en  er  lángorður  um  annað 
t.  d.  um  jól  og  Oðin  (nöfnin);  hann  sýnist  helst 
hafa  haft  gaman  af  fornum  þjóðsögum.  Verra  er, 
að  hann  er  hkitdrægur  og  gerir  t.  d.  ófarirnar  á 
Foxerni  að  sigri  fyrir  Norðmenn,  ef  ekki  einhver 
misskilníngur  á  sjer  hjer  stað,  sem  valla  mun  vera. 
Orðfærið  er  ekki  snildarlegt  og  sýnist  vera  nokkuð 
byggt  á  því  sem  var  á  frumsögunum  og  því  sjálfu 
sjer  ósamkvæmt.  Höf.  notar  útlend  orð  (sem  kor- 
teiss).  f  að  er  þvi  lángt  frá,  að  höfundinn  megi 
telja  til  betri  rithöfunda;  hann  tilheyrir  þeim  lakari, 
og  þó  er  rit  hans  allmerkilegt,  einkum  af  því  að 
það  er  svo  gamalt.  Eitt  er  það,  sem  hann  hefur 
látið  sjer  ant  um,  auk  þessara  norrænu  munnmæla, 


—  301  — 

en  það  er  tímatalið;  þar  studdist  hann  líka  við 
Sæniund  og  Ara.  í  stöku  ýngri  rituni  er  Ágrip 
þetta  notað. 

Morkinskinna.  Svo  nefndi  Pormóður  Torfa- 
son  handrit  eitt,  er  á  var  söguheild  um  Noregs 
konúnga  frá  Magnúsi  góða  og  líklega  til  1177;  end- 
ann  á  því  vantar,  og  framan  til  er  stór  skella  í 
það  (i  Magnús  og  Haraldss.,  en  hana  má  fylla  eftir 
sögunni  í  Flateyjarbók).  Nafnið  fjekk  handritið  af 
því  hvað  illa  það  var  til  reika,  og  er  þó  ekki  verra 
en  mörg  önnur;  það  á  heima  í  konúngsbókhlöðu  i 
Kaupmannahöfn.  Pað  stendur  eins  á  með  þetta  rit 
og  Ágrip,  að  það  er  samsteypa  af  hinum  eldri  sjer- 
sögum,  en  með  þeim  mun,  að  þær  eru  ekki  styttar; 
höf.  hefur  mjög  notað  Hryggjarstykki  Eiriks  og 
tekið  það  upp  að  miklu  leyti.  En  hann  eða  síðari 
ritarar  hafa  skotið  inn  i  frumsögurnar  fjöldanum 
öllum  af  þáttum,  helst  um  ýmsa  íslendinga,  er  komu 
til  konúnga  og  dvöldu  hjá  þeim  lengri  eða  skemri 
tima;  þeir  eru  alls  um  30  og  eru  þeir  flestir  mjög 
merkilegir,  en  þeir  rifa  frumsöguna  oft  illilega  í 
sundur.  f  ar  að  auk  hefur  höf.  þekt  mikið  af  kvæð- 
um  og  visum  og  tekur  allmikið  af  þeim  upp.  ?ótt 
nú  svona  sje  farið  með  frumsögurnar,  er  Morkin- 
skinna  þó  afarmerkilegt  rit,  vegna  hinna  snildar- 
legu  þátta  ekki  hvað  sist;  þeir  hafa  svo  mikið  gildi 
fyrir  konúnginn,  skap  hans  og  meðferð,  og  tímann, 
sem  þeir  gerast  á.  Höf.  hefur  ekki  ætíð  tekist  vel 
með  að  skeyta  saman  söguritin,  er  hann  notar; 
auk  sjersagnanna  hefur  hann  eflaust  notað  Ágrip. 
Að  öUu  samtöldu  er  Morkinskinna  mjög  skemtilegt 
rit  og  fróðlegt  að   lesa.     Hún   er   upphaflega   sett 


—  302  — 

saman  um  1220 — 30,  og  því  er  orðfærið  gott  og 
fornlegt  að  jafnaði,  sömuleiöis  rjettritunin.  En  síð- 
ari  ritarar  hafa  þó  spilt  þvi  lítið  eitt  stundum  með 
þvi  að  setja  inn  ýngri  orð,  jafnvel  útlencl.  Pað  er 
liklegast,  að  þetta  safnsrit  sje  samið  á  vesturlandi, 
þvi  að  svo  margir  af  þáttunum  eru  um  menn 
þaðan. 

Fagrskinna.  Svo  nefndi  og  f  ormóður  hand- 
rit  af  safnsriti  um  Noregs  konúnga.  Petta  rit  var 
reyndar  til  i  2  handritum,  og  var  annað  aukið  og 
dálítið  breytt  (það  sem  f  ormóður  notaði),  hitt  var 
eldra  og  betra,  en  á  einum  stað  var  aukið  þar  inn 
löngum  ættartölum,  er  ekki  áttu  heima  i  frumritinu ; 
en  í  þetta  handrit  vantaði  mjög  mikið  og  allan 
endann;  bæði  til  samans  eru  þau  frumritið  fult, 
nema  ein  skella  er  i.  Bæði  handritin  voru  skrifuð 
af  norðmönnum;  þau  eru  nær  að  fullu  týnd  (brunnu), 
en  pappirsupprit  eru  til  af  þeim.  Ritið  nær  yfir 
Noregskonúnga  frá  Hálfdani  svarta  til  Sverris  (1177) 
og  er  hinn  rjetti  titill  þess  Nóregs  konunga  tal. 
Sögurnar  um  hina  einstöku  konúnga  koma  og  hjer 
hver  eftir  aðra  án  þess  að  vera  fljettaðar  hver  inn 
í  aðra,  nema  sögurnar  (eða  sagan)  um  Magnús  góða 
og  Harald  harðráða,  en  þær  voru  frá  öndverðu  af 
sjálfu  sjer  ein  saga.  Hjer  er  farið  að  eins  og  endr- 
arnær.  Hinar  eldri  sjersögur  eru  notaðar  á  sjálf- 
stæðan  hátt  og  teknar  upp  en  styttar  og  dregnar 
saman  (eins  og  í  Ágripi,  en  hvergi  eins  mikið). 
Höf.  hefur  þó  valla  haft  sjersöguna  um  Harald  hár- 
fagra ;  sagan  um  hann  er  undarlega  stutt  og  ruglíngs- 
leg;  má  vera  að  sama  sje  um  sögu  Haralds  grá- 
felds.    Odds    saga  um    Ólaf  Tryggvason   er   notuð 


—  303  — 

sem  í  Agripi,  sömiileiöis  elsta  sagan  um  Ólaf  helga 
og  bók  Eiriks.  Sjerstaklega  er  liöf.  þessi  kunnur 
fyrir  notkun  skáldakvæða,  einkum  þó  i  fyrri  hluta 
rits  síns;  og  þótt  hann  tilfæri  ekki  vísurnar  sjálfar, 
sýnir  hann  þó,  að  hann  hefur  haft  samtimiskvæði 
og  jafnvel  borið  saman  kvæði  um  sama  konúnginn 
eftir  ýms  skáld,  til  þess  að  fá  alt  sem  rjettast.  Það 
er  hann  sem  vjer  eigum  aðallega  að  þakka,  að  svo 
mikið  er  til  af  kvæðum  f  orbjarnar  og  Eiríksmálum. 
f  að  er  þetta  sem  gerir  höfundinn  að  sjálfstæðum 
frásagnarmanni,  og  ekki  síður  hitt,  hver  tilgángur 
hans  var  með  riti  sínu,  en  hann  var  sá,  að  skýra 
frá  þeim  atburðum  i  ævi  konúnga  og  jarla,  er  með 
fullum  sanni  mátti  segja  að  hefðu  haft  þýðingu 
fyrir  Noreg  sem  riki  og  höfðingja  þess.  Pess  vegna 
er  hann  mjög  fáorður  um  ferðir  þeirra  og  orustur 
áður  en  þeir  náðu  völdum  (nema  helst  um  Harald 
harðráða);  en  hann  segir  rækilega  frá  viðburðum 
sem  Jómsvíkíngabardaga  og  þess  konar.  Um  Siikla- 
staðaorustu  er  hann  stuttorður  og  hefur  það  eílaust 
haft  sínar  orsakir.  Konúngarnir  eru  aðalmiðdeplar 
i  frcásögninni  og  höf.  forðast  alla  útúrdúra,  er  geti 
leitt  athyglina  frá  þeim  og  aðalviðburðunum;  hjer 
eru  engir  þættir,  og  jarteinir  og  helgisögur  tekur 
höf.  ekki  með  að  neinu  ráði.  Honum  hefur  tekist 
heldur  vel  yíir  höfuð,  þótt  ekki  sje  alveg  misfellu- 
laust.  Orðfærið  er  erfitt  að  dæma  um,  því  að  eigi 
er  vel  hægt.að  segja,  hvað  stafi  frá  honum  sjálf- 
um;  stundum  kennir  dálitils  orðskrúðs,  en  það  er 
ekki  mikið  sem  að  því  kveður. 

Að  höf.  sje  islendingur  er  sannað   fyrir   löngu 
og  efast  nii  enginn  um  það;  þekkíng  hansá  fornum 


-  304  — 

kveðskap  er  hjer  í  rauninni  nóg  sönnun.  En  hitt 
er  jafnvist,  að  hann  hefur  ritaö  i  Noregi  og  likleg- 
ast  fyrir  konúnginn  sjálfan  og  handa  honum,  og  þá 
getur  ekki  verið  um  aðra  að  tala  en  Hákongamla. 
f  að  er  sagt,  að  hann  hafi  látið  lesa  fyrir  sig  i  bana- 
legunni  konungatal  frá  Hálfdani  svarta  og  getur 
þetta  nafn  ekki  betur  átt  við  neitt  annað  en  þetta 
sögurit.  Pað  er  valla  samið  fyrr  en  milli  1230  og 
1240  og  liklega  nær  þessu  ári,  en  hver  höf.  sje, 
verður  ekki  sagt.  Pað  væri  freistandi  að  geta  upp  á 
Ólafi  hvítaskáldi,  en  það  er  heldur  ekkert  nema  tóm 
getgátan. 

Innskot  þau,  sem  fmnast  í  handritunum,  eru  hvert 
fyrir  sig  ekki  þýðíngarlaus,  ekki  sist  ættartöhibálk- 
urinn  i  eldra  handritinu. 

Auk  þessara  rita  um  Noreg  —  um  Heims- 
kringlu  mun  talað  siðar  —  má  enn  telja  sögurit 
um  Hlaðajarla.  fað  er  reyndar  ekki  til  nú,  en 
hefur  verið  notað  í  konúngasögunum ;  þar  hefur 
einkum  verið  sagt  frá  Hákoni  og  Eiriki,  en  annars 
er  nú  ekki  hægt  að  gera  nánari  grein  fyrir  þvi, 
hvað  lángt  hafi  verið,  en  eflaust  hefur  það  náð  aft- 
ur  á  9.  öld.  Sömuleiðis  hefur  verið  til  saga  um 
Hákon  jari  ívarsson,  hinn  duglegajarlá  dögum 
Haralds  harðráða,  og  er  til  enn  brot  af  henni;  hana 
notaði  Snorri,  og  er  hún  þvi  rituð  um  1200  eða 
ekki  miklu  siðar.  Hún  var  nokkurs  konar  áfram- 
hald  af  Hlaðajarlasögunni. 

Með  Sverrissögu  var  komið  niður  að  1202  með 
Noregssögu.  Síðar  ritaði  Sturla  sögur  Hákonar  og 
Magnúsar  feðga  eða  um  árin  1217  —  hjer  um  bil  —  til 
1280.    Um   hin   miklu   ófriðarár  1203—17    eru  lika 


-  305  — 

tilsögurog  nefnast  Böglungasögur  eftir Böglum, 
er  var  annar  aðalflokkurinn  í  Noregi;  tiinn  var 
Birkibeinar.  Pessar  sögur  eru  til  í  tvennu  líki, 
önnur  er  lengri  en  hin;  sú  styttri  nær  aðeins  til 
1208,  hin  til  1217  og  er  nú  til  svo  að  segja  aðeins 
í  þýðingu  P.  Klaussonar  Friis,  er  og  þýddi  Snorra; 
hann  var  norrænn  prestur  og  dó  1614.  Styttri  sag- 
an  er  auðsjáanlega  rituð  af  manni,  er  stóð  Bagla- 
megin,  og  ritar  hann  afarnákvæmlega  og  hefur  iik- 
lega  verið  með  i  ferðum  þeirra.  Hin  lengri  sagan 
notar  þessa  sögu,  en  bætir  inn  i  og  breytir  nokkuð 
til  og  er  heldur  Birkibeina  megin,  og  svo  er  bætt 
við  sögunni  um  árin  eftir  1208;  er  húnnokkuð  slitr- 
ótt  og  laus  i  sjer.  Sagan  hefur  mjög  mikið  sögu- 
gildi,  þótt  hún  sje  ekki  sett  saman  af  neinni  list. 
Styttri  sagan  er  rituð  stuttu  eftir  1208,  hin  milli 
1220  og  1230,  eflaust  báðar  af  íslendíng. 

Noreg  snerta  nokkrir  þættir,  og  eru  þeir  marg- 
ir  eða  flestir  nokkuð  ósannsögulegir  og  segja  sumir  frá 
mönnum  frá  kristniboðstímabilinu,  viðureign  heiðni 
og  kristni,  og  er  því  nokkur  helgiblær  á  þeim. 

Merkastur  þessara  þátta  og  fullkomlega  sannur 
er  f  ingasaga  eða  Pingaþáttr;  er  það  frásaga 
um  málaferli  milli  Sigurðar  jórsalafara  og  Sigurðar 
Hranasonar  árin  1112—14;  Sigurð  Hranason  studdi 
Eysteinn  konúngur,  og  verður  þátturinn  því  aðal- 
lega  frásögn  um  þá  bræður  konúngana  og  hvernig 
Eysteinn  fór  með  Sigurð,  er  var  ólögkænn  maður. 
Pátturinn  hefur  allmikið  gildi  fyrir  rjettarfarssögu 
Noregs  á  þeim  tímum.  Hann  er  skemtilegur  og 
lýsir  mjög  vel  bræðrunum  og  skapferli  þeirra. 

Rauðs    eða    Rauðólfsþáttr    er    um    mann 

20 


—  306  - 

nokkiirn  með  þvi  nafni  og  Ólaf  lielga.  Rauðurvar 
bóndi  í  Eystridölum  og  var  ásamt  sonum  sinum 
vændur  þjófnaöi,  en  sá  var  raunar  þjófurinn  sjálfur, 
sem  hafði  kent  þeim.  Rauður  var  vitur  maður  og 
forspár  og  segir  frá  dvöl  Ólafs  koniings  hjá  honum 
og  samræðum  þeirra.  Snorri  hefur  þáttinn  einfald- 
an,  en  síðar  var  hann  aukinn  og  ýktur. 

Finns  þáttr  Sveinssonar  segir  frá  mjög 
einrænum  bóndasyni  á  dögum  Ólafs  Tryggvasonar; 
hann  vildi  ekki  blóta,  brendi  hof  föður  síns  og  mis- 
þyrmdi  goðunum,  fór  svo  til  Danmerkur  og  var 
þar  skirður.  Hvað  satt  er  í  þættinum  er  ómögiilegt 
að  segja.  Vera  má  að  hann  hafi  upphaflega  staðið 
i  Olafssögu  Gunnlaugs. 

Eindriða  þáttr  Einarssonar  er  um  Eind- 
riða  og  Sigriði,  dóttur  Erlíngs  á  Sóla,  og  samvistir 
þeirra  eitt  sinn  á  ferðalagi.  Eindriði  flutti  hana 
heim  á  Sóla,  og  hjelt  Erlingur,  að  þau  hefði  aðhafst 
eitthvað  ósæmilegt,  sem  ekki  var.  Einar  þambar- 
skelfir  frjettir  alt  og  fer  til  Sóla  til  þess  að  hjálpa 
Eindriða,  en  alt  endar  vel  og  hann  fær  Sigríðar. 
fátturinn  er  ekki  sannur  allur.  Eindriði  átti  Sig- 
ríði  fyrir  konu,  en  hún  var  dóttir  Ketils  kálfs. 
Annars  er  þátturinn  skemtilega  sagður. 

Skáldasaga  er  ritkorn  um  höfuðskáld  Haralds 
hárfagra,  er  eitt  sinn  urðu  fyrir  reiði  hans  og  urðu 
því  að  fara  hættulega  sendiför  til  Sviþjóðar;  þeir 
komu  henni  fram  og  voru  teknir  i  sætt.  Pessi  saga 
er  ævintýrsleg  en  kann  þó  að  fela  í  sjer  sannan 
kjarna.  —  Líkt  er  að  segja  um  þætti  tvo  af  Hálf- 
dani  svarta  og  Haraldi  hárfagra  (Upphaf 
ríkis  H.  h.);  byggjast  þeir  á  elstu  sögunum  um  þá. 


-  307  - 

en  eru  ýktir  og  tekin  ævintýris-innskot  í  þá.  — 
Óláfs  þ.  Geirstaðaálfs  um  Olaf  fornkonúng  á 
Geirstöðum  og  dauða  hans  og  hversu  hann  var 
blótaður;  hann  stendur  i  nánu  sambandi  við  Ólafs 
sögu  helga.  —  Sigurðar  Jþ.  slefu  er  um  Sigurð 
Gunnhildarson  og  hvernig  hann  tók  konu  Klypps 
hersis  frilkitaki;  Klyppur  hefndi  sin  og  drap  Sigurð. 
Kona  hans  á  siðar  að  hafa  farið  til  íslands  og  gifst 
þar.  f  átturinn  er  að  mestu  ævintýri.  —  Eins  er 
Hauks  þ.  hábrókar  og  Hemings  þ.  Ásláks- 
sonar.  Sá  fyrri  er  um  kaupferðir  Hauks  til  Hólm- 
garðs  og  Bjarmalands  (tómt  ævintýr),  hinn  um 
Hemíng,  er  á  að  hafa  verið  bóndason  á  Háloga- 
landi,  hin  besta  skytta;  Haraldur  harðráði  neyðir 
hann  til  að  sýna  sjer  list  sína  (Tells-ævintýrið)  og 
vill  hann  helst  feigan;  í  hefndarskyni  á  Hemingur 
svo  að  hafa  orðið  banamaður  Haralds  við  Stafn- 
furðubryggju.  f  átturinn  er  vafalaust  tómt  ævintýr 
að  mestu  og  úngur,  orðfærið  ekki  gott  og  mimks- 
andinn  alstaðar  auðsær.  Höf.  hefur  ekki  haft  hug- 
mynd  um  hmderni  Haralds  konúngs  og  litla  um 
tima  þá,  sem  hann  ritar  um.  —  Aðrir  smáþættir 
eru  enn  ómerkilegri. 

Að  lyktum  á  öíki  þessu  mák  skal  þess  getið, 
að  í  hinurn  svo  nefndu  Fornmannasögum,  1. — 10, 
bindi,  eru  gefnar  út  allar  hinar  sjerstöku  sögurum 
Noregskonúnga,  er  i  handritum  íinnast.  Sögurnar 
að  1177,  að  undanskiknni  Olafs  sögu  Tryggvasonar, 
eru  allar  ekki  annað  en  uppskriftir  af  sögunum  eins 
og  þær  eru  í  Heimskringlu  og  Morkinskinnu ;  þess- 
um  ritum  er  steypt  saman  og  annað  hvort  notað 
aðallega  sem  grundvöllur;  og  stundum  Heimskríngla 

20* 


—  308  — 

svo  að  segja  eingöngu.  Olafssaga  helga  er  að  mestu 
saga  Snorra,  en  inn  i  hana  hefur  verið  skotið  mörg- 
um  þáttum  og  smásögum  af  hinum  ýmsu  skrifur- 
um,  og  er  þvi  eitt  handritið  fyHra  en  annað;  en 
lángfylst  er  sagan  i  Flateyjarbók.  Ólafs  saga 
Tryggvasonar  er  nokkuð  iit  af  fyrir  sig  og  sjálfstæð 
samsteypa  af  mörgum  sögum  og  þáttum:  þar  eru 
teknir  upp  kaílar  úr  sögum  Odds  og  Gunnlaugs, 
Hallfreðarsaga,  Laxdælukaflar,  Landnámukaflar, 
Orkneyíngas.,  Færeyíngas.  osfrv.  Skipulagið  er  gott 
og  timatalið  hefur  sá  sem  saman  setti  látið  sjer 
mjög  ant  um.  fessi  saga  og  t.  d.  Olafss.  helga  i 
Flateyjarbók  er  Qarri  þvi  að  vera  listaverk,  og  þó 
voru  menn  hreyknir  af  þess  konar  samtiningi. 

2.  Sögur  um  Grænland,  Færeyjar  og 
Orkneyjar.  —  Eiríks  saga  rauða  segir  frá 
Porvaldi  frá  Jaðri  og  Eiríki  syni  hans  rauða.  Þeir 
komu  til  íslands;  Eirikur  vá  þar  vig  og  var  ger 
sekur;  fór  hann  þá  í  landaleit  í  vestur  og  fann 
Grænland;  byggði  þar  og  stofnaði  þar  nýlendu,  er 
stóð  þángað  til  á  15.  öld.  Sagan  segir  frá  þessum 
merka  landafundi  og  ekki  síður  frá  þvi,  er  Leifur 
hepni,  sonur  Eiriks,  fann  Vinland  hið  góða  (norður- 
Ameríkustrandir),  og  frá  ferðum  f  orfinns  karlsefnis. 
Sagan  gerist  öll  um  1000  og  fyrstu  árin  þar  á  eftir ; 
hún  skýrir  oss  vel  frá  hag  manna  á  Grænlandi  og 
tisku  þar,  og  það  er  þessi  saga,  er  gefur  oss  besta 
lýsíngu  á  völu  og  útbúníngi  hennar.  Sagan  er 
einkar  merkileg  og  vel  samin  og  efahmst  í  öUum 
aðalatriðum   sönn,    en  þvi  miður  er  hún  ekki  til  i 


—  309  — 

friimmynd  sinni;  upphafið  er  tekið  iir  Landnámu 
Sturlu.    Pó  er  sagan  sjálf  miklu  eldri  en  það  rit. 

Grœnlendingaþáttr  eða  Einars  þáttr 
Sokkasonar  segir  helst  frá  því,  er  Grænlending- 
ar  fengu  sinn  eiginn  biskupsstól  i  Görðum  í  Einars- 
íirði  á  öndverðri  12.  öld.  Pað  afrekaði  Einar,  son- 
ur  Sokka  í  Brattahlíð,  er  sendur  var  til  Noregs  i 
þvi  skyni.  Auk  þess  er  sagt  frá  ýmsum  deilum 
milli  Grænlendinga  og  norrænna  kaupmanna.  Pátt- 
urinn  er  vel  sagður  og  efalaust  sannur  að  mestu. 
Aftur  er  annar  svo  nefndur  Grænlendingaþáttr, 
sem  eins  og  hinn  fyrri  fmst  i  Flateyjarbók  (sá  sjer, 
en  þessi  i  Olafss.  Tryggv.),  mest  ýki  og  ævintýr; 
þar  segir  mikið  um  Bjarna  Herjólfsson  og  Vínlands- 
fund  hans  og  margar  ferðir  þángað.  En  mest  eða 
mikið  af  því  sem  hjer  er  sagt  byggist  á  óljósum 
frásögnum,  og  er  þvi  i  stað  sannrar  sögu  hjer  óá- 
reiðanleg  munnmæli  og  ruglingur;  þátturinn  er 
saminn  um  1300  og  liklega  norðanlands  (ef  til  vill 
1  Skagafirði). 

Færeyingasaga.  fessi  saga  er  nii  ekki  til 
i  heilu  liki  í  sjerstöku  handriti,  en  að  hún  haíi  upp- 
haflega  verið  svo  til  er  víst,  og  er  sagan  eldri  en 
Heimskringla,  þvi  að  Snorri  notaði  hana.  Svo  var  hún 
tekin  i  köflum  upp  í  sögur  Ólafanna  i  Flateyjarbók 
og  er  það  aðeins  á  þann  hátt,  sem  vjer  þekkjum 
hana,  að  undanskildum  kaflanum  hjá  Snorra.  FuU- 
komlega  heil  fæst  sagan  ekki  út  úr  Flateyjarbók, 
en  þó  að  mestu  leyti  og  ekki  mun  henni  þar  breytt 
til  muna.  Sagan  líkist  mjög  íslendíngasögum ;  hún 
hefst  með  byggíngu  Færeyja,  en  segir  einkum  frá 
einni  aðalætt  (Götuskeggjum)  og  innbyrðis   deilum 


—  310  — 

fyrir  og  eftir  1000  ásamt  kristniboðinii  og  hvernig 
Olafur  lielgi  fjekk  eyjarnar  í  sitt  vald,  þrátt  fyrir 
mótstöðu  hins  gamla  bragðakarls  Prándar  í  Götu. 
Aðalmennirnir  eru  Sigmundur  Brestisson  og  Pránd- 
ur  og  ýmsir  ættingjar  þeirra.  Sagan  endar  með 
dauða  Prándar.  I  frummynd  sinni  er  sagan  valla; 
einkum  sýnist  kaflinn  um  Sigmund  að  hafa  tekið 
stakkaskiftum ;  það  sem  segir  af  ferðum  hans  og 
víking  er  líkt  þvi  sem  segir  um  Gunnar  i  Njáhi  og 
hefur  á  sjer  nokkurn  ýkju-  og  ævintýrisblæ.  Ann- 
ars  má  telja  söguna  mjög  sanna  og  vel  saman 
setta;  mannlýsíngarnar  eru  ágætar  i  heild  sinni. 
Að  hún  er  samin  af  íslendíngi  (um  1200)  er  vafa- 
laust;  það  kenmr  fyrir  staðarvilla,  er  enginn  færey- 
íngur  hefði  getað  látið  sig  henda.  En  furðuvel 
hefur  hin  forna  arfsögn,  er  komin  var  frá  Fær- 
eyjum,  gey mst  á  Islandi.  I  sögunni  eru  engar 
vísur. 

Jarlasögur  eða  Orkneyingasaga.  Auk 
þess  að  þessi  saga  hefur  verið  tekin  upp  i  Olafss. 
helga  i  Flateyjarbók  finst  hún  og  í  brotum  af  sjer- 
stökum  handritum  og  i  gamalli  danskri  þýðíngu. 
Petta  sögurit  svarar  til  safnsritanna  um  Noregs- 
konúnga  og  er  saga  Orkneyja  frá  öndverðu  og  hjer 
um  bil  til  1170  eða  eiginlega  ekki  lengra  en  að 
dauða  Rögnvalds  jarls  (1158).  Fyrst  stendur  þáttur 
um  fund  og  byggíngu  Noregs  (um  Nór,  Gór  ogGói). 
Górr  var  forfaðir  Rögnvalds  jarls  á  Mæri  og  þar 
með  Orkneyjajarla.  Pá  kemur  um  Torf-Einar  og 
svo  jarlana  hvern  eftir  annan.  Merkastir  kaflar  eru 
þeir  um  Porfinn  jarl  Sigurðarson  og  Rögnvald 
Brúsason,  um  Magnús  helga  (d.  1116)  ogfylgirhans 


—  311  — 

sögu  jarteiiiakapítuli.  En  lángskemtilegasti  kaflinn 
er  saga  Rögnvalds  kala,  skáldsins  og  gleðimanns- 
ins;  segir  þar  nákvæmlega  frá  ferð  hans  til  Jórsala 
og  siðan  frá  óeirðum  i  eyjum.  Hjer  íinst  mart  af 
visum  jarls  og  annara  skálda.  Pað  sem  segir  um 
timann  eftir  lát  lians  er  stutt  og  lauslegt.  Alt  þetta 
rit  er  mjög  merkilegt  og  þvi  fyllra  og  nákvæmara 
sem  nær  dregur  tima  höf.  og  fylst  um  Rögnvald 
kala.  Sagan  byggist  á  orkneyskum  frásögnum; 
bæði  á  11.  og  12.  öld  voru  svo  miklar  og  tiðar 
samgöngur  milli  eyjanna  og  Islands,  að  frásagnirn- 
ar  áttu  hægt  með  að  komast  til  íslands  og  verða 
þar  að  arfsögn,  og  má  segja  um  hana,  eins  og  þá 
i  Færeyingasögu,  að  hún  er  furðugóð  og  í  öllu 
verulegu  áreiðanleg.  f  að  er  efalaust  einn  maður, 
sem  hefur  safnað  ritinu  og  samið  það,  ekki  miklu 
siðar  en  um  1200;  það  er  eldra  en  Heimskringla. 
Auk  arfsagnanna  hefur  höf.  og  notað  rit  um  Noregs- 
konúnga  og  tekið  smákaíla  úr  þvi,  og  svo  eru  kvæði 
skálda  (t.  d.  Arnórs)  notuð.  Orðfærið  er  gott  og 
öll  gerðin  i  besta  lagi.  Sagan  er  full  af  ágætum 
mannlýsingum,  bæði  karla  og  kvenna,  og  er  i  heild 
sinni  eitt  hið  ánægjulegasta  sögurit. 

Saga  Magnúsar  helga  var  tekin  út  úr  safninu 
og  „geíin  út"  sjerstaklega  með  ágripi  stuttu  af  því 
sem  undan  var  farið.  En  til  er  lika  önnur  saga 
um  Magnús  og  er  hún  samsteypa  af  íslensku  frum- 
sögunni  og  þjðingu  af  mjög  mærðarfullu  helgiriti 
um  Magnús,  er  „meistari  Roðbert"  nokkur  hefur 
frumsamið  á  latinu.  Hans  rit  er  fremur  prjedikun 
en  saga,  og  er  tóm  mælgi  og  múnksþvaður  og  htils- 
virði. 


—  312  - 

Að  því  er  snertir  sögu  Dannierkur  eru  til 
nokkur  nierk  rit,  en  frá  misniunandi  tímum. 

Skjöldungasaga  hefur  verið  til  fyrir  daga 
Snorra  —  hann  hefur  notað  hana  og  nefnir  hana  — 
og  Arngrínmr  Jónsson  lærði  (d.  1648)  hafði  hana 
og  setti  mikið  úr  henni  á  latinu,  og  þaðan  stafar 
að  mestu  það  sem  vjer  vitum  um  það  rit,  því  að 
það  er  nú  þvi  miður  týnt  i  heilu  liki.  Sagan  var 
um  Skjöldúnga,  þ.  e.,  eftirkomendur  Skjaldar  eða 
fornkonúnga  Danmerkur,  og  hefur  þvi  svarað  til 
Ynglíngasögu  Snorra.  Hún  hefur  verið  um  kon- 
únga  sem  Hrólf  kraka  og  aðra  og  hefur  verið  fuU 
af  hinum  merkustu  fornsögum  og  ýmsum  fornum 
fræðum.  Frumsagan  hefur  síðar  verið  aukin  og 
höfð  til  að  vera  upphaf  samfeldrar  sögu  um  Dana- 
konúnga,  er  nefnist 

Knýtlingasaga.  í  handritum  hefst  þetta  sögu- 
rit  með  Haraldi  blátönn  Gormssyni,  en  upphafið 
sýnir,  að  eitthvað  hefur  hlotið  að  hafa  staðið  á 
undan  og  hefur  það  ekki  getað  verið  annað  en 
Skjöldúngasaga  (etlaust  i  sinu  aukna  liki).  Petta 
rit  er  safn  af  sögum  hinna  einstöku  konúnga  alt 
niður  að  Knúti  Valdimarssyni,  eða  lijer  um  bil 
niður  að  árinu  1190,  eða  til  þess  er  Vindir  voru 
alkúgaðir.  Hver  sagan  fylgir  annari  eins  og  í 
Ágripi  og  Fagurskinnu  án  þess  að  þær  sjeu  fljett- 
aðar  eða  tvinnaðar  saman  með  neinni  list.  Sög- 
urnar  eru  misjafnar  að  lengd  og  gæðum.  Sumt  er 
mjög  ritað  eftir  fornum  frásögnum  og  kvæðum  (t. 
d.  Knútss.  gamla);  sumt  byggist  á  eldri  ritum  og 
loks  er  sumt  munnlegar  frásagnir  um  12.  öldina, 
sem  hafa  orðið  nokkurs  konar   arfsögn.    Heimildir 


—  313  — 

eru  fyrst  og  fremst  Heimskríngla  Snorra,  og  er  svo 
að  segja  tekið  úr  henni  alt  sem  snerti  Danmörk, 
og  var  það  ekki  litið.  Aðalsagan  er  að  nokkru 
leyti  saga  Knúts  helga  og  á  hún  að  svara  til  Olafss. 
i  Heimskr.  Pessi  saga  er  eldri  og  tekin  af  höf.  í 
heild  sinni  upp  í  ritið;  hún  er  auðvitað  helgisaga 
og  kemst  ekki  i  samjöfnuð  við  Olafss.  Snorra,  en  í 
meginatriðunum  er  hún  rjett;  í  þessa  sögu  hefur 
verið  stúngið  inn  merkum  kapitula  um  Danmörku 
sjálfa  (landafræði).  AHmerk  er  Eiriks  saga  góða 
og  styðst  hún  mjög  við  kvæði  Markúsar  Skeggja- 
sonar.  Pó  tekur  saga  þeirra  Valdimars  og  Knúts 
(og  Absalons)  öllum  hinum  fram  að  nákvæmni  og 
áreiðanlegleik,  og  þó  er  him  eingöngu  á  frásögnum 
byggð.  Hjer  er  Danasaga  Saxa  fróða  ágæt  til  sam- 
anburðar  og  gegnir  það  mestu  furðu,  hvað  sagan 
reynist  rjett  og  sönn,  og  þó  gat  Saxi  ekki  haft  betri 
heimildir  en  hann  hafði.  Pað  finnast  auðvitað  smá- 
villur,  en  þeirra  gætir  svo  lítið.  Yfir  höfuð  má 
segja,  að  sögugildi  Knytlingu  sje  stórmikið,  þótt 
hins  vegar  megi  fmna  stórvillur  i  henni.  Sagan  er 
lært  safnsrit,  og  um  höfund  er  valla  að  ræða  í  eig- 
inlegri  merkíngu  orðsins,  og  vandi  að  segja,  hvað 
stafi  beint  frá  honum.  Ef  t.  d.  Knútss.  ríka  og 
Eiríkss.  góða  eru  eftir  hann,  þá  má  segja  að  hon- 
um  hafi  ekki  verið  ósýntum  að  nota  skáldakvæðin ; 
líklegast  er  og  allur  siðasti  kaflinn  fyrst  færður  í 
letur  af  honum.  Hann  lætur  sjer  ant  um  stjórnar- 
ár  og  þar  með  timatal.  Sagan  er  sett  saman  nokkru 
eftir  að  Heimskringla  var  samin  og  liklega  um 
1270  eða  ekki  miklu  seinna.  Sú  Skjöldúngasaga. 
sem  stóð  fremst  i  ritinu,  er  týnd  nema  að  svo  miklu 


-  314  — 

leyti  sem  hún  er  hjá  Arngrimi;  ómögulegt  er  að 
segja,  hvort  þaö  er  höf.  Knjtlingu,  er  aukið  hefur 
frumsöguna,  eða  einhver  annar. 

Jómsvikingasaga.  Um  einn  hinn  merkasta 
vibburð  á  dögum  Hákonar  jarls,  hinn  mikla  Jóms- 
víkingabardaga  á  Hjörúngavogi  (um  jólaleytið  986), 
voru  snemma  til  á  íslandi  frásagnir,  komnar  frá 
ýmsum  íslendingum,  er  sjálfir  voru  i  bardaganum 
(t.  d.  Einar  skálaglamm,  Tindur,  Vigfús  Vígaghims- 
son  og  fl.);  urðu  þær  undirstaða  arfsagnar  um 
hann,  en  saman  við  þær  blönduðust  þegar  tímar 
liðu  ýmsar  ýkjur  og  þjóðsagnir.  f  að  var  eðlilegt, 
að  rituð  yrði  sjerstök  saga  um  bardagann;  í  Fagur- 
skinnu  er  lángur  kafli  um  hann,  auk  þess  sem 
Snorri  segir  frá  honum.  En  sjerstök  saga  er  til  i 
ýmsum  handritum  og  i  ýmsum  likjum.  I  nokkrum 
þeirra  stendur  fyrst  alllángur  kafli  (fyrri  hlutinn), 
er  segir  frá  Gormi  barnlausa  og  Knúti  fundna 
og  svo  Danakonúngum  niður  að  Haraldi  blátönn; 
þar  í  er  sagt  frá  Hákoni  jarli  og  Gull-Haraldi  og 
viðskiftum  þeirra  við  Harald  blátönn.  í  öðrum 
handritum  vantar  þenna  kafla  og  hefst  sagan  þar 
með  frásögn  um  Pálnatóka,  Harald  og  Svein  tjúgu- 
skegg  og  upphaf  Jómsborgar  og  Jómsvikinga.  í^að 
er  vafalaust,  að  i  þessu  liki  er  sagan  upphaflegri; 
„fjTri  kaflinn"  er  siðari  viðbót  og  stendur  i  litlu 
sögusambandi  við  hinn  eða  engu,  en  á  þó  vist  að 
vera  nokkurs  konar  inngángur  fyrir  honum,  en 
þeim,  sem  setti  saman,  hefur  farist  það  óliðlega. 
Efnið  í  þessum  kafla  er  ævintýrslegt  og  fengið  úr 
ýmsum  stöðum  og  ekki  mikils  virði.  Sjálf  sagan 
um  bardagann  og  aðdragandann  að  honum  er  aftur 


-  315  — 

á  móti  í  öllum  meginatriðum  ijett,  og  er  frásögnin 
Ijós  og  skemtileg;  en  hún  er  nokkuö  mismunandi 
1  handritunum  og  sumstaðar  ýkt  og  aukin.  f  essi 
saga  er  eldri  en  Knytlingasaga  og  rituð  á  fyrra 
hkita  13.  aldar. 

Af  þáttum  er  snerta  Danmörk  og  önnur  lönd 
skulu  hjer  nefndir  tveir,  og  snertir  sá  fyrri  líka 
Sviþjóð.  Styrbjarnarþáttr  Svíakappa.  Styr- 
hjörn  var  bróðurson  Eiríks  sigursæla  að  Uppsölum, 
var  lengi  i  Danmörk  og  átti  Pyri,  dóttur  Haralds 
blátannar ;  konúngur  styrkti  hann  til  herferðar  gegn 
Eiríki  (og  fór  sjálfur,  segja  Danir)  og  áttu  þeir  hinn 
nafnkunna  bardaga  á  Fýrisvöllum  (um  980);  þar 
fjell  Styrbjörn.  Frá  þessari  orustu  segir  þátturinn 
og  er  frásögnin  komin  frá  islendíng,  er  var  í  bar- 
daganum.  Pó  er  frásögnin  víða  ýkt  og  ævintýrs- 
leg.  —  Hinn  þátturinn  er  Eymundar  þ.  Hrings- 
sonar,  og  snertir  mest  sögu  Rússlands  á  11.  öld. 
Eymundur  var  norrænn  höfðingjason  og  fór  til 
Garðaríkis  og  gerðist  þar  landvarnarmaður,  vann 
mikla  sigra,  en  varð  skammlifur.  Pó  að  mart  eða 
meginið  af  þvi  sem  segir  i  þættinum  sje  rángt  og 
skekt  eða  með  öllu  ósannsögulegt,  þá  er  þó  j^mis- 
legt  mjög  merkilegt  og  rjett  eða  hálfrjett  og  styrk- 
ir  eða  fyllir  sögu  Nestors  múnks  um  Rússa. 

Um  S  V  í  þ  j  ó  ð  a  r  s  ö  g  u  eru  ekki  til  n  ein  sj  erstök 
rit,  en  þó  má  mart  fmna  um  Svía  og  Svíakonúnga 
í  sögunum,  er  snerta  Noreg  einkum. 


—  316  — 

Fimta   grein. 
Um  Snorra  og  Sturlu, 

Snorri  var  sonur  Sturlu  í  Hvamnii  og  Guðnýjar, 
i  bæði  kyn  af  góöum  ættum.  Hann  var  fæddur 
1178;  þrjevetur  kom  hann  til  hins  mesta  höföíngja 
á  íslandi,  Jóns  Loptssonar  í  Odda,  til  fósturs.  Segir 
ekki  af  dvöl  hans  þar  i  uppvexti,  en  það  er  eflaust 
þar,  að  hann  hefur  numið  sitt  æskunám  og  ef  til 
vill  fengið  lystina  til  bókalesturs  og  fræða;  enda 
hefur  þar  verið  góður  grundvöliur  þess,  bækur  og 
fræðirit  alt  í  frá  tið  Sæmundar.  Latinu  hefur  Snorri 
ekki  lært,  að  minsta  kosti  kennir  þess  aldrei  og 
þess  er  ekki  getið  að  hann  hafi  tekið  neina  vigslu. 
Fósturfaðir  hans  dó  1197,  og  var  Snorri  þá  19  ára, 
fullþroskaður  maður;  tveimur  árum  siðar  var  lion- 
um  leitað  kvonfángs  og  fjekk  hann  Herdísar,  dóttur 
Bersa  hins  auðga  á  Borg,  og  voru  þau  fyrst  í  Odda, 
en  fengu  Borg  til  ábúðar  eftir  Bersa  látinn  (1201). 
Líklega  árið  J206  eignaðist  Snorri  Reykjaholt,  og 
var  sá  bær  upp  frá  því  uppáhaldsbústaður  hans, 
og  Ijet  hann  húsa  bæinn  vel  og  gera  þar  mörg 
mannvirki,  og  stafar  laugin  þar  ef  til  vill  einmitt 
frá  honum.  Reykholt  fjekk  hann  með  samníngi  við 
eigandann.  Samvistum  þeirra  Herdisar  var  þar 
með  í  raun  og  veru  lokið,  en  hún  dó  1233;  þau 
höfðu  átt  tvö  börn.  Snorri  byrjaði  snemma  að 
skifta  sjer  af  ýmsuni  málum  og  rak  hann  þau  með 
fjöri  og  harðfengi,  en  hann  varð  síðar  spakari. 
Hann  eignaðist  og  snemma  parta  í  goðorðum  og 
fjekk  öll  skilyrði  til  þess  að  verða  mikill   höfðingi. 


—  317  - 

Enda  segir  i  Sturlimgu,  er  hjer  er  komið  sögunni, 
að  hann  „gerðisk  höfðingi  mikill;  þvi  at  eigiskorti 
fé  at;  var  hann  hinn  mesti  Qárgæzlumaðr,  fjöllyndr, 
ok  átti  börn  við  fleiri  konum  en  Herdisi",  þar  á 
meðal  Órækju  og  íngibjörgu.  Frani  undir  1214  segir 
lítið  af  honum,  nema  um  viðskifti  hans  og  Guð- 
mundar  biskups  1209 — 10  og  sýndi  Snorri  honum 
virðíngu  og  mildi.  Ber  framkoma  hans  þá  vitni 
um  friðsemi  og  spekt.  í  öðru  máli  (um  arf,  sem 
hann  græddi  ekkert  á  sjálfur)  kom  hann  þó  fram 
brögðum.  Um  þetta  leyti  er  sagt  um  hann,  að 
„hann  gerðisk  skáld  gott.  Var  hann  ok  hagr  á  alt 
þat,  er  hann  tók  höndum  til  ok  hafði  hinar  beztu 
forsagnir  á  öllu  því,  er  gera  skyldi".  Má  af  sliku 
marka,  hvílíkur  afbragðsmaður  Snorri  var.  Pávar 
það  sem  hann  orti  um  Hákon  jarl  galin;  jarl  bauð 
honum  svo  til  sín,  og  Snorri  vildi  feginn  fara,  en 
þá  dó  jarl,  og  Snorri  var  1  fyrsta  sinn  kjörinn  lög- 
sögumaður  og  var  hann  það  1214—17;  hann  hefur 
þvi  verið  mjög  lögfróður  maður  lika.  1218—20  var 
hann  1  Noregi  og  gerðist  einkum  mikill  vinur  Skúla 
jarls.  f  á  atvikaðist  svo,  segir  sagan,  að  Hákon  og 
Skiili  ætluðu  að  fara  hefndarför  til  íslands,  en  Snorri 
fjekk  afstýrt  þvi  og  á  þá  að  hafa  lofað  því  Hákoni 
að  starfa  að  því,  að  landið  gæfi  sig  undir  vald  hans, 
og  var  Snorri  þá  gerður  lendur  maður;  hann  hafði 
áður  fengið  skutilsveinsnafnbót.  Hvað  sem  um 
þetta  má  segja,  þá  er  vist,  að  Snorri  gerði  aldrei 
hina  minstu  tih-aun  til  þess  að  efna  loforð  sitt,  eftir 
að  heim  kom,  og  er  því  rjettast  að  álíta,  að  hann 
hafi  aldrei  ætlað  sjer  að  halda  það,  heldur  aðeins 
með  hægu  móti   afstýra   ófögnuði,    og   ættum   vjer 


—  318  — 

Islendíngar  að  vera  síðastir  til  að  hailniæla  lion- 
um  fyrir  það.  Nolílcru  eftir  að  Snorri  kom  heim, 
orti  hann  Háttatal,  og  þá  (1222)  var  hann  aftur 
kosinn  lögsögumaður  og  hjelt  hann  þeirri  stöðu 
til  1231.  Petta  tímabil  er  friðsemdarkafli  og  mun 
Snorri  þá  eílaust  hafa  sett  saman  aðalrit  sitt,  að 
minsta  kosti  verður  ekki  bent  á  hæfilegri  tima  til 
þess,  og  sannast  það  við  það  sem  segir  um  Sturlu 
Sigvatsson,  að  hann  haíi  (veturinn  1230—31)  verið 
hjá  Snorra  og  lagt  hug  á  að  rita  bækur  eftir  „þeim, 
er  Snorri  setti  (=  hafði  sett)  saman".  Árið  1224 
hafði  Snorri  gert  svokallað  helmingarfjelag  við  hina 
auðugu  Hallveigu,  ekkju  eftir  Björn  f  orvaldsson, 
er  fyrr  hafði  verið  óvinur  Snorra,  og  jók  það  enn 
auðvald  hans.  Pau  bjuggu  saman  með  ást  og 
trúlyndi;  hún  dó  skömmu  fyrir  víg  Snorra  og  syrgði 
hann  hana.  Síðar  kom  upp  deila  við  somi  Bjarnar 
út  af  arfmum  og  studdi  það  nokkuð,  að  Snorri  misti 
lifið.  Eftir  1230  fór  að  ókyrrast  og  ófriðast  á  ís- 
landi,  en  ekki  verður  hjer  skýrt  frá  þvi  nánar  eða 
ýmsum  deilum,  er  Snorri  átti  í;  en  þess  má  geta, 
að  hann  var  ætið  fús  til  sátta  og  lauk  svo  flestum 
málum  hans.  Sturla  og  Sigvatur  feðgar  fóru  illa 
með  Snorra,  svo  að  hann  varð  að  flýja  um  hríð 
frá  höfuðbóli  sinu;  Órækja  sonur  hans  var  tekinn 
höndum  og  misþyrmt  skammarlega.  Pá  rjeð  Snorri 
það  af,  að  fara  til  Noregs  aftur,  og  verður  eiginlega 
ekki  sjeð,  hvað  rak  hann  til  þess.  f  etta  var  ó- 
heppilegt,  þvi  að  þá  var  farið  að  fjandskapast  með 
Skúla  og  Hákoni,  en  Snorri  hjelt  sjer  mest  að  Skúla 
sem  fyrrum.  Snorri  var  aftur  2  ár  i  Noregi,  en 
fátt  segir  af  gjörðum   hans   þar.    Snorri   fór   heim 


—  319  — 

vorið  1^39  þrátt  fyrir  bann  Hákonar  —  „lit  vil  ek" 
sagði  hann  og  fór.  Upp  frá  þessu  hefur  Hákou 
skoðað  hann  sem  Qandmann  sinn.  Sumarið  1240 
fjekk  Gizur  f  orvaldsson,  er  fyrr  hafði  verið  tengda- 
son  Snorra  og  átt  íngibjörgu,  og  aðrir  höfðíngjar 
brjef  frá  Hákoni  um  að  koma  Snorra  utan  aftur 
eða  taka  hann  af  dögum.  Aðfaranótt  hins  23.  sept- 
ember  1241  framdi  Gizur  það  ódæðisverk,  að  taka 
hiis  á  Snorra  í  Reykholti,  og  var  hann  þá  nótt  veg- 
inn.  Sá  konúngur,  er  hann  hafði  lofað  í  hinu 
skrúðmesta  kvæði,  er  til  er,  og  ritað  ódauðlegt 
meistaraverk  um  forfeður  hans,  varð  ráðbani  Snorra; 
hans  eigin  landi  gerðist  að  orsakalausu  auðsveipur 
konimgsþræll  til  þess  að  flekka  sig  með  blóði  þess 
manns,  er  mestur  snillíngur  var  sinna  tima  og  meiri 
ættjarðarvinur  en  flestir  eða  allir  aðrir.  Svo  harm- 
samJega  lauk  ævi  þessa  manns,  er  varpað  hefur 
mestum  frægðarljóma  á  feðraey  sína.  ?að  var  von 
til  að  vinum  hans  gremdist,  og  reis  nú  upp  flokkur, 
sem  eftir  þetta  stóð  móti  tilraunum  Hákonar  með 
meiri  sjálfsmeðvitund  og  einbeitni.  1253  hrópaði 
Kolbeinn  grön  á  Fkigumýri:  „hvárt  man  nú  engi 
Snorra  Sturluson?",  en  Gizur  og  hinir  skammsýnu 
fylgismenn  hans  báru  hærra  hlut  og  landið  gaf  sig 
undir  konúng  1262— 64,  og  varð  þá  sáflokkur,  „sem 
mundi  Snorra  Sturluson",  að  beygja  sig.  En  Snorra 
nafn  hefur  ekki  gleymst. 

Pað  er  oft  farið  hörðum  orðum  um  Snorra, 
lund  hans  og  meðferð,  og  því  verður  ekki  neitað, 
að  það  er  sumt  1  fari  hans,  sem  valla  verður  varið, 
og  kemur  það  helst  fram  á  hans  ýngri  dögum.  Ef- 
laust  var  hann  fjegjarn  og  metnaðargjarn,    en  vjer 


—  320  — 

liöfuni  enga  heimild  til  þess  aö  segja,  aö  hann  hafi 
svælt  undir  sig  fje  annara  eða  fengið  metorð  með 
prettvísi.  Hann  var  hefndargjarn  og  varð  feginn 
óförum  óvina  sinna,  en  hann  fór  aldrei  að  mönnum 
til  þess  að  drepa  þá  eða  brenna  þá  inni  eins  og 
svo  margir  aðrir  gerðu.  Hann  var  friðgjarn  og 
sáttgjarn  maður  og  kom  oft  vel  fram  í  mákmi 
manna.  f  að  er  engin  tilhæfa  í  þvi,  að  hann  hafi 
verið  hvatamaður  þess,  hvernig  fariö  var  að  á 
Sauðafelli  1228  og  það  hvilir  engin  ábyrgð  á  hon- 
um  fyrir  spellvirkið.  Pað  er  vafalaust,  að  Snorri 
er  betri  maður  en  sumir  hafa  ætlað  hann,  að  dæma 
eftir  því  er  um  hann  er  sagt,  og  annað  er  ekki  til. 
Að  hann  var  kvennhollur,  er  vist,  en  þaó  voru 
allir  aðrir  á  þeim  tímum;  frilhilífi  var  ahnent;  hjá 
Snorra  brann  það  við,  eftir  að  þau  Herdís  hættu 
samvistum.  Hins  vegar  er  Snorri  einhver  hinn 
glæsilegasti  maður  sinna  tíma  að  höfðingsskap  og 
rausnarframkomu.  Hann  unni  öllu  mikilfenglegu ; 
hann  unni  stórkostlegum  gestaboðum  og  þótti  gam- 
an  að  hafa  þau  1  fornum  stil ;  hann  nefndi  búð  sína 
á  Pingvelli  Valhöll  og  hann  reið  oft  á  þíng  með 
mörgum  hundruðum  manna.  Fornfræði  og  sögu- 
stundan  hafa  vakið  kapp  hans  og  löngun  til  þess 
að  likja  eftir  fornaldarhöfðíngjum. 

Um  skáldskap  Snorra  hefur  áður  verið  talað. 
Önnur  rit  hans  eru  þessi. 

Edda.  Orð  þetta  er  leitt  af  óður  (=  skáld- 
skapur)  og  merkir  „bók  um  skáldskap" ;  þetta  nafn 
hefur  Snorri  ef  til  vill  sjálfur  gefið  þessu  riti  sínu, 
l^að  er  i  þremur  köflum,  og  heitir  miðkaflinn 
Skáldskaparmál,ogsýnirnafnið,  umhvaö  hann  er. 


—  321  - 

Sqoití  lætur  Braga,  skáldguöiun,  fræða  Ægi  um  þaö 
seni  má  kalla  sjerstakt  mál  skáldanna,  en  það  eru 
kenningarnar,  heiti  og  fornöfn  (sbr.  23.-24. 
bls.),  einföld  heiti  á  mönnum  og  hlutum,  er  annað- 
hvort  aldrei  eða  sjaldan  voru  höfó  i  daglegri  ræðu, 
og  samsett  nöfn  (kenningarnar).  Snorri  skipar  efn- 
inu  mjög  vel  og  skipulega  og  byrjar  með  þvi  að 
láta  Braga  segja  uppruna  skáldskaparins  (eða  skálda- 
drykkjarins);  þá  segir  frá  kenningum  Oðins  og 
skáldskaparins  sjálfs,  þá  Pórs  og  annara  goða,  þá 
himins  og  jarðar  og  sævar  m.  m.,  þá  manns  og 
konu  og  upp  úr  þvi  guUs  osfrv.;  lik  er  röð  í  hin- 
um  köflunum.  Hann  lætur  vísur  fornskálda  fylgja 
til  sönnunar,  og  er  hjer  með  því  geymdur  mikill 
sjóður  af  kveðskap;  aðeins  i  fornafnaþættinum  er 
vísum  alveg  slept.  Inn  i  alt  þetta  er  skotið  ýms- 
um  sögum  til  skýringar  uppruna  kennínganna,  og 
eru  þær  mikils  verðar  og  meistaralega  sagðar. 

Mikill  þorri  af  þessum  kenningum  á  rót  sína  í 
goðafræði  eða  goðasögnum.  Snorri  áleit  því  vel  til 
fallið  að  setja  fremst  yfirlit  yfir  alla  goðafræði  nor- 
ræna,  eins  og  hann  þekti  hana  úr  munnmælum  en 
einkum  úr  fornkvæðum  (eddukvæðum).  fað  var 
ærið  vandaverk  á  þeim  timum  að  gera  slikt,  enda 
gat  Snorri  ekki  siglt  fyrir  öll  sker;  hann  hefur  gert 
sig  sekan  í  misskilningi  á  ýmsu,  en  þrátt  fyrirþað 
verður  ekki  annað  sagt  en  að  honum  hafi  tekist 
frábærlega  vel.  Hann  notar  mjög  helstu  goðakvæð- 
in  (Völuspá,  Vafþrúðnismál,  Grimnismál  o.  fl.)  og 
tilfærir  oft  vísur  úr  þeim.  Lengri  og  skemri  frá- 
sagnir,  einkum  um  Pór,  eru  settar  inn,  og  er  fram- 
setníng  og  orðfærið  með  hinni  mestu  snild.    Snorri 

21 


—  3^2  — 

lætiir  Gylfa  konúng  (Gánglera)  fara  til  ása  og  vita 
hverju  gegndi  um  þá,  og  heitir  þessi  þáttur  Gylfa- 
ginníng.  Hann  skoðar  Óðin  og  æsi  seni  menn,  er  hafi 
gert  sig  að  goöum,  og  viU  vita,  hve  kröftugir  þeir 
sje.  Hann  fer  og  fmnur  þrjá  menn  i  hásæti,  og 
nefnast  þeir  Hár,  Jafnhár  og  Priði;  alt  er  nú  sam- 
tal  miUi  þeirra,  Gángleri  spyr  og  hinir  svara.  Pað 
er  mjög  skemtilegt  að  lesa  ritið;  orðfærið  fer  eftir 
efninu,  hátiólegt,  þegar  þvi  er  að  skifta  (ragnarökr), 
spaugsamt,  þegar  það  á  við,  og  gletnisfult,  þegar 
Gángleri  þykir  spyija  ófróðlega.  í  rjettri  timaröð 
er  sagt  frá  upphafi  heims,  goðá  og  manna  og  ölki 
þvi  sem  þar  á  eftir  fer,  dauða  Baldurs  og  frá  ragna- 
rökri  að  siðustu  og  hinum  nýja  heimi  (samanber 
Völuspá). 

Á  undan  bókinni  fer  formáli,  og  setur  Snorri 
þar  fram  skoðanir  sínar  á  goðunum,  að  þeir  hafi 
verið  menn  og  tengir  þá  við  Tróju  og  eyðilegg- 
ing  hennar.  Pað  er  miðaldafróðleikur,  sem  hjer 
birtist. 

Hinn  siðasti  þáttur  Eddu  er  Háttatal  Snorra, 
og  hefur  áður  verið  talað  um  það.  Kvæðinu  fylgja 
skýringar  bragfræðilegs  efnis  og  mikils  virði,  og 
eru  þær  eflaust  eftir  Snorra  sjálfan. 

f  að  má  telja  víst,  að  þetta  verk,  sem  heyrir 
til  þeim  allramerkustu  i  bókmentum  vorum,  sje 
ritað  fyrir  1222—23  (það  ár  er  lokið  við  Háttatal) 
og  þá  líklega  að  mestu  fyrir  utanför  Snorra  (1218). 

Heimskringla.  fetta  nafn  er  ekki  fornt; 
ritið  heitir  með  rjettu  Konúngasögur  (eöa  Nór- 
egs  konunga  sögur)  og  er  til  i  heilu  líki  og 
sem  betur  fer  i  frummynd  sinni  að  mestu,    þó   að 


—  323  — 

misfarið  haíi  verið  með  textann  i  sumum  handrit- 
um.  Nafnið  ber  það  með  sjer,  hvert  efnið  er. 
Heimskr.  er  safnsrit  um  konúnga  Noregs  ekki  að- 
eins  frá  Hálfdani  svarta  eða  frá  þvi  sögutið  Noregs 
hófst,  heldur  byrjar  Snorri  á  Ýnglingum  i  Uppsöl- 
um ;  af  þeim  voru  Noregs  konúngar  komnir  og  flutt- 
ist  ættin  til  Noregs  með  Hálfdani  hvitbein;  Snorri 
fer  þvi  svo  lángt  aftur  i  timana,  sem  hægt  var, 
upp  að  Óðni  og  komu  hans  á  Norðurlönd.  f  vi 
heitir  fyrsta  sagan  Ýnglíngasaga,  og  er  hún  mest 
samin  eftir  Ynglíngatali  I^óðólfs,  goðasögum  og 
hetjusögum  (t.  d.  Skjöldúngasögu).  Vera  má  að  til 
haíi  verið  eldri  Ýnglingasaga,  er  Snorri  hefur  not- 
að  en  aukið  svo  mjög,  að  saga  hans  má  frumsmið 
heita.  Pað  er  auðsjeð,  að  Snorri  hefur  næma  greind 
á  ættadeikim  og  ættaeinkennum,  og  birtist  þegar  i 
þessari  sögu  snild  hans.  Par  á  eftir  koma  allar 
hinar  sögurnar  alla  leið  niður  að  Sverri  (eða  að 
1177),  og  nær  Jþvi  Heimskr.  eins  lángt  og  hin  safns- 
ritin.  En  það  er  mesti  munur  á  gerð  hennar  og 
þeirra.  Auðvitað  greinist  hún  i  sögur  um  hina  ein- 
stöku  konúnga,  en  þær  eru  ekki  skarpt  afmarkaðar, 
heldur  fljettast  þær  hvor  inn  i  aðra  og  gripa  hvor 
inn  i  aðra  eftir  eðlilegu  orsakarsambandi  milli  við- 
burðanna.  Með  þessu  móti  undirbýr  ein  sagan  aðra 
og  verður  svo  ein  og  óslitin  heild  úr;  það  er  ekki 
hægt  að  skera  eina  söguna  út,  svo  að  hún  þá  verði 
skilin  til  fulls.  Pessi  er  hinn  fyrsti  kostur  ritsins. 
Snorri  hefur  notað  mest  eða  alt  af  þeim  ritum,  er 
til  voru  á  öndverðri  13.  öld  um  Noreg  og  útlönd, 
og  hann  fór  að,  sem  allir  aðrir,  Ijet  taka  upp  úr 
þeim  orðrjett  eða  svo  til,  alt  Jþað,  sem  hannþóttist 

21* 


—  324  — 

með  þurt'a,  en  heldur  ekki  meira.  Hami  tók  kafla 
úr  Skjöldúngasögu,  úr  Orkneyíngas.,  úr  Færeyingas., 
úr  Hákonars.  ívarssonar  osfrv.,  en  það  gerði  hann 
aðeins  að  svo  miklu  leyti  sem  það  áttivið;  kaflana 
úr  Orkn.  og  Fær.  tók  hann  til  þess  að  sýna,  hvern- 
ig  Olafur  helgi  fjekk  yíirráðin  yfir  þessum  löndum; 
honum  er  ekki,  eins  og  Styrmi,  annast  um  að  dýngja 
inn  söguefni  i  tima  og  ótíma.  Hann  tekur  úr  öðr- 
um  ritum  svo  mikið  sem  hann  þurfti  til  þess  að  ná 
tilgángi  sínum  í  hvert  sinn,  en  hann  var  einkuni 
sá,  að  sýna  þýðingu  hvers  konúngs  fyrir  ríkið  í 
heild  sinni  og  hverjir  eiginlegleikar  voru  mestir 
hjá  hverjum;  enginn  hefur  skarplegar  skilið  tilgöng 
gjörða  og  sálarfar  þeirra  manna,  er  hann  ritar  um,  en 
hann.  Ennfremur  ber  Snorri  ritin  saman  og  hefur 
það  úr  hverju  sem  hann  áleit  rjettast  eftir  verkum 
og  lunderni  hvers  eins,  og  sýnir  í  þessu  ágætlega 
skarpa  dæmigreind;  að  honum  gat  skjátlast  segir 
sig  sjálft.  Svo  notaði  hann  fornskáldakvæði  betur 
og  skarplegar  en  nokkur  annar  á  undan  honum 
hafði  gert,  enda  skildi  hann  þau  fremur  öllum  öðr- 
um,  og  hann  notar  þau  til  að  treysta  og  prófa 
sögusögnina.  Mimkasögur  og  helgiævintýri  hirðir 
Snorri  aldrei  um.  Saga  hans  er  þvi  beinlínis  gerð 
eftir  sannvisindalegum  reglum  og  meðferð.  Aðal- 
heimild  hans  fyrir  hverri  sögu  er  auðvitað  hinar 
eldri  sjersögur.  Með  öllu  þessu  er  honum  mjög  ant 
um  alt  timatal,  að  svo  miklu  leyti  sem  hægt  var 
að  ráða  fram  úr  því  yfir  höfuð.  Alt  þetta  verður 
þvi  annar  kostur  og  höfuðkostur  bókarinnar. 

Meginsaga   hennar   er   Ólafss.   helga   og   hefur 
Snorri  vandað  þar  mest  til,  enda    er   hún   að    öllu 


—  325  — 

eitt  hið  glæsilegasta  sögurit  sem  til  er,  og  á  iiún 
að  sýna,  hvernig  Olafur  vann  að  takmarki  sinu, 
þvi  að  breiða  út  og  efla  guðsriki  eins  vegar  og 
Noregsriki  annars  vegar.^)  Jarteinir  Ólafs  tekur 
Snorri  upp  nokkrar,  en  skiftir  þeim  niður  á  sög- 
urnar  eftir  timaröð. 

í  öllum  mannlýsingum  er  Snorri  meistari ;  hann 
gerir  sjer  far  um  að  dæma  menn  og  gerir  það  ætið 
sanngjarnlega  og  rólega;  honum  tekst  upp,  þeg- 
ar  hann  ber  menn  saman;  hver  maður  og  kona  hef- 
ur  sin  einkenni,  en  það  yrði  oflángt  að  fara  frekar 
út  í  það  mál.  Snorri  hefurgaman  af  að  lýsa  forn- 
um  timum  og  fornum  siðum  og  þó  gerir  hann  það 
þvi  að  eins  að  það  eigi  við  á  hverjum  stað.  I 
Ágripi  var  málið  mjög  ósamkvæmt  sjálfu  sjer,  eftir 
þvi  hvaða  rit  var  notað  í  hvert  skifti.  En  svo  er 
ekki  í  Heimskr.  Par  er  málfærið  frá  upphafi  til 
enda  hið  sama,  og  hin  sama  snild  á,  og  sýnir  það, 
að  Snorri  hefur  ekki  látið  sjer  nægja  með  að  rita 
upp  eða  láta  rita  upp  úr  heimildarritunum  án  þess 
að  setja  á  það  alt  saman  sama  markið.  Að  mestu 
hefur  hann  lesið  fyrir  og  látið  aðra  rita  og  um  leið 
orðað  alt  saman.  Málið  er  lipurt  og  leikandi  Ijett; 
valla  að  sjáist  flóknar  setningar  eða  settar  hver  inn 
í  aðra;  engar  klaufalegar  setningar.  Orðaáherslan 
í  ræðum  og  annarstaðar  er  eðlileg  og  oft  einstak- 
lega  áhrifamikil.  Framsetning  og  orðfæri  er  hinn 
þriðji  aðalkostur  Heimskr. 


^  I*essi  saga  var  afskrifuð  sjer  og  settur  framanvið  út- 
tlráttur  úr  því  sem  undan  fór  og  bak  við  útdráttur  úr  hinu 
og  jarteinir,  og  er  þaö  hin  svonefnda  Ólafssaga  hin  sjerstaka„ 
og  er  til  í  afarmörgum  handritum. 


—  326  — 

Með  öUu  iþessu  tókst  Snorra  að  skapa  sögurit 
er  tók  öUum  öðrum  fram,  rit,  er  getur  staöið  við 
hliðina  á  hverju  öðru  söguriti  veraldarinnar,  og  rit, 
seni  þá  bar  af  öUum  söguritum,  sem  j^fir  höfuð 
höí^u  verið  samin,  hvar  sem  var. 

Snorri  ritaði  formála  fyrir  söguriti  sínu  og  segir 
hann  þar  frá  heimildum  sínum,  einkum  meðferð 
visna,  og  frá  Ara  fróða,  og  er  formálinn  allur  mjög 
merkilegur  og  einkennilegur. 

Pess  hefur  verið  áður  getið,  hvenær  Snorri 
muni  hafa  ritað  Heimskr.,  og  er  valla  nokkur  vafi 
á  þvi,  að  hún  sje  rituð  á  árunum  1220—30,  að 
henni  hafi  verið  lokið,  þegar  Sturla  Sigvatsson 
dvaldi  hjá  Snorra  veturinn  1230—31. 

Sturla  Pórðarson  var  bróðurson  Snorra  og 
fjekk  nafn  afa  sins  í  Hvammi.  Óláfr  var  bróðir 
hans  hvitaskáld.  Sturla  er  borinn  29.  júlí  1214.  Um 
uppvöxt  hans  vitum  vjer  ekki  annað,  en  að  hann 
um  tima  var  hjá  ömmu  sinni  Guðnýju,  og  vildi  hún 
arfleiða  hann  að  öllu  sínu.  Snemma  var  hann  hjá 
Snorra,  t.  d.  í  hinni  miklu  veislu  hans  1226;  sum- 
arið  eftir  fór  hann  13  vetra  til  þíngs  með  goð- 
orð  föður  síns.  Sturla  hefur  þvi  verið  mjög  bráð- 
þroska  og  snemma  sýndi  hann  dugnað  í  málum, 
og  segir  frá  því  í  Sturlúngu  og  getum  vjer  eigi 
rakið  það  frekar  hjer.  Hann  og  Snorri  voru  miklir 
mátar,  að  þvi  er  sjeð  verður,  og  veturinn  1235—36 
var  Sturla  hjá  Snorra;  eftir  víg  hans  var  Sturla 
aðalmaÖurinn  í  flokki  þeim,  er  geym<3i  minníngu 
Snorra  og  stóð  mest  í  mót  tih'aunum  Hákonar  kon- 
úngs  og  erindreka  hans,  sjerstaklega  Gizuri.    Hann 


—  327  — 

hafði  verið  i  Apavatsför,  þegar  átti  að  taka  Gizur 
höndum,  og  hann  hafði  verið  í  Örlygsstaðabardaga 
(1238).  Skömmu  eftir  víg  Snorra  fór  hann  afturað 
Gizuri  í  Skálaholt,  en  förin  varð  árángurslaus ; 
skömmu  síðar  náði  Gizur  Sturlu  sviksamlega  á  sitt 
vald  við  Hvitárbrú  og  var  hann  svo  fluttur  af  Kol- 
beini  únga  norður  til  Flugumýrar;  hann  slapp  úr 
fángelsinu  með  því  að  vinna  þess  tylftareið,  að 
hann  skyldi  aldrei  vera  móti  Kolbeiniimálum;  ella 
var  honum  hótað  því,  að  hann  skyldi  sendur  til 
Noregs  á  vald  Hákonar,  en  Jþað  vildi  Sturla  fyrir 
hvern  mun  ekki.  Sturla  gerðist  vinur  fórðar  kak- 
ala  og  studdi  hann  af  alefli,  eftir  að  svo  atvikaðist 
að  hann  þóttist  laus  allra  mála  við  Kolbein.  Pórður 
fór  frá  íslandi  1250,  Sama  ár  segir  að  Sturla  hafi 
orðið  lögsögumaður  og  1251  er  hann  það.  Gizur 
hafói  verið  lengi  utan,  en  1252  kom  hann  aftur  i 
konúngs  erindum  og  risu  nú  upp  aftur  flokkadeilur, 
sem  Sturla  gat  ekki  komist  hjá,  fór  þó  fyrst  alt 
friðvænlega;  Gizur  og  Sturla  sættust  og  fjekk  þá 
Hallur,  sonur  Gizurar,  dóttur  Sturlu,  og  var  brúð- 
kaupið  haldið  á  Flugumýri;  en  þá  komu  óvinir 
Gizurar  óvörum  og  ætluðu  að  brenna  hann  inni,  og 
brann  Hallur  þá  og  Gróa  kona  Gizurar,  en  sjálfur 
komst  hann  lifs  úr  brennunni.  Upp  frá  þessu  var 
enginn  ófriður  með  Gizuri  og  Sturlu,  enda  var  Giz- 
ur  utan  aftur  1254 — 58;  1259  gerðist  Sturla  lend- 
ur  maður  Gizurar,  og  er  auðsjeð  af  því,  að  hugur 
hans  var  farinn  að  sveigjast  og  hann  að  sjá,  að 
mótstaða  móti  Hákoni  var  ekki  framar  möguleg; 
1262  vann  hann,  sem  svo  margir  aðrir,  eiða  kon- 
úngi.    Pá  var  honum  og  þröngvað  til  utanfarar,  og 


—  328  — 

fór  hann  í  fyrsta  sinn  utan  1263.  Pá  var  Hákon 
konúngur  farinn  í  vesturför  sína  og  kom  hann  ekki 
lifs  aftur  íir  þeirri ;  þeir  sáust  aldrei  hann  og  Sturla 
og  var  það  eflaust  happ  fyrir  Sturlu.  í  Noregi  hitti 
hann  Magnús  konúng  og  gerðist  brátt  niikil  vinátta 
með  þeim.  Magnús  sá  þegar,  hvílikur  maöur  Sturla 
var,  að  hann  var  ekki  aðeins  skáld,  heldur  og  vel 
hæfur  söguritari,  og  þar  að  auk  góður  drengur.  í 
Noregi  var  Sturla  nú  samfleytt  til  1271.  fað  ár 
var  hann  sendur  til  Islands  með  lögbók  (Járnsiðu) 
og  var  þá  hið  nýja  lögmannsembætti  stofnað  og 
var  Sturla  fyrst  skipaður  í  það,  en  1276  var  því 
skift  i  tvent  og  var  hann  eftir  það  lögmaður  norö- 
an  og  vestan  til  1282;  tvö  ár  lifði  hann  embættis- 
laus,  var  orðinn  gamall  og  þreyttur.  1277  hafði 
hann  í  annað  sinn  brugðið  sjer  til  Noregs  og  verið 
herraður;  árið  eftir  kom  hann  út  aftur.  Sturla  dó 
30.  júlí  1284,  rjett  sjötugur. 

Sturla  var  aldrei  neinn  styrjaldarmaður  eða 
bardagamaður,  þó  að  hann  gæti  ekki  komist  hjá 
þvi,  að  bendlast  við  deilur  og  ýmsar  herferðir. 
Aldrei  segir  neitt  um  framgöngu  hans,  því  siður 
um  hryðjuverk.  Hann  var  þvi  síður  undirferlismað- 
ur  og  var  næsta  ólíkur  afa  sinum  og  nafna.  Hann 
var  yfir  höfuð  gæfur  maður  og  gegn  og  samvisku- 
samur;  aldrei  rauf  hann  sættir  eða  heit  sín  og  eiða, 
nema  þegar  aðrir  að  fyrra  bragði  rufu  eiða  sína 
og  orð  við  hann.  Hann  var  friðsamur  i  sjálfu  sjer, 
rólegur  og  óhlutdrægur.  Hann  var  trúlyndur  og 
fastur  i  skoðunum  og  Ijet  aldrei  af  skoðunum  sín- 
um  af  singirni.  Hann  hefur  í  fyrstu  liklega  ekki 
til  fulls  skilið,  að  hverju  alt  stefndi,  en  enginn  vafi 


—  329  — 

er  á  því,  að  konúngur  hefur  talið  hann  sinn  aöal- 
mótstöðumann  eftir  Snorra  veginn;  Sturla  stóð  eins 
lengi  i  mót  og  nokkur  vegur  var  til,  en  Ijet  nauð- 
ugur  viljugur  undan,  er  hann  sá,  að  alt  hlaut  að 
fara  sem  fór.  Hinir  ágætu  eiginlegleikar,  sem  hann 
hafði  til  að  bera,  áunnu  honum  fljótt  traust  manna 
og  vináttu,  og  reyndist  það  svo  og  með  hann  og 
Magnús  konúng.  Sturla  var  i  miklu  áliti  fyrir  gáf- 
ur  sinar.  Sá  sem  setti  Sturlúngusafnið  saman  segir 
um  hann:  „ok  treystum  vér  honum  bæði  vel  til  vits 
ok  einarðar  at  segja  frá,  þvi  at  hann  vissum  vér 
alvitrastan  ok  hófsamastan".  Pessa  fögru  lýsíngu 
átti  Sturla  fullkomlega  skiHð.  Sturla  var  eflaust 
skarpvitur  maður  og  mikill  mannþekkjari,  enda 
hafði  hann  það  orð  á  sjer,  að  hann  gæti  sjeð  jafn- 
lángt  neíi  sinu,  og  hann  hefur  ef  til  vill  trúað  þvi 
sjálfur;  hann  var  draumamaður  mikill,  og  á  einum 
stað  er  jafnvel  talað  beiniinis  um  hann  sem  nokk- 
urs  konar  spámann.  Hann  var  spurður  um,  hvort 
manni  nokkrum  mundi  batna  sóttar  sinnar;  „skil 
ek  nú",  segir  Sturla,  „hví  þii  spyrr  þessa,  en  fá 
mér  nú  vaxspjöld  min";  Ijek  hann  þar  að  um  hríð 
og  mælti  svo:  „ór  þessi  sótt  mun  Bárðr  andask". 
Sturla  lifði  góðu  hjónabandi  og  átti  við  konu  sinni 
4  börn,  og  getur  engra  frillubarna.  Sturla  er  yfir 
höfuð  einn  hinn  besti  maður  sinna  tíma,  sem  eng- 
inn  blettur  hvilir  á  og  allir  hafa  verið  samróma 
um.  Það  sama  styrkist  af  öllum  ritum  hans.  Pau 
sýna,  hve  óhiutdrægur  og  einarður  hann  var,  frá 
hverjum  sem  hann  segir,  og  hve  rólega  andi  hans 
hvílir  yfir  öllu.  Hann  vekur  miklu  meiri  aðdáun 
sem  maður  og  söguritari  en  sem   skáld.    Að    hann 


—  330  — 

hafði  ekki  þaö  yfirlit  og  þann  skilníng  er  þurfti  til 
þess  að  greina  i  sundur  það  sem  merkilegt  var  og 
það  sem  ómerkara  var,  er  auðvitað;  það  væri  að 
ætlast  til  ofmikils  af  samtímishöfundi.  Hann  og  Ari 
eru  líkir  að  því,  að  þeir  rituðu  bæði  um  innlenda 
og  útlenda  menn  og  viðburði,  en  munurinn  er  sá, 
að  Ari  ritaði  um  liðna  tíma,  Sturla  um  sína  eigin 
tima;  Ari  horfir  eins  og  af  tindi  og  sjer  alt  það 
sem  merkast  er  og  rís  hæst  upp  úr  gróðrarakri 
sögunnar;  en  Sturla  fer  um  akurinn  sjálfan  og  tinir 
alt  smátt  og  stórt;  hann  sjer  ekki  muninn.  f  vi  eru 
rit  Sturlu  jafnlöng  og  rit  Ara  voru  stutt.  En  andinn 
er  hinn  sami  og  samviskusemin  sú  sama  hjá  hinum 
fyrsta  og  hinum  síðasta  söguritara  íslands  á  hinni 
eiginlegu  ritöld  landsins. 

Sögurit  Sturlu,  er  snerta  ísland,  eru  þessi: 
f  ess  hefur  áður  verið  getið,  að  hann  hafi  ritað 
Landnámu.  Hjer  er  þó  valla  um  neitt  sjálfstætt 
rit  að  ræða;  heldur  hefur  Sturla  aðeins  aukið  frum- 
ritið  með  ættartölum  og  smásögum  um  hitt  og  þetta. 
Hans  bók,  Sturlubók,  er  til  í  handriti,  að  mestu  ó- 
breytt  eins  og  hann  gekk  frá  henni.  Pað  eru  likur 
til,  að  Sturla  hafi  skeytt  Kristnisögu  aftan  við, 
og  hefur  hann  þá  líklega  farið  með  frumrit  hennar 
á  likan  hátt.  Með  Kristnisögu  er  komið  að  Hafliða- 
sögu  og  Porgils,  áframhald  hennar  er  Sturhisaga 
gamla,  og  er  þá  komið  fram  undir  1200,  og  tekur 
þá  við  íslendingasaga  Sturhi  sjálfs;  það  er  trúlegt, 
að  það  hafi  verið  hugsun  Sturlu  að  fá  með  þessu 
móti  nokkurs  konar  samfelda  sögu  íslands  frá  upp- 
hafi  og  til  sinna  daga. 

f  að  sem  annars  er  kent  við  Sturlu  er  hin  svo- 


—    3e31    — 

nefnda  Sturlúnga.  En  þetta  er  safn  af  ýmsiim 
söguritum,  og  hefur  um  ílest  þeirra  þegar  verið 
rætt.  Nokkru  eftir  dauða  Sturlu  og  fyrir  lok  13. 
aldar  tók  sig  einhver  maður  til,  liklega  af  Skarðs- 
ætt  þar  fyrir  vestan,  að  setja  saman  eina  söguheild 
af  þeim  sögum,  er  til  voru  um  menn  á  12.  og  13. 
öld  (liklega  eftir  dæmi  Sturlu  sjálfs);  það  er  sá, 
sem  orðin  um  Sturlu,  er  tilfærð  voru,  ei*u  eftir. 
Hann  notaði  þær  sögur,  er  Sturla  hafði  sett  fyrst 
og  eftir  Kristnisögu,  en  setti  allrafremst  þátt  af 
Geirmundi  heljarskinn  landnámsmanni ;  þá  kemur 
Hafliðasaga,  þá  ættartölur,  þá  Sturhisaga  og  svo 
þessar  sögur  i  röð:  Guðmundar  s.  prests  (kafli), 
Guðmundar  s.  dýra  (kafli),  Guðmundar  s.  prests 
(áfrh.),  Guðmundar  s.  dýra  (áfrh.),  Guðmundar  s. 
prests  (áfrh.),  þá  íslendingasaga  Sturhi,  en  aftur 
skotið  inn  endanum  af  Guðm.  s.  og  Hrafnssögu. 
A  eftir  163.  kap.  af  Isl.  sögu  kemur  ?órðar  s.  kak- 
ala,  Svínfelhngas.  (fáeinir  kapítular)  og  svo  kapi- 
tular,  sem  að  likindum  tiUieyra  ísl.  sögu ;  þá  kemur 
i  öÖru  handritinu  Porgils  s.  skarða,  þá  aftur  ísL- 
saga  og  að  lyktum  nokkrir  kapitular  ósamstæðir  og 
nokkuð  ruglíngslegir,  hverju  sem  það  er  að  kenna. 
Safnarinn  hefur  þannig  tvinnað  sögúr  saman  á  ýms- 
an  hátt  og  ekki  tekið  nema  kafla  stundum,  til  þess 
að  fá  söguheild,  en  meginsagan,  er  alt  hitt  hópast 
utan  um,  er  Islendíngasaga  Sturlu,  og  er  lik- 
legt,  að  þetta  (og  ekki  -sögur)  sje  hið  rjetta  nafn. 
A  þvi  er  enginn  vafi,  hvar  þetta  ritstarf  hefjist; 
þaö  hefst  með  stuttri  frásögn  um  Sturlu  í  Hvammi, 
dauða  hans  og  börn,  og  það  eru  einmitt  niöjar 
hans,  er  ritið  er  aðallega  um,  og  mætti  því  eins  vel 


—  332  - 

nefnast  Sturlúnga  saga.  Segirvel  og  skilmerkilega 
frá  öllu  þvi  er  geröist  alla  leið  niður  á  13.  öld  og 
er  sagan  óslitin  fyrst  að  dauða  Snorra  eða  til  1241 ; 
halda  sumir,  að  rit  Sturlu  sjálfs  nái  ekki  lengra. 
Vjer  hyggjum  ekki  svo  vera,  heldur  hafi  hann  ritað 
um  sögu  Sturlúnga  alt  niður  að  1260  eða  vel  það; 
en  hjer  hefur  frumriti  hans  verið  illilega  raskað  og 
slitið  i  sundur,  því  að  safnafinn  hefur  inn  i  hana 
sett  sjersögur  þær,  er  til  voru,  einkum  f  órðar  s. 
kakala;  en  nú  eru  vandhæfi  á  þvi  að  greina  alt  vel 
i  sundur.  I  þeim  köflum,  sem  Sturlu  má  eigna,  er 
sami  höfundarandi  og  sami  góði  frásagnarháttur, 
sem  í  ritinu  fram  að  1241.  Frásögnin  er  afarná- 
kvæm  og  skilmerkileg,  en  um  leið  i  mesta  máta 
óhlutdræg  og  blátt  áfram ;  aldrei  hrýtur  höf.  ónota- 
orð  af  munni  i  garð  mótstöðumanna  hans,  ekki 
einu  sinni  útaf  vígi  Snorra  og  aðförunum  þá.  Höf. 
stendur  bak  við  alt  og  lætur  söguna  gánga,  eins  og 
hún  gekk.  Vera  má,  að  þessi  ró  og  þetta  kyrláta 
vald  yfir  öllu  efninu  stafi  af  því,  að  Sturla  ritaði 
ekki  fyrr  en  um  1260  (eða  1250—60),  þegar  sættir 
voru  á  komnar  með  þeim  Gizuri.  Pað  má  telja 
vafalaust,  að  fyrr  er  sagan  ekki  samin.  Hún  er 
efalaust  að  öllu  áreiðanleg  og  valla  neinu  slept,  t. 
d.  að  þvi  er  snertir  Snorra  og  gæti  verið  honuni 
til  ófrægðar,  þvi  að  sumt,  er  þar  segir,  er  honum 
ekki  til  lofs.  Sturla  setti  hjer  í  bók  það  sem  hann 
annaðhvort  vissi  sjálfur  og  hafði  lifað  og  jafnvel 
sjálfur  tekið  meira  eða  minna  þátt  í  eða  hann  gat 
fengið  fullar  og  áreiðanlegar  frjettir  um  hjá  sam- 
tímis-  og  eldri  mönnum.  Hann  gat  og  notað  brjef 
og  skjöl.    Af  þvi  efnið  er  svo  flölbreytt  og  svo  ótal 


—  333  — 

margir  menn  koma  við  söguna  og  hún  nær  yfir 
svo  lánga  tíma,  verður  hún  að  nokkru  leyti  —  ekki 
ölki  —  saga  alls  landsins  og  má  þvi  vel  heita 
íslendíngasaga.  Rit  þetta  er  meö  lángmerkustu 
ritum  i  öUum  sagnabálkinum  fyrir  flestra  hkita 
sakir. 

Sögurit  Sturlu,  er  snerta  Noreg,  eru  tvö: 
Saga  Hákonar  gamla  Hákonarsonar 
(1217—63).  Saga  þessi  er  samin  eftir  áskorun  Magn- 
úsar  konúngs  lagabætis  þegar  eftir  lát  Hákonar,  á 
árunum  1263—64,  og  er  hún  til  öll  í  mörgum  hand- 
ritum.  Hún  segir  frá  Hákoni  og  ailri  hans  ævi 
með  dæmafárri  nákvæmni  ár  eftir  ár  ogsegirræki- 
lega  frá  öllu  þvi  helsta,  er  við  bar  um  ævi  hans 
með  miklum  fróðleik  og  skynsemi  og  hófi,  en 
stundum  ef  til  vill  tekið  ofmikið  með.  Sturla  hefur 
til  þessa  haft  nákvæmar  sögur  af  eldri  mönnum, 
fornum  Birkibeinum  og  öðrum;  þar  að  auk  hefur 
hann  haft  ótakmarkaðan  rjett  til  þess  að  nota  bestu 
heimildina,  skjalasafn  konúngs;  enn  hefur  hann 
notað  Böglúngasögur.  Sturlahefur  sömu  gerðina  á 
sinni  sögu  sem  eldri  konúngasögur  höfðu,  þ.  e. 
hann  skaut  inn  i  hana  fjölda  af  vísum  eftir  sjálfan 
sig  og  Olaf  bróður  sinn;  en  auövitað  eru  þessi 
kvæði  ekki  til  annars  en  skrúðs,  því  að  sögusann- 
anir  felast  engar  í  þeim.  Vafalaust  er  Hákonar- 
saga  eitthvert  hið  áreiðanlegasta  sögurit  og  mega 
Norðmenn  vera  þakklátir  Sturlu,  þótt  ekkert  væri 
annað  til  en  hún. 

Pað  var  eðlilegt,  að  Sturla  setti  saman  rit  um 
þann  konúng,  er  hann  þekti  sjálfur  og  virti  svo 
mjög    og    naut    virðíngar    hans,    Magnús    sjálfan 


—  334  — 

lagabæti.  Sagan  um  hann  er  nii  Jþvi  miður  aðeins 
til  í  brotum  og  þeim  litlum;  en  hún  hefur  verið 
jafnnákvæm  og  mikils  virði  sem  hin  um  Hákon. 
I*að  er  hin  síÖasta  saga  um  norrænan  konúng,  og 
höfðu  þar  með  Islendíngar  ritað  sögu  um  Noreg  og 
höfðingja  Noregs  frá  þvi  fjrir  allar  (sögulegar)  aldir 
og  niður  að  1280.  Sagan  um  Magnús  er  rituð  um 
eða  eftir  1280  og  eftir  samskonar  heimildum  og 
sagan  um  Hákon  og  svo  viti  og  reynslu  Sturlu 
sjálfs. 

Að  hve  miklu  leyti  Sturla  hefur  átt  við  önnur 
og  eldri  rit,  en  áður  eru  talin,  vitum  vjer  ekki,  en 
eigi  er  það  óhugsandi.  Líklega  hefur  hann  og  átt 
þátt  i  samsetníngu  Járnsíðu,  en  um  það  vitum  vjer 
ekkert. 

Sjötta  grein. 
Fornaldarsögur  Norðurlanda, 

Árin  1829-30  gaf  Fornfræðaflelagið  út  3  bindi 
af  sögum,  er  það  nefndi  Fornaldarsögur  Norð- 
urlanda,  og  Jþýddiorðið  fornöld  þar  þá  tima,  sem 
eru  eldri  en  sá  er  vjer  höfum  sannar  sögur  frá,  eða 
með  öðrum  orðum  tímana  fyrir  800;  á  þeim  tim- 
um  áttu  þessar  sögur  að  gerast.  Orðinu  Norður- 
landa  var  bætt  við  til  þess  að  benda  á,  að  efnið 
var  af  norrænni  rót  og  að  þær  gerðust  innan  endi- 
marka  hins  norræna  kynflokks.  Hvorugt  nafnið  er 
þó  i  rauninni  rjett;  flestar  af  þessum  sögum  eru 
fullkominn  tilbúningur  og  aðalmenn  þeirra  hafa 
aldrei  til  verið  hvorki  fyrr  nje  siðar;  svo  finst  oft 
í  þessuni  sögum  ýmislegt,  sem  alls  ekki  er  af  nor- 


335 


rænum  toga  spimnið.  Nafniö  er  þó  ekki  með  öllii 
óheppilegt  og  má  vel  halda  því. 

Mjög  snemma  hafa  verið  til  sögm-  og  þjóðsagnir 
um  fyrri  menn  og  fyrri  tima;  þær  voru  ekki  sann- 
ar,  en  sögukjarni  gat  vel  veriðíjþeim;  þessir  menn 
voru  fornar  hetjur,  og  gengu  um  þá  margar  frá- 
sagnir  og  gátu  þær  allavega  ýkst  og  blandast;  það 
sem  var  sagt  um  einn,  var  síðar  eða  i  öðru  hjeraði 
sagt  um  annan.  f  ess  konar  sagnablendingur  birt- 
ist  Ijóslega  i  Eddukvæðunum  t.  d.  Við  þessarsögur 
blönduðust  svo  þjóðtrúar  sögur  af  ýmsu  tagi.  Og 
svo  var  alt  sagt  sem  ein  saga  og  smámsaman  aukið 
enn  við.  Af  öllu  efninu  er  valla  nokkurt  orð  sann- 
sögulegt  og  ekkert  nema  nafnið  sjálft  á  aðalhetj- 
unni,  ef  það  var  það  þá. 

Pess  konar  sögusamsetningur  var  snemma 
skemtunarefni;  hinar  elstu  sagnir  um  það  stafa  frá 
Reykjahólabrúðkaupinu  (1119).  Pá  er  sagt,  að  Hrólf- 
ur  bóndi  á  Skálmarnesi  haíi  sagt  sögu  af  Hröngvið 
víkíng  og  Ólaíi  liðsmannakonúngi,  haugbroti  Práins 
berserks  og  Hrómundi  Gripssyni  og  margar  vísur 
með;  þetta  er  alt  sama  sagan,  Hrómundarsaga,  og 
er  hún  enn  til,  en  ekki  þó  i  þeirri  frummynd,  sem 
hjer  er  átt  við;  þá  sagði  og  Ingimundur  prestur 
Einarsson  sögu  Orms  barreyjarskálds  og  vísur  marg- 
ar  og  flokk  við  enda  sögunnar  eftir  íngimund  sjálf- 
an.  Þar  segir  og,  að  Hrólfur  hafi  sjálfur  saman 
sett  sina  sögu,  og  ennfremur,  að  með  henni  var 
skemt  Sverri  konúngi  og  á  hann  að  hafa  nefnt 
„slíkar  lygisögur  skemtiligastar".  Pegar  þetta  var 
ritað,  hafa  menn  haft  Ijósa  hugmynd  um  eðli  þess- 
ara  sagna,  að  þær  voru  ósannar.    Vjer   fáum   hjer 


—  336  — 

líka  góða  fræðslu  um,  að  þess  konar  sögur  voru 
þá  þegar  einstakra  manna  tilbúníngur,  og  sjáum, 
hvernig  þær  voru  settar  saman  af  sögnum  og  þátt- 
um,  sem  frá  upphafi  áttu  ekki  saman.  Vjer  fninum 
ýmsar  frásagnir  um  eldri  sögur  af  liku  tagi;  þær 
hafa  oft  verið  staðasagnir  bundnar  við  sýnilegar 
fornaldarmenjar  t.  d.  hauga  og  þess  konar.  Fyrir 
sunnan  Hákonarhellu  i  Noregi  var  Vatnarshaugur; 
kaupmaður  einn,  er  sigldi  þar  fram  hjá,  sagði  þá 
sögu  Vatnars;  það  hefur  eflaust  verið  fornaldarsaga. 
Líkt  kemur  víðar  fyrir.  í  þessu  máli  skal  og  þess 
getið,  að  um  stjúpmæðrasögur  talar  Oddur  múnkur 
í  formála  sinnar  bókar  sem  skemtisögur,  en  talar 
óvirðulega  um  þær;  í  þessum  sögum  hafa  komið 
fyrir  illar  stjúpmæður  og  álög,  og  koma  þær  oft 
fyrir  i  fornaldarsögunum  og  i  þjóðsögum  vorum. 
Um  1200  hefur  eflaust  til  verið  allur  íjöldinn  af 
þess  konar  sögum  á  vörum  manna  bæði  í  Noregi 
og  á  Islandi ;  ef  þær  voru  vel  sagðar,  gat  verið  góð 
skemtun  að  þeim  eins  og  sjest  af  þvi,  sem  segirum 
Sverri;  hafa  þær  eflaust  smámsaman  breytt  smekk 
manna,  þegar  fór  að  líða  á  13.  öldina  og  hinar 
sönnu  sögur  voru  orðnar  alkunnar  og  menn  nokk- 
uð  mettir  á  þeim.  l^ó  voru  þessar  sögur  ekki  álitn- 
ar  þess  verðar  að  vera  færðar  i  letur  fyrr  en  seint 
á  13.  öld,  þegar  búið  var  að  semja  svo  að  segja  öll 
frumrit  og  ekki  var  hægt  að  gera  annað  en  rita 
þau  upp  aftur  og  aftur. 

Pað  er  sagt  um  Sturlu  f  órðarson,  að  hann  haíi 
1263  skemt  Magnúsi  konúngi  og  mönnum  hans  með 
Huldarsögu;  af  þeim  orðatiltækjum,  er  þar  um  eru 
höfð,    mætti    ráða,    að    Sturla    haíi    haft   söguna 


—  337  — 

ritaða  (konúngiir  bað  hann  koma  til  sin  og  „liafa 
söguna  með  sér").  Um  1300  hefur  það  vist  orðið 
tiska,  að  rita  þær  á  bækur  og  lesa  þær  og  skemta 
með  þeim.  Grimur  prestur  Hólmsteinsson  (d.  1298) 
kvartar  sáran  yfir  „heimskra  manna  þokka,  þeira 
sem  alt  þykkir  þat  lángt,  er  frá  Krists  köppum  er 
sagt,  ok  skemtaz  framar  með  skröksögur".  Eftir 
1300  var  farið  með  þessar  sögur  eins  og  allar  aðr- 
ar,  að  þeim  var  margvislega  breytt  og  nýjum  þáttum 
skotið  inn,  enda  var  ekkert  hægara;  alveg  nýjar 
sögur  voru  þar  að  auk  búnar  til.  Svo  voru  rimur 
ortar  út  af  þessum  sögum,  og  eru  þá  stundum 
frumsögurnar  týndar;  var  þá  aftur  í  einstöku  til- 
felhun  enn  búin  til  ný  saga  eftir  rímunum;  þetta 
heyrir  alt  eiginlega  næsta  þætti,  en  varð  þó  að  geta 
þess  hjer;  með  þvi  að  efnið  i  flestum  fornaldarsög- 
unum  er  eldra  en  1300  og  þær  margar  ritaðar  fyrr, 
tökum  vjer  þær  allar  til  athugunar  hjer  i  einu  lagi, 
með  þvi  að  þær  heyra  allar  mjög  náið  saman. 

Gerðin  á  þessum  sögum  er  hin  vanalega.  Seg- 
ir  fyrst  af  uppruna  aðalsögumannsins  og  svo  frá 
athöfnum  hans  til  dauðadags,  en  það  er  einkenni- 
legt  fyrir  flestar  af  þeini,  að  þær  enda  vel  og  ólikt 
Islendingasögum.  Sumar  af  þeim  eru  fremur  ein- 
faldar  að  efni  og  gángurinn  í  þeim  blátt  áfram; 
aftur  eru  aðrar  eða  flestar  mjög  svo  fullar  af  alls 
konar  viðburðum,  svo  að  einum  er  hrúgað  ofan  á 
annan  og  stundum  eins  og  aldrei  sje  nóg  komið  — 
hernaður  og  viking,  hættulegar  ferðir  á  sjó  og  landi, 
einlægir  bardagar  og  þrautir,  viðureign  við  vikinga, 
berserki  og  járnhausa,  tröll  og  óvætti,  torfærur  og 
villidýr  og  ýmsar  yfirnáttúrlegar  verur.    f  ótt  sagan 

22 


—  338  — 

gerist  eiginlega  i  einu  landi,  fer  hún  þó  viða  uni, 
og  eru  þaö  þá  einkum  löndin  fyrir  austan  Eystra- 
salt  og  við  Gandvík;  þessi  lönd  verða  kynjalönd  og 
full  af  tröllum  og  trölldómi.  Sjaldnast  fara  þessar 
sögur  í  vesturveg,  og  enn  sjaldnar  til  annara  landa 
i  norðurálfunni  (t.  d.  Grikklands).  Mönnum  er  lýst 
i  þeim  og  oft  allrækilegar  og  beinna  en  i  sönnum 
sögum,  og  er  eins  og  höfundarnir  hafi  fundið,  að 
það  var  ekki  nóg  að  láta  framkomu  þeirra  lýsa 
þeim.  En  þessir  menn  eru  öðruvísi  en  i  sönnu 
sögunum,  þar  sem  hver  sál  hefur  sin  einkenni. 
Hjer  eru  allir  eins  eða  eins  og  steyptir  i  sama  móti; 
sömu  eiginlegleikarnir,  sama  hreystin,  voðaaflið  og 
þrautseigjan  er  ætíð  hin  sama;  þetta  er  eðliiegt; 
það  er  likt  með  þessa  menn  og  þá  í  eddukvæðun- 
um;  ekkert  annað  var  hægt  en  að  búa  sjer  til  fyr- 
irmyndarmenn  og  veita  þeim  alla  mannlega  prýði 
og  kosti,  og  af  þvi  alt  sem  átti  sjer  stað  í  fornöld 
var  betra  og  glæsilegra  en  það  sem  samtiðin  þekti, 
þá  voru  þessir  menn  eiginlega  meiri  en  menn;  þeir 
hafa  þúng  og  löng  sverð  (oft  töfrasverð)  og  þreyt- 
ast  aldrei,  þótt  þeir  berjist  allan  liðlángan  daginn 
og  hafi  „báðar  hendur  blóðugar  til  axla" ;  þeir 
höggva  marga  menn  i  einu  og  ætiö  ofan  i  jaxla 
eða  helst  enn  lengra;  þeir  gánga  aftur  og  fram  i 
gegnum  fylkíngar  og  vinna  sigur  að  lokum,  hvaða 
illþýði  sem  þeir  eiga  við,  stundum  ferst  þeim  illa, 
en  þá  kemur  þeim  ætíð  hjálp.  Peir  eru  allir  eins. 
Póií  athafnirnar  sjeu  margar  og  fremur  tilbreyt- 
íngamikiar,  þá  lýsa  þær  og  mennirnir  fremur  and- 
legri  fátækt  og  skorti  á  imyndunarafli,  þvi  að  satt 
að  segja  eru  höfuðviðburðirnir  fáir  og  hinir   sömu, 


—  339  — 

hvort  sem  heldur  er  um  þaö  að  ræða,  t.  d.  að  sækja 
gersimar  í  heiðin  hof  eða  horfnar  konúngadætur  í 
tröllahendur.  Annars  koma  konúngadætur  mjög 
oft  fyrir  i  þessum  sögum,  og  valda  þær  einatt  ferð- 
um  og  bardögum.  Konúngasynir  eru  flestir  aðal- 
mennirnir,  og  eru  þeir  hraustir  og  vitrir;  við  hlið- 
ina  á  þeim  er  stundum  bóndason,  sonur  „karls  og 
kerlingar  i  koti",  og  er  hann  þá  oftast  slúnginn  og 
duglegur.  í  sögunum  eru  ástir  oft  meginþráðurinn 
(Friðþjófss.,  Hálfd.  Eyst.  osfrv.)  og  er  Friðþjófssaga 
fegursta  og  hreinasta  mansagan.  Par  er  oft  talað 
um  ástir  milli  menskra  manna  og  tröUkvenna;  þær 
eru  þá  stundum  menskar  konur  i  álögum,  álögin 
eru  aftur  iUum  stjúpmæðrum  að  kenna.  Tröllkon- 
um  er  oft  hjálpað  í  bágindum  þeirra  eða  hættu  og 
reynast  þær  þá  trúfastar  og  hjálpsamar,  mestu 
tryggðatröll  og  þarf  elíki  annað  en  nefna  þær, 
eins  og  f  ór  forðum,  til  þess  að  þær  sje  óðar  komn- 
ar.  Annars  eru  tröU  og  jötnar  mönnum  mjög  ó- 
vinveittir  og  oft  verstu  mannætur,  einkum  þeir 
gömlu  (hjónin),  og  seiða  til  sin  menn  og  skip.  Oft 
koma  og  fyrir  dvergar  og  hin  ágætu  smíð  þeirra, 
hringar  og  vopn;  þeir  eru  og  oft  vinveittir  og 
tryggir,  einkum  hafi  þeim  verið  sýndur  góðvilji  eða 
hjálpað,  en  sje  þeim  þröngvað,  hefna  þeir  sín  með 
álögum,  t.  d.  á  vopnin  (niðingsverk).  f  eir  eru  afar- 
vitrir.  Loksins  má  nefna  berserkina :  þeir  eru  ætið 
þrjótar,  Ijótir  og  viðbjóðslegir,  ósvifnir  og  heimtu- 
frekir  og  ætíð  til  ills  búnir,  en  þeir  fá  líka  ævin- 
lega  makleg  málagjöld,  og  er  eins  og  maður  finni 
ánægju  söguhöfundarins  út  af  þvi. 

Eins  og  menn  og  viðburðir   eru   allir   likir   og 

22* 


—  340  — 

með  sama  markinu  brendir,  eins  er  og  með  nöfn  þaii, 
er  fyrir  koma;  þau  eru  oft  hin  sömu  og  er  þá  oft- 
ast  auðsjeð,  að  þau  eru  löguð  eftir  nöfnum  i  sönnum 
sögum;  konúngar  heita  Hríngur,  Herroður,  Hálfdan, 
Haraldur,  Agnar,  Eiríkur,  Hrólfur  osfrv.;  konúnga- 
dætur  íngibjörg  og  íngigerður,  Ása  (Æsa)  osfrv.; 
konúngar  í  Vallandi  heita  Vilhjáhiiur,  í  Englandi 
Ella,  Hárekur  i  Bjarmalandi;  ráðgjafar  heita  Björn 
osfrv.  Stöku  nöfn  eru  táknunarnöfn  (MjöU,  Drifa, 
Glóð,  Eimyrja).  Jötunmeyjar  heita  Skinnnefja, 
Arinnefja,  Skellinefja  (og  allar  eru  þær  eins  klædd- 
ar);  Kolur  og  Sóti  heita  berserkir  og  þrælar.  Al- 
vanaleg  íslensk  nöfn  koma  sjaldan  fyrir. 

Mart  af  þessum  nöfnum  eða  flest  á  rót  sína  i 
hinum  sönnu  sögum,  eins  og  sagt  var.  En  það 
er  miklu  fleira,  sem  þaðan  er  runnið,  beinlinis 
eða  óbeinlinis,  og  þá  úr  þeim  sögunum,  er  tiö- 
lesnastar  voru,  t.  d.  Ólafssögu  helga.  Allar  Bjarma- 
landsferðirnar  eiga  rót  sína  þar  og  eru  stælíngar 
af  þeirri  ferð,  sem  þar  er  lýst  svo  vel  og  rækilega, 
og  svo  mætti  telja  ótal  einstakra  viðburða  og  sögu- 
minja.  tað  er  því  Ijóst,  að  hjer  er  ekki  að  neinu 
ráði  að  ræða  um  virkilegar  gamlar  arfsagnir,  held- 
ur  tóman  tilbúníng  frá  siðari  tímum  eftir  skrifuðum 
bókum.  Höfundar  þessara  sagna  hafa  yfir  höfuð 
næsta  litla  hugmynd  um  forna  tima,  venjur  og 
hætti,  hið  forna  lif  yfir  höfuð,  og  þeim  verður  oft 
á  að  tala  um  hluti,  sem  alls  ekki  gátu  tilheyrt  svo 
gömlum  timum;  þess  kennir  jafnvel  oft,  að  ýmis- 
legt  úr  riddarasögum,  útlent,  er  tekið  upp  í  þær; 
það  er  talað  um  herspora,  lásboga,  albrynjaða  hesta, 
turníment,    stræti  i  borgum    og   háa    borgarturna, 


—  341  - 

drómunda  í  Irlandshaíi,  ofna  i  húsum;  og  svo  litið 
vit  hafa  sumir  höfundarnir,  að  þeir  geta  látið  hvita- 
birni  vera  að  svamla  í  Eystrasalti.  ?eir  kunna 
ekki  að  bregða  fornaldarblæ  á  menn  sína  og  við- 
burði  og  syndga  hvað  á  fætur  öðru  móti  góðum  og 
gömlum  fornaldaranda.  Pað  eru  ekki  hinir  ágætu 
söguhöfundar  á  12.  öld,  sem  hjer  hafa  igallað  um. 
Pó  fmnast  í  einstöku  sögum  góðar  og  fornar  minj- 
ar,  t.  d.  Ætternisstapinn  í  Gautreks  sögu,  enda  er 
sú  saga  að  mörgu  hin  einkennilegasta. 

Baráttunni  milli  kristni  og  heiðni  ber  j^ir  höfuð 
litið  á,  enda  eiga  flestar  þessar  sögur  að  gerast 
löngu  fyrr. 

Framsetníngin  er  að  öllu  samtöldu  góð  og  liðleg ; 
enda  var  hægurhjá,þar  sem  svo  ágætar  sögurvoru 
skapaðar  fyrir  löngu.  Samsetningin  sjálf  er  fremur 
góð  og  gott  orsakarsamband,  góður  þráður  í  sög- 
unni,  hvað  sem  öðru  líður  um  innra  eðli  viðburð- 
anna.  Og  eins  er  orðfærið  fremur  liðugt  og  málið 
hreint;  þó  má  oft  finna  merki  þess,  að  sögurnar 
eru  ritaðar  seint,  þvi  að  ýngri  orð  koma  ósjaldan 
fyrir  og  sönuileiðis  almúgaorð,  er  aldrei  finnast  í 
hinum  eldri  sögum;  um  þetta  verður  reyndar  var- 
lega  að  dæma,  þvi  að  mart  af  þessu  getur  verið 
siðari  riturum  að  kenna,  með  því  að  flest  hand- 
ritin  heyra  til  hinna  ýngstu,  frá  14.  öld  og  þaðan 
af  ýngri. 

Höfundarnir  koma  sjaldan  eða  aldrei  fram  sjálf- 
ir  og  er  erfitt  eða  ómögulegt  að  fá  af  þessum  sög- 
um  nokkra  hugmynd  um  þá  framar  en  þá  allraal- 
mennustu  að  sýna,  að  hverju  þeir  hentu  mest  gaman, 
en  það  er  reyndar  ekki  annað  en  það  sem   samtiö 


—  342  — 

þeirra  geðjaðist  mest  að.  feir  eru  túlkar  hennar 
og  þjónar.  En  það  er  óhætt  að  segja,  að  þeir  hafa 
ætlast  til  að  sögurnar  litu  svo  fornlega  út  og  senni- 
lega,  sem  hægt  var.  Pess  vegna  fylla  sumir  þeirra 
þær  með  vísum,  er  þeir  sjálfir  ortu  og  stældu  þá 
eldri  kvæði  eða  notuðu  kvæði,  sem  voru  eldri  en 
sagan,  en  þó  ekki  forn. 

Pess  eru  ýmsar  líkur,  að  velflest  af  þessum 
sögum  sje  upp  runnið  á  vesturlandi  (og  suðvestur- 
hluta  landsins);  þaðan  eru  flest  handritin  að  minsta 
kosti  ættuð,  og  fleira  mætti  nefna. 

Pessum  sögum  má  skifta  með  ýmsu  móti;  vjer 
kjósum  hjer  að  flokka  þær  eftir  þvi,  hvort  nokkur 
sögukjarni  er  i  þeim,  hvort  þær  eru  tengdar  viö 
ákveðnar  ættir  i  Noregi  og  á  íslandi,  eða  þær  eru 
með  öllu  tilbúningur,  og  hnýtum  svo  þar  við  sög- 
um  um  fornhetjur  Dana  og  um  fjarlægari  lönd  og 
viðburði. 

A.  Sögur,  er  snerta  Noreg  og  menn.  er 
ætla  má  að  hafi  til  verið. 

Hálfssaga(eðasagan  af  Hálfi  ok  Hálfsrekkum). 
Aðalhetjan  er  Hálfur  (þ.  e.  Há-Álfur)  konúngur  á 
Hörðalandi,  og  er  fyrst  skýrt  frá  forfeðrum  hans, 
og  i  sambandi  við  þá  frá  Víkari  konúngi,  er  gefinn 
var  Óðni.,  Aðalsagan  um  hinn  volduga  vikinga- 
konúng,  Hálf  sjálfan,  er  ekki  mikil  eða  viðburðarik, 
og  eiginlega  ekki  annað  en  um  hin  síðustu  við- 
skifti  hans  og  Asmundar  konúngs,  mágs  hans;  Ás- 
mundur  brendi  Hálf  inni  og  alla  hans  rekka  nema 
tvo  og  hefndi  annar  þeirra  hans,  Hrókur  hinn  svarti. 
Sonur  Hálfs  var  Hjörr  faðir  Heljarskinnanna,  og  eru 
jbjer  auðsjáanlega  íslenskar  ættarsögur,   þótt   rýrar 


—  343  — 

sjeii.  Um  Hálf  hafa  eflaust  áður  gengið  miklar 
sagnir,  en  þær  hafa  flestar  verið  týndar,  er  sagan 
var  rituð.  Pó  eru  i  henni  nokkrar  góðar  minjar, 
sumt  auðvitað  úr  þjóötrúnni  tekið.  Sagan  er  ekki 
allúng  og  vel  samin,  orðfærið  gott. 

Hrómundar  saga  Greipssonar.  Pessi  saga 
var,  eins  og  áður  var  getið,  sett  saman  af  Hrólfi 
bónda  í  Skálmarnesi  á  öndverðri  12.  öld;  frumsag- 
an  er  týnd,  en  sú  saga,  sem  nú  er  til,  er  gerð  eftir 
rimunum  fornu,  og  þvi  allúng  og  að  því  skapi  ó- 
fullkomin.  Hrómundur  hefur  vafalaust  lifað  og 
verið  frá  Pelamörk.  Björnólfur,  afi  íngólfs,  var 
sonur  hans  samkvæmt  Landnámu.  Sjáifur  er  hann 
i  sögunni  látinn  vera  dótturson  Hróks  svarta.  En 
ekkert  af  þvi,  sem  segir  um  Hrómund,  er  sannsögu- 
legt,  og  er  mörgu  blandað  saman,  sem  aldreihefur 
átt  saman.  Lángmerkust  er  sagan  fyrir  það,  að  í 
henni  felst  að  nokkru  hið  forna  valkyrjuefni,  er 
var  aðalefnið  i  hinum  týndu  Káruljóðum.  Kára  er 
valkyrja  Helga  haddin^askata,  en  hann  er  heillum 
horfinn,  særir  valkyrju  sína  (í  svansliki)  og  missir 
lifið.  Sagan  lýsir  vel  og  innilega  ástum  Hrómund- 
ar  og  Svanhvitar  konúngsdóttur,  en  hin  fagra  val- 
kyrja  er  hjer  orðin  að  frillu.  Alt  um  það  er  þessi 
saga  ein  hinna  merkari  fornaldarsagna  og  ilt  aö 
hún  er  ekki  til  í  frummynd  sinni. 

GjafaRefssaga  ok  Gautreks  konungs. 
?essi  saga  snertir  sjerstaklega  Rogaland  og  Gaut- 
land,  Eins  og  hún  er  nú,  er  hún  i  3  þáttum,  og  á 
miðþátturinn  upphaflega  ekki  heima  i  henni,  heldur 
er  honum  siðar  skotið  inn,  og  er  hann  mest  um 
niðja  Friðþjófs  frækna   og    deilur   þeirra  við  Víkar 


—  344  - 

nokkurn  og  er  þar  við  skeytt  sögnum  uni  Starkað 
gamla.  I  fyrra  frumþættinum  er  sagt  frá  Gauta 
konúngi  i  vestra-Gautlandi  og  fólki  nokkru  furðu 
einkennilegu  úti  i  skógi;  hann  rakst  á  það  og  var 
þar  nokkra  stund  og  átti  þar  son  við  Snotru,  dótt- 
ur  bónda;  það  var  Gautrekur.  Kaflinn  um  þetta 
fóik  er  eitthvert  það  skemtilegasta  og  geöugasta  i 
öllum  þessum  sögum  og  æði  fornaidarkent.  Siðari 
frumkaflinn  er  um  Gautrek  konúng  og  Gjafa-Ref  og 
hinn  níska  jarl,  Nera  á  Upplöndum,  og  viðskifti 
þeirra,  og  er  sá  kaflinn  og  allskemtilegur  og  hefur 
í  sjer  forn  og  góð  minni.  Mannlýsingar  eru  lijer 
með  besta  hætti  og  með  sjereinkennum,  sem  annars 
á  sjer  örsjaldan  stað,  sem  áður  var  sagt. 

Sögur  um  Hrafnistumenn.  Pað  eru  for- 
feður  Mýramanna  og  annara,  og  heyra  hjer  til  4 
sögur  alls,  þó  ekki  allar  jafngamlar,  en  sumar  all- 
merkar.  Pað  eru  sögurnar  um  Ketil  hœng,  Grim 
loðinkinna  og  Örvar-Odd  feðga,  og  svo  Án 
bogsveigi,  föður  Helgu,  konu  Grims  (samkvæmt 
Landn.).  Sagan  um  Ketil  er  fremur  ómerk;  hann 
er  kolbitur,  en  reynist  hraustur  og  harður,  og  segir 
mest  frá  viðureign  hans  við  flugdreka  og  risa  og 
sjálfan  Gusi  konúng;  af  honum  tekur  hann  Gusis- 
nauta;  með  Hrafnhildi  risadóttur  á  hann  Grim. 
Sagan  um  hann  er  mest  um,  hvernig  hersisdóttirin 
Lopthæna,  heitmey  hans,  hvarf  og  hvernig  Grímur 
náði  henni  úr  tröllahöndum.  Annars  er  sagan 
fremur  ómerk.  Merkust  þessara  sagna  er  Örvar- 
Oddssaga.  Örvar-Oddur  á  að  hafa  verið  sonur 
Gríms,  en  það  er  liklega  síðari  tilbúníngur.  Oddur 
er  upphaflega   sjálfstæð   sagnahetja   og   ættaður  af 


—  345  - 

Jaðri.  Pað  má  likt  segja  um  hann  og  Gretti  að 
hann  var  á  eilifum  ferðum  og  var  þvi  nefndur 
hinn  viðförli  og  að  öUum  hugsanlegum  ævintýr- 
um  og  þrautum  hefur  verið  hrúgað  á  hann  og  alls 
konar  fornminni  fest  við  hann.  Mesta  frægðar- 
verkið  hans  var  Bjarmalandsferðin.  Sá  sem  fyrstur 
fór  og  fann  hinn  lánga  og  hættulega  sjóveg  norður 
fyrir  allan  Noreg  og  inn  i  Gandvik  hlaut  að  verða 
frægur  f^TÍr;  vjer  vitum  vel,  hver  hann  var;  hann 
hjet  Óttar  og  var  frá  Hálogalandi  og  lifði  á  síðara 
hluta  9.  aldar;  islensk  rit  þekkja  hann  ekki.  íað 
er  eflaust  minningin  um  þessa  frumferð,  sem  hefur 
fest  sig  við  Odd  af  Jaðri  hinn  viðförla.  Hann  fer 
um  flest  lönd  norðurálfunnar,  liíir  300  vetra,  en  ber 
þó  beinin  þar  sem  hann  var  upp  alinn;  svo  var 
fyrir  honum  spáð,  og  enginn  vinnur  sköpunum. 
Oddur  á  einn  aðalóvin,  Ögmund  Eyþjófsbana,  og  er 
hann  nokkurs  konar  illur  Örlagaandi.  Loks  vinnur 
Oddur  Bjálkaland  og  fær  dóttur  konúngs  í  Húna- 
landi,  SilkisiQar  (sbr.  Ellisif  og  Harald).  Sagan  er 
til  i  ýmsum  likjum,  en  það  er  auðsjeð,  að  ritarar 
hafa  altaf  aukið  hana  meira  og  meira.  Einna 
merkastur  kaíiinn  er  sá,  er  segir  frá  Oddi  og  Hjálm- 
ari  hugumstóra  og  viðureign  þeirra  við  Arngrims- 
syni.  Oddur  er  sem  maður  mildur  og  góður  og 
einn  af  þeim  sem  ekki  vilja  trúa  á  goð  og  spá- 
dóma,  heldur  á  mátt  sinn  og  megin;  samkvæmt 
lunderni  hans  er  þvi  ekki  að  undra,  þótt  hann  að 
siðustu  láti  skirast.  Sagan  er  ein  af  þeim,  sem 
fyrst  hafa  verið  færðar  í  letur  af  þess  kyns  sögum 
og  enn  til  i  elstu  handriti. 

Ánssaga    bogsveigis  segir  mest  frá  deilum 


—  346  — 

Áns  við  Ingjald  konúng  Ólafsson  i  Naumudal ;  Ingj- 
aldur  var  illur  maður  og  Ijet  drepa  Þóri,  bróbur 
Áns.  Viðurnefni  sitt  fjekk  hann  af  þvi,  hve  góður 
bogmaður  hann  var.  Hann  á  son,  I'óri  hálegg,  við 
bóndadóttur,  er  Drifa  hjet,  og  lætur  Ánn  hann 
drepa  íngjald.  Alt  endar  vel  að  lyktum;  Ánn  gift- 
ist  og  býr  á  óðulum  sínum.  Sagan  er  allskemti- 
lega  rituð,  einkum  er  kaflinn  um  Án  og  Drífu  og 
Ketil  hirðmann  gamansamur.  Sagan  er  fremur 
einföld,  en  handritin  eru  ekki  vel  góð,  en  svo  er 
oftar. 

Sögur  úr  Sogni.  Pær  eru  tvær  og  eru  þó 
mjög  misjafnar,  en  heyra  þó  að  því  leyti  saman 
sem  þær  se^a  frá  feðgum,  Porsteins  saga  Vik- 
ingssonar  og  Friðþjófssaga.  f orsteinssaga  er 
vafalaust  miklu  ýngri  en  Friðþ.s.  og  samin  til  aö 
vera  nokkurs  konar  inngángur  til  hennar.  Hún  er 
bæði  um  Vikíng,  föður  Porsteins,  og  sjálfan  hann  og 
full  af  alis  konar  fornsagnasögum,  ferðum,  bardögum, 
deilum  um  konúngsdóttur,  berserkjadrápi  osfrv. 
Sagan  fer  mest  fram  i  Noregi  og  Sviþjóð,  en  er 
fremur  ómerkileg.  Alt  öðru  máli  er  að  gegna  um 
Friðþjófssögu;  hún  er  stutt  og  einföld  ástarsaga 
Friðþjófs  og  íngibjargar  og  um  viðskifti  hans  og 
bræðra  hennar;  þeir  vildu  ekki  gifta  honum  systur 
sína,  en  urðu  neyddir  til  að  gifta  hana  Hríngi  kon- 
úngi  afgömlum;  alt  endar  þó  vel;  Friðþjófur  fær 
bæði  hana  og  ríkið  eftir  Hring  dáinn.  Sagan  er 
vel  sögð  og  ágætir  kaflar  i  henni,  t.  d.  sá  um  vest- 
urferð  Friðþjófs  á  Elliða  og  dvöl  hans  hjá  Hringi 
konúngi.  Mannlýsíngar  eru  góðar  og  alt  yfir  höfuð 
mannlegt  í  sögunni,  litlar  sem  engar  ýkjur,  og  má 


—  347  — 

telja  með  hinum  bestu.  Friðþjófm'  er  hraustur  og 
harður,  riddaraiegur  í  lund,  og  íngibjörg  er  trú- 
festin  sjálf  bæði  andspænis  Friðþjófi  og  Hring; 
Hringur  er  lika  mjög  skapfeldlegur;  þar  á  mót  eru 
bræðurnir  lyddur  og  litilfjörlegir,  og  er  þeim  lika 
vel  lýst.  Hitt  er  satt,  að  höf.  hefur  ekki  verið  vel 
að  sjer  um  forna  tima,  er  hann  lætur  Eyjajarla 
vera  þá  skattgilda  undir  konúng  i  Noregi.  Hvort 
nokkuð  satt  sje  i  sögunni,  hvort  Friðþjófur  hafi  lif- 
að,  er  alls  óvíst,  og  eru  margir  á  því  að  svo  hafi 
ekki  verið.  Vjer  höldum  þó,  að  eitthvað  sögulegt 
hafi  sagan  að  styðjast  við  og  staðalýsingar  við 
Sognsæ  eru  merkilega  rjettar. 

B.  Sögur,  er  að  öUu  leyti  eru  tilbún- 
íngur.  Aðahnenn  þessara  sagna  eiga  að  vera 
norðrænir  menn,  en  eru  vist  allir  tilbúnir,  og  sög- 
urnar  fara  að  mestu  leyti  fram  á  norðurlöndum; 
þó  finst  i  þeim  mart  tekið  úr  útlendunx  frásögnum 
og  ævintýrum,  og  jötnar  og  stjúpmæður  koma  hjer 
einatt  fyrir. 

Hrólfs  saga  Gautrekssonar  er  skemtileg 
saga  að  efni.  Hún  á  að  vera  áframhald  af  Gaut- 
rekssögu.  Hrólfur  og  Ketill  bróðir  hans  eru  aðal- 
menn  og  að  lyndisfari  hvor  öðrum  ólikir.  Aðal- 
efnið  er  bónorðsför  Hrólfs  til  Sviþjóðar  og  erfið- 
leikar  við  hana.  Konúngsdóttirin  er  hörð  i  skapi, 
nokkurs  konar  skjaldmær,  og  verður  hún  að  beygja 
sig  að  lokum;  sagan  endar  með  3  brúðkaupum  og 
sagt  nánar  frá  öllum.  í  þessari  sögu  kemur  fyrir 
ferð  til  írlands.  f  ar  er  i  skemtilegur  þáttur  um 
Póri  járnskjöld.    Sagan  er  með  þeim  eldri. 


—  348  — 

Hálfdanarsaga  Eysteinssonar  er  saga 
iim  óaflátanlegar  þrautir,  ferðir  og  ástir,  og  er  sumt 
þar  í  alleinkennilegt  (glófaminnið);  hún  fer  mest 
fram  austan  við  Eystrasalt.  Pað  litla  sem  er  ein- 
kennilegt  og  skáldlegt  druknar  þó  næstum  þvi  i 
allri  hinni  þrauta-  og  viðburðahrúgunni.  Svo  er 
alt  sett  í  samband  við  Gullþórissögu  að  lyktum,  en 
svo  hefur  valla  verið  í  frumsögunni. 

Sturlaugs  saga  starfsama.  Sturlaugur 
hersisson  úr  Naumudal  er  aðalmaðurinn  og  Ása 
hin  fagra  jarlsdóttir;  hún  er  fóstruð  af  Véfreyju, 
fornri  fósturmóður,  og  er  hún  góðviljuð  Sturlaugi 
og  hjálpar  honum;  hann  giftist  Ásu  en  ekki  fyrr 
en  eftir  margar  þrautir  og  bardaga.  Sturlaugur 
verður  að  lyktum  konúngur  í  Svíþjóö,  og  þar  með 
ætti  sagan  að  vera  búin;  en  svo  er  hnýtt  við  kafla 
um  íirarhornið  og  uppruna  þess;  er  hann  liklega 
5  ngri  viðauki. 

Göngu-Hrólfssaga  er  einhver  hin  viðáttu- 
mesta  sagan  að  efni,  viðburðum  og  sögusvæði.  Og 
eins  er  i  henni  mart  af  útlendum  rótum  runnið  (t. 
d.  hesturinn  Dúlcifal),  og  er  hjer  hrúgað  saman 
öllum  mögulegum  sagnaminnum  og  þjóðtrúarþátt- 
um.  Eitt  aðalatriðið  er  viðskifti  Hrólfs  (hann  á 
ekkert  skylt  við  Göngu-Hrólf,  er  vann  Normandi) 
og  hins  danska  bóndasonar  Vilhjálms;  hann  fær 
vald  3^fir  Hrólfi,  fer  illa  með  hann  og  notar  hann 
sem  þjón,  og  er  aðalhetjan  hjer  lengi  i  niðurlæg- 
íngarástandi,  og  þó  er  Vilhjálmur  væsklíngur  og 
til  einskis  nýtur  nema  raupa.  Alt  endar  þó  eftir 
allar  þrautirnar  vel  og  Hróifur  fær   konúngsdóttur. 


—  349  — 

Hjer  íinnast  verur  sem  Grímur  ægir,  höfðíngjar  seni 
Menelás  frá  Tattaríinu  osfrv. 

Bósasaga  hefur  sin  einkenni  fyrir  sig.  Kon- 
úngsson  og  karlsson  eru  vinir,  en  komast  í  fjand- 
skap  við  konúng  og  eru  ætlaðir  til  dráps.  Híd 
gamla  Busla  bjargar  þeim  (Buslubæn),  og  verða  þeir 
að  vinna  ýmsar  þrautir  og  sigrast  þeir  á  öllum. 
Hjer  er  hættuleg  Bjarmalandsför,  Jómálinn  ræntur. 
Á  einni  af  ferðunum  hittir  Bósi  bóndadóttur  og  er 
viðureign  þeirra  lýst  svo,  að  siikt  kemur  aldrei 
fyrir  i  neinni  annari  sögu  (sbr.  kvenna-Bósi),  og 
er  hjer  enda  endurtekið  tvisvar,  en  það  mun  ekki 
hafa  verið  svo  í  frumsögunni.  Annars  er  ekki  mik- 
ið  i  söguna  varið ;  mart  eða  flest  af  söguatriðunum 
er  útlent. 

Fósturmæðra  sögur  og  tröllkvenna  um  leið  eru 
þessar: 

Egils  saga  ok  Ásmundar.  Egill  og  As- 
mundur  eru  norðrænir  konúngasynir  og  hefst  sagan 
—  og  er  það  einstætt  —  mitt  inni  í  æviferli  þeirra, 
og  kemur  það  til  af  því,  að  þeir  eiga  að  fá  tæki- 
færi  til  að  segja  sögu  sina  tröllkonu  nokkurri,  þeirri, 
er  EgiU  eitt  sinn  hafði  hjálpað  og  mist  hönd  sína; 
hún  hafði  geymt  höndina  og  haldið  henni  lifandi 
og  græðir  hana  nú  við  stúfinn.  Annars  er  aðal- 
efnið  að  leita  að  tveimur  horfnum  konúngsdætrum 
úr  Garðariki;  þeir  finna  þær  með  hjálp  hinnar 
tryggu  tröllkonu,  og  giftast  þeim.  Ýmislegt  útlent 
finst  hjer,  t.  d.  Polýfemussögnin  i  Ódýsseifskviðu 
og  fleira.  Hjer  er  og  sagt  frá  einkennilegri  fóst- 
bræðrasögu  og  fleiru  ekki  ómerkilegu  (frá  f*ór  og 
tröllkonu). 


—  350  - 

Hálfdanar  saga  Brönufóstra.  Hálfdan  og 
Ingibjörg  eru  konúngsbörn  úr  Danmörku  og  verða 
að  flýja  land  og  fara  til  Bjarmalands.  Hálfdan  er 
svo  í  víkíng,  kemur  eitt  sinn  að  tröllabyggð  og 
er  vetur  hjá  Brönu,  sem  síðan  hjálpar  honum  vel 
og  dyggilega.  Hálfdan  fer  til  Englands  og  fær  þar 
ást  Marsíbilar  með  grösum  Brönu  og  íngibjörg  gift- 
ist  Eiriki  af  Miklagarði,  er  kominn  var  að  biðja 
Marsíbilar.  Sagan  er  fremur  ómerk  að  öllu  sam- 
töldu  og  ekki  nærri  eins  skemtileg  og  margar 
hinar. 

nihuga  saga  Gríðarfóstra.  IUugi  karlsson 
og  konúngsson  eru  vinir  likt  og  i  Bósasögu;  illur 
ráðgjafi  rægir  þá  og  þeir  fara  i  víkíng,  komast  í 
tröllabyggðir  og  eru  hjá  Gríði  tröllkonu  um  vetur 
og  dóttur  hennar.  Sú  reyndin  verður  á,  að  þær 
eru  menskar  konur  og  í  álögum.  Alt  endar  vel 
með  brúðkaupum  og  friði.  f  essi  saga  er  heldur 
ekki  sjerlega  merkileg. 

Að  lyktum  skal  hjer  nefnd  Hjálmtérs  saga 
ok  Ölvis.  Hún  er  furðanlegur  blendingur  af  mörgu^ 
en  eiginJega  er  hún  stjúpmóður  og  álagasaga  um 
konúngsbörn,  er  leysast  úr  álögunum,  og  alt  endar 
vel.  Hjálmtjer  konúngsson  og  Ölvir  jarlsson  eru 
annars  vegar  aðalmennirnir,  Hörður  nokkur  hins 
vegar,  og  er  hann  í  álögum  og  þjónar  hann  stall- 
bræðrunum  vel  og  trúlega.  Sagan  er  að  visu  mjög 
úng  og  eflaust  lángt  frá  því  að  vera  i  frummynd 
sinni,  en  hún  er  þó  engan  veginn  ómerk  og  það 
eru  í  henni  skáldleg  fornminni. 


—  351  — 

C.  Sögur  er  snerta  Danmörk  og  önnur 
lönd. 

Hrólfs  saga  kraka  er  aðeins  til  i  pappirs- 
bókum  og  er  mjög  úng.  Hún  segir  frá  forfeðrum 
Hrólfs,  en  Jiann  er  aðalmaðurinn  i  siðari  hlutanum. 
Pó  segir  litið  af  honum  nema  af  Uppsalaför  hans 
og  viðureign  við  Aðils  konúng  og  svo  frá  hinum 
siðasta  bardaga  hans  og  falli.  Inn  i  söguna  er 
skotið  alUöngum  þáttum  um  Svipdag  og  Böðvar- 
Bjarka,  er  slíta  þráð  sögunnar.  Ýms  fornminni  eru 
hjer  og  aðalatriðin  íinnast  i  dönskum  fornsögum, 
en  sem  saga  er  Hrólfss.  því  miður  mjög  úng,  og 
hefur  mikki  betur  verið  skýrt  frá  öllu  í  Skjöldunga- 
sögu.  Sumir  þættir  sögunnar  eru  betur  sagðir  en 
aðrir  og  eru  víst  ekki  allir  jafngamlir. 

Ragnars  saga  loðbrókar  og  Ragnars- 
sonaþáttr.  Um  Ragnar  loðbrók,  er  hefur  verið 
konúngur  á  9.  öld,  hafa  snemma  myndast  miklar 
sögur  og  svo  hafa  þær  stöðugt  aukist,  svo  að  alt, 
sem  nú  íinst  um  hann,  er  tómur  tilbúningur;  það 
sem  í  sögunni  stendur  er  i  rauninni  ekki  annað  en 
það,  hvernig  hann  Qekk  fyrst  tóru  borgarhjartar 
og  siöan  Kráku-Áslaugar,  er  átti  að  vera  dóttir 
Sigurðar  og  Brynhildar,  og  svo  sagan  um  hinasið- 
ustu  herferð  hans  til  Englands,  dauða  hans  i  orma- 
garði  Ellu  og  hefnd  sona  hans.  Inn  i  hana  er  skot- 
ið  frásögnum  um  sonu  hans  og  segir  sjerstaklega 
frá  þeim  i  þættinum.  Sagan  er  ekki  mjög  forn  og 
hún  er  ekki  frumsagan,  heldur  ýngri  uppsuða  iir 
henni;  það  sjest  á  þættinum;  það  sem  þar  segirer 
fornara  og  upphaflegra  og  eflaust  tekið  úr  frumsög- 
unni.    Sagan  byrjar  nú  nokkuð  ósögulega  og  kemur 


—  352  — 

það  til  af  því,  að  liún  er  í  handritum  látin  vera 
beint  áframhald  af  Völsúngasögu.  Pátturinn  er 
samtiníngur  úr  ýmsu  og  jafnvel  útlendum  ritum  og 
er  þýðíngarmestur  fyrir  það,  að  hann  sannar  til- 
veru  hinnar  eldri  Ragnarssögu. 

Sögubrot  af  fornkonungum  er  nefnt  brot 
eitt  um  fornkonúnga  Danmerkur,  er  vafalaust  hef- 
ur  verið  notað  sem  inngángur  til  Knytlíngu.  Pað 
hefst  i  sögu  ívars  víðfaðma  og  segir  frá  honum  og 
Auði  dóttur  hans;  mann  hennar  drap  ívar  og  flýði 
hím  þá  til  Garðarikis  með  Harald  son  sinn  (hildi- 
tönn)  og  giftist  þar  aftur.  Svo  segir  frá  dauða 
ívars  og,  eftir  mikla  skellu  í  handritinu,  frá  Har- 
aldi  hilditönn  og  Brávallarbardaga,  en  þar  hættir 
aftur  í  miðju  kafi.  Pessi  saga  hefurmart  af  ágæt- 
um  fornminnum,  og  þó  er  Ijóst,  að  hún  er  heldur 
úngt  rit  i  þeirri  mynd,  sem  hún  er  nú  í,  og  bygg- 
ist  hún  á  hinni  gömlu  Skjöldúngasögu.  Henni  hef- 
ur  verið  skeytt  framan  við  Knytlingasögu  en  valla 
af  höfundinum  sjálfum. 

Hervarar  saga  ok  Heiðreks  konungs 
er  með  hinum  merkilegri  sögum;  hún  er  til  i  tveim- 
ur  likjum  og  þeim  allmismunandi.  Sagan  i  öðru 
handritinu  (i  konúngsbóklilöðu)  er  að  öllu  upphafíegri, 
en  i  Hauksbók  er  hún  að  miklu  sjálfstæður  tilbim- 
íngur,  samansett  eftir  minni  manns,  er  hefurheyrt 
hana  lesna  eða  sagða;  hjer  er  frásögnin  viða  rugl- 
íngsleg,  og  fram  yfir  hana  hefur  hin  alla  söguna 
um  Sámseyjarbardaga  þeirra  berserkja  við  Hjáhnar 
og  Örvar-Odd;  i  Hauksbók  er  þar  farið  fljótt  yfir 
sögu.  Fyrst  segir  frá  þeim  bræðrum  og  undra- 
sverðinu  Tyrfing;  það  hefur  lika  þýðíngu  hjer  sem 


—  353  - 

Fáfnisgullið  í  Sigurðarsögu.  Hervör,  dóttir  Ángaii- 
týs,  er  nokkurs  konar  skjaldmær  og  fær  sverðið 
hjá  föður  sínum  dauðum,  og  lætur  liún  engan 
draugagáng  aftra  sjer  frá  að  heimsækja  haug  hans. 
Svo  giftist  him  Höfundi,  syni  Guðmundar  á 
Glæsisvöllum,  og  eru  þeirra  synir  Heiðrekur  og 
Ángantýr.  Heiðrekur  er  illur  þegn  og  drepur  bróö- 
ur  sinn,  flýr  svo  land  og  hefur  Tyrfíng,  kemur  tii 
Reiðgotalands  og  giftist  Helgu  dóttur  Haralds  kon- 
úngs  og  á  við  henni  Ángantý;  annan  son  á  hann, 
Hlöð.  Heiðj-ekur  verður  nú  smámsaman  að  betra 
manni ;  hann  er  ákaflega  vitur  maður  og  getur  t.  d. 
ráðið  allar  gátur.  Gestumblindi  bóndi  fær  ónáð 
hans  og  á  að  leysa  höfuð  sitt  með  því  að  bera  upp 
gátu,  er  Heiðrekur  geti  ekki  ráðið;  Oðinn  hjálpar 
honum  og  fer  í  hans  líki  og  á  gátudeilu  við  HeiÖ- 
rek  (sjá  framar  190.  bls.).  Skömmu  siðar  var  kon- 
úngur  veginn  af  þrælum  (hefnd  Óðins);  Ángantýr 
verður  konúngur,  en  nú  kemur  Hlöður  hálfbróðir 
hans  og  krefur  landa  og  arfs,  en  er  hann  neitar 
kostaboðum  Angantýs,  slær  i  voldugan  l)ardaga  með 
þeim,  og  er  hann  merkur  af  þvi,  að  það  er  hinn 
mikli  bardagi  á  KatalánsvöUum  við  Húna,  er  hjer 
er  átt  við;  Hlöður  feUur  og  Húnar  flxja  og  er  það 
endir  sögunnar.  Upphaflega  hefur  ef  til  vill  verið 
meira,  t.  d.  um  hvað  loks  varð  af  skaðræðisgripn- 
um  Tyrfíngi.  Pessi  saga  er  með  þeim  merkustu 
bæði  að  efni  og  mannlýsíngum,  og  má  vel  tala  hjer 
um  menn,  hvern  með  sínum  einkennum;  einkum 
er  það  þó  Hervör  sjálf  og  Heiðrekur  konúngur, 
sem  á  ber.    Sagan   er   full   af  ýmsum   merkum  og 

23 


—  354  — 

góÖum  fornminniim ;  hún  er  eflaust  færö  í  leturum 
eða  eftir  miðja  13.  öld. 

Asmundar  saga  kappabana  er  stutt  og 
laggóð  saga  um  bræður  tvo,  Ásmund  og  Hildibrand ; 
þeir  eru  ekki  samfeðra  og  alast  ekki  upp  saman. 
Aðalviðburðurinn  er  sá,  að  hálfbræðurnir  eiga  víg 
saman  og  feHur  Hiidibrandur;  þeir  þekkja  ekki 
hvor  annan.  Er  auðvitað  skýrt  frá  aðdragandanum 
til  þessa  sorglega  vígs.  Hildibrandur  var  alinn  upp 
meðal  Húna  og  varð  konúngur  þeirra.  Hann  fellir 
Álf  Dana  konúng;  dóttir  hans  Æsa  giftist  Ásmundi 
og  hann  vill  hefna  tengdaföður  síns.  Hildibrandur 
mælir  vísur  nokkrar  rjett  fyrir  andlát  sitt,  og  fær 
þá  Ásmundur  að  vita,  hver  hann  er;  þær  eru  með 
elstu  visunum  í  þessum  sögum.  í  þessari  sögu  eru 
efalaust  forn  minni,  ættuð  frá  Pýskalandi,  um  ófrið 
milli  Dana  og  Saxa,  og  svara  bræðurnir  til  forn- 
hetja  i  þýskum  sögnum.  Sagan  er  ekki  nú  i  frum- 
mynd  sinni  til. 

Völsúngasaga.  Þessi  saga  er  alveg  sjerstæð 
meðal  þessa  sagnabálks  eftir  uppruna  sinum.  Fyrstu 
8  kapítularnir  eru  um  Siga,  Rera  og  Völsúng,  en 
sonur  Völsúngs  var  Sigmundur,  faðir  Sigurðar 
fáfnisbana,  Efnið  í  þessu  upphaíi  fmst  ekki  annars 
staðar  og  vita  menn  ekki  um,  hvernig  á  þvi  stend- 
ur,  en  þar  eru  ekki  allfá  góð  fornminni.  Sumt  af 
efninu  er  ef  til  vill  tekið  úr  týndum  kvæðum.  Pað 
sem  nii  fer  á  eftir  þessu  er  að  mestu  tekið  iir 
fornum  kvæðum,  og  þekkjum  vjer  lángflest  þeirra, 
en  það  eru  einmitt  eddukvæðin,  er  vjer  höfum,  um 
Helga  hundingsbana,  Sigurð  og  Gjúkúnga,  og  hefur 
þeim  verið  snúið  i  sögu  hjer  i  óbundnu  máli.    Sumum 


—  355  — 

kvæðunum  er  slept  eða  höfundurinn  hefur  ekki  Jþekt 
þSLU,  stundum  eru  tvö  kvæði  um  líkt  efni  (t.  d.  Athi- 
kvæðin)  tvinnuð  saman.  Petta  var  ekki  vandalaust 
verk,  og  verður  þó  ekki  sagt  annað  en  að  höf.  hafi 
tekist  það  vel  yfir  höfuð.  Sagan  er  á  heldur  góðu 
máh;  þó  bregður  yfir  það  stundum  dálítið  öðrum 
blæ  en  daglegs  sögumáls,  og  er  þá  eins  og  hin  skáld- 
lega  framsetning  frumkvæðanna  komi  i  Ijós.  Að 
forðast  allar  misfelkir  var  ekki  hægt,  þegar  um 
annað  eins  efni  var  að  ræða,  en  það  er  furða,  hve 
vel  hefur  tekist  að  fá  eina  söguheild,  að  setja  við- 
burðina  i  orsakarsamband  osfrv.  Sögunni  eigum 
vjer  að  þakka,  að  vjer  vitum  til  nokkurrar  hlitar, 
hvað  staðið  hefur  á  kverinu  i  handritinu  af  eddu- 
kvæðunum  (sbr.  64.  bls.),  er  tapast  hefur.  Einstöku 
kapitular  eiga  þó  ekkert  skylt  við  þennan  uppruna. 
t.  a.  m.  sá,  er  lýsir  Sigurði;  hann  er  beinlinis  tek- 
inn  úr  Piðrekssögu;  ennfremur  þeir,  er  segja  frá 
Sigurði  hjá  Heimi  i  Hlymdölum  og  Brynhildi;  þeir 
standa  i  sambandi  við  getnað  Aslaugar,  konu  Ragn- 
ars  loðbrókar,  og  sögu  hans,  en  svo  sem  áður  var 
getið,  er  Ragnarssaga  i  hdr.  áframhald  Völs.s. ;  þessir 
kapitular  eru  vist  siðar  teknir  upp  einmitt  úr  þess- 
ari  sögu.  Að  lyktum  er  kapituli,  er  tengir  báðar 
sögurnar  saman.  Völs.s.  er  sett  saman  litlu  eftir 
miðja  13.  öld.  Að  endíngu  skal  þess  getið,  að  til 
hefur  verið  sjerstök  Sigurðarsaga,  er  og  hefur 
verið  notuð;  hana  hefur  og  Snorri  þekt  og  notað, 
og  sömuleiðis  eru  frá  henni  komnir  þeir  smáþættir 
tlestir,  er  standa  í  og  miUi  kvæðanna  i  eddukvæða- 
handritinu. 

Nornagestsþáttr   er  lítill  þáttur  um  Norna- 


—  356  — 

gest,  er  skyldi  lifa  eins  lengi  og  kerti,  er  tianii 
átti,  væri  óbrunnið.  Hann  hefur  lifað  í  300  ár  og 
er  nú  koniinn  til  hirðar  Ólafs  Tryggvasonar.  Hann 
kann  frá  mörgu  að  skýra  og  segir  hann  þar  niart 
um  Sigurð  og  Gjúkúnga,  Loðbrókarsyni  og  fleira. 
Hann  lætur  skírast  og  kertið  brenna  út  og  þá  and- 
ast  hann.  Þátturinn  hefur  lítið  eða  ekkert  sjálf- 
stætt  gildi,  þvi  alt  hans  efni  er  tekið  úr  eldri  rituni, 
eddukvæÖum,  Sigurðarsögu,  Ragnarss.  og  fl.;  hann 
er  ekki  eldri  en  frá  þvi  um  1300. 

Að  lyktum  þessa  sagnabálks  skal  skýrt  frá 
sögu,  sem  er  að  nokkru  leyti  frábrugðin  öllum  öðr- 
um,  en  það  er  Piðrekssaga  (eða  saga  Piðreks 
konúngs  af  Bern,  stundum  nefnd  Vilkinasaga).  Efni 
þessarar  sögu  er  mjög  margbrotið  og  verður  hjer 
ekki  neitt  viðlit  að  skýra  nánar  frá  því.  Hún  skift- 
ist  í  allmarga  þætti,  er  að  einhverju  leyti  flestir 
snerta  aðalhetjuna,  Piðrek;  þó  eru  sumir  þeirra 
fyrir  utan  alt  samhengi,  og  eru  þeir  vafalaust  inn- 
skot  í  frumsöguna.  Par  er  fyrst  um  Samson  og 
Pjettmar,  son  hans,  og  eru  þeir  konúngar  í  Salerni. 
Sonur  Pjettmars  er  Piðrekur  (er  á  rjettri  norrænu 
ætti  að  heita  Pjóðrekur).  Þá  kemur  lángur  kafli 
um  Vilkina  og  orustur;  snertir  það  mest  sögu  Attila 
konúngs,  en  hann  kemur  siðar  mjög  við  söguna. 
?á  keraur  lángt  skeið  um  feðgana  Velent  smið 
(Völund)  og  Viðga,  er  gerist  maður  Piðreks.  Pk 
segir  af  ýmsum  öðrum  köppum,  er  verða  menn  Pið- 
reks,  og  er  einna  helstur  af  þeim  Pjettleifur  danski, 
og  er  sagan  um  hann  einna  skemtilegust.  Aðal- 
viðburðurinn  er  herferð  Piðreks  til  Bertángalands 
móti  ísímgi  konúngi  og  sonum   hans.    Segir  þar  á 


—  857  — 

eftir  mest  af  viðskiftiim  Piöreks  og  Attila  konimgs 
og  loks  frá  dauða  beggja.  En  inn  i  alt  þetta  er 
skotið  löngum  frásögnum  um  Sigurð  fáfnisbana  og 
Gjúkúnga  og  um  þá  og  Attila.  f  að  er  nú  ekki 
nokkur  vafi  á  því,  að  alt  þetta  efni  hefur  ekki  frá 
öndverðu  verið  sett  þannig  saman  i  eina  bók,  held- 
ur  hefur  miklum  hluta  (t.  d.  af  Sigurðarsögunni) 
siðar  verið  bætt  við.  Annars  hefur  menn  mjög 
greint  á  um,  hvernig  sagan  sje  til  orðin  og  sú  mynd 
hennar  fram  komin,  sem  nú  er  til.  Hún  er  til  i 
einu  skinnhandriti  og  tveimur  ísl.  pappirsbókum 
(eftir  týndum  skinnbókum),  og  er  skinnbókin  sjálf 
svo,  að  ilt  er  að  átta  sig  til  fulls  á  henni.  Sagan 
sjálf  gefur  góðar  visbendíngar  ásamt  formála  þeim, 
er  finst  i  isl.  handritunum.  Á  12.  og  13.  öld  var 
flöldi  af  þýskum  kaupmönnum  í  Noregi,  einkum  i 
Björgvin,  og  dvöldu  þar  alllengi  til  þess  að  selja 
vörur  sinar;  þeir  og  Norðmenn  hafa  lært  að  skilja 
hvorir  aðra,  og  hafa  vist  sagt  hvorir  öðrum  ýmsar 
sögur.  Pjóðverjar  sögðu  sinar  sögur  og  voru  þær 
mest  um  aðalfornhetjur  þeirra,  svo  sem  Piðrek  og 
Gjúkimga  eða  Nitlúnga  (enn  eru  til  mörg  fornþýsk 
hetjukvæði,  sem  eru  skyld  f  iðr.  s.).  Pað  eru  þess- 
ar  frásögur,  sem  eru  aðalefnið  í  sögunni,  og  að- 
eins  lítið  blandaö  saman  við  eldri  norrænar  eða 
eddufrásagnir  um  sömu  hetjur;  nöfnin  eru  öll  i 
hinni  ýngri  þýsku  mynd,  og  Guðrúnu  þekkir  sagan 
alls  ekki.  Pessum  frásögnum  þýskra  manna  um 
Piðrek  konúng  hefur  nú  einhver  einn  maður 
um  miðbik  13.  aldar  safnað  saman  i  eina  heild, 
og  er  mart  til  marks  um,  að  það  hafi  gert 
íslendingur:   svo    var   annar,   er  safnaði   eða  þekti 


—  358  — 

þýskar  sögur  um  Sigurð  og  Gjúkúnga,  og  skeytti 
hann  þeim  inn  í  Piðr.s.;  þó  má  vel  vera,  að 
það  sje  þriðji  maður,  sem  steypti  sögunum  saman 
í  þá  heild,  sem  nú  er  til,  og  svo  enn  aðrir  bætt 
við  síðar.  Pað  er  ómögulegt  að  rekja  með  fullri 
vissu  gánginn  i  sköpun  sögunnar.  Frumsafnarinn 
ritaði  og  formála,  og  er  hann  alhnerkilegur.  Hand- 
rit  af  sögunni  komst  til  íslands,  og  voru  eftir  þvi 
gerðar  afskriftir  og  þá  enn  breytt  nokkuð  þátta- 
röðinni. 

Efnið  í  sögunni  er  margvíslegt,  en  mest  eru 
það  alls  konar  þrautir  og  ótal  bardagar,  sem  þar 
er  sagt  frá,  en  alt  tómur  tilbúningur.  Alt  er  stór- 
kostlegt  og  ægilegt,  menn  og  skepnur,  vopn  og  víg, 
högg  og  harðfengi;  herinn  er  óteljandi  og  blóð- 
baðið  óþrotlegt,  einvig  altaf  meðal  kappanna.  Mál- 
færið  er  þar  eftir.  Skrúð  orðanna  er  mikið;  lýs- 
ingarorð  mjög  tið  og  orð  sem  heflast  á  sama  staf 
mjög  oft  höfð ;  verður  lesturinn  ott  og  einatt  þreyt- 
andi,  ekki  sist  líka  vegna  hinna  eilííu  orustulýs- 
ínga.  Saga  þessi  hafði  mjög  mikii  áhrif  á  Islandi. 
Eftir  henni  og  öðrum  útlendum  sögum,  er  síðar 
verður  getið,  voru  tilbúnar  margar  sögur,  og  at- 
burðir  lánaðir  úr  henni  eða  stældir.  Og  eins  sjer 
merki  þessara  stælinga  i  fornaldarsögunum.  Pað 
er  valla  ofsögum  sagt  að  segja,  að  Piðr.s.  hafi  átt 
aðalþátt  í  að  breyta  smekk  manna  á  síðara  hluta 
13.  aldar  og  þar  á  eftir,  jafnlygileg  og  hún  er  i 
heild  sinni  skoðuö  sem  saga. 


359 


Sjöunda  giein. 
Pýddar  sögur. 

?ær  sögur  eða  sögurit,  er  hjer  koma  til  greina, 
eru  tvennskonar.  í  fyrsta  lagi  sögurit  um  veraldleg 
efni  og  í  öðru  lagi  um  helga  menn,  postulana  og 
Maríu  mey,  eða  rit,  er  snerta  kirkjusöguna.  I  raun 
og  veru  eru  hin  síðarnefndu  rit  ekki  sögurit  í  eig- 
inlegri  merkíngu,  heldur  eru  þau  uppbyggileg  rit, 
en  þau  eru  þó  um  ævi  og  verk  hinna  helgu  manna, 
og  Islendíngar  skoðuðu  þau  sem  sögur  og  kölluðu 
þau  svo,  og  verður  því  að  taka  þau  með  hjer. 
Flest  eða  alt  af  því,  sem  hjer  kemur  tii  greina,  er 
þýtt  úr  latínu,  stundum  úr  latinskum  kvæðum.  Sjá- 
um  vjer  þá  tvent,  bæði,  að  þýðendurnir  voru  yfir 
höfuð  mjög  vel  að  sjer  i  latínu  og  skildu  hana 
prýðisvel,  þótt  þeir  einstöku  sinnum  misskilji,  og 
svo  hitt,  að  þeir  þýða  með  snild;  þýðingin  hefur 
auðvitað  nokkuð  annan  blæ,  en  frumsaga  mundi 
hafa,  en  engu  að  síður  er  málið  gott,  íslenskt  og 
kjarnmikið ;  það  er  aðdáanlegt,  hvernig  tekist  hefur 
að  finna  orð,  er  svari  til  hinna  latínsku  orða,  t.  d. 
hið  alkunna  „ræðismaður"  (=  consul).  Pýðendurn- 
ir  eru  svo  norrænir  sem  mest  má  verða;  þeir  við- 
hafa  hin  norrænu  gömlu  goðanöfn  i  stað  hinna  lat- 
insku.  Pó  að  efíjið  í  þessum  ritum  sje  oft  ærið 
leiðinlegt  í  sjálfu  sjer,  gerir  hið  lipra  mál  þau  læsi- 
leg  og  aðlaðandi.  Málið  varð  lakara  þegar  fram  í 
sótti  (um  1300)  og  lángvest  á  þeim  ritum,  er  samin 
voru  i  Noregi;  útlend  orð  og  orðskripi,  útlentsetn- 
ingasnið  og  klaufalegt  málfæri,   óeðlilegt   málskrúö 


—  360  — 

og  mærð  urðu  þá  aðaleinkenni   ritanna,    og   verða 
þau  með  þvi  alveg  ólæsileg. 

A.    Sögur  veraldlegs  efnis. 

Veraldarsaga  kallast  stutt  rit  um  hina  sex 
heimsaldra  frá  sköpun  veraldar,  og  er  yfiriit  yíir 
helstu  viðburðina.  Ritið  er  tekið  úr  ýmsum  heini- 
ildum,  aðallega  frá  Beda,  en  hinn  íslenski  þýðari 
(eða  ritari)hefur  bætt  ýmsu  við  t.  d.  keisurunum  á 
Pýskalandi  eftir  Karl  mikla.  Má  vera,  að  sumt 
stafi  frá  Gissuri  Hallssyni,  enda  mun  frumþýðingin 
ekki  vera  ýngri  en  frá  því  um  1200. 

Rómverjasögur  (eða  -saga)  eru  til  i  ýmsum 
handritum  og  brotum,  sem  eru  nokkuð  mismunandi, 
en  þó  er  alstaðar  um  sama  ritið  að  ræða.  Pað 
sem  svo  kallast  er  samsteypa  af  þremur  latinskum 
frumritum,  kvæði  Lúkans:  Pharsalia,  og  riti  Salhists 
um  ófriÖinn  við  Júgúrðu  konúng  og  samsæri  Kati- 
línu.  Einstöku  kapitular  og  inngángur  um  bygg- 
ingu  Rómaborgar  (Upphaf  Rómverja)  er  sjálfstæð 
viðbót,  en  eftir  útlendum  ritum.  Málið  á  þessum 
sögum  er  framúrskarandi  gott. 

T  r  ó  j  u  m  a  n  n  a  s  a  g  a  er  um  umsát  og  töku  Trój  u- 
borgar,  bruna  hennar  og  ílótta  íbúanna,  með  inn- 
gángi  um  alls  konar  grískar  goðasagnir.  Aðalefni 
ritsins  er  eftir  allljelegum  miðaldatilbúningi  um 
Trójustríð  (De  excidio  Trojæ),  sem  á  að  vera  eftir 
Dares  nokkurn  hinn  frýgverska;  fleiri  rit  eru  og 
notuð.  Pýðingin  er  fremur  góð,  en  ekki  orðrjett, 
og  er  frá  fyrra  hluta  13.  aldar. 

Aframhald  af  þessari  sögu  má  skoða  Breta- 
sögur;    Bretar    eru   látnir  vera  komnir  af  Brútus, 


-  361  — 

niðja  Eneasar;  nieð  honum  og  stofnun  ríkis  hans  i 
ítalíu  byrjar  sagan.  JÞað  var  siður  lærðra  manna 
á  miðöklunum  að  setja  rikjastofranir  í  samband  við 
þá  menn,  er  flýðu  úr  Tróju  eftir  brunann.  Á  ár- 
unum  1132—35  ritaði  maður  nokkur,  Galfreður  frá 
Monmáð  (Galfridus  Monumetensis,  GeoftVoy  of  Mon- 
mouth)  allmikið  rit  á  latinu,  Historia  Brittonum, 
eftir  ýmsum  eldri  ritum  og  sögnum.  Pað  er  hans 
rit  er  þýtt  hefur  verið  á  íslensku  og  kallað 
Bretasögur.  Ritið  er  fult  af  ýmsum  merkileg- 
um  frásögum  og  þjóðsögnum;  þar  eru  sögurnar 
um  Arðúr  konúng,  um  Leir  (Lear)  og  margar  fleiri, 
og  hafa  margir  fengið  góð  yrkisefni  úr  ritinu.  Par 
er  Merlinusspá,  sem  Gunnlaugur  múnkur  þýddi  i 
Ijóð  (sbr.  295.  bls.).  Annars  er  sjálf  þýðíngin  mjög 
lausleg,  víða  stytt  og  dregin  saman,  enda  svo 
að  rángt  verður.  Pýðandinn  hefur  oft  lesið  heilar 
siður  í  einu  og  svo  sett  á  blaðið  það  sem  hann 
mundi  og  aðalefnið.  Hann  gerir  sig  stundum  sekan 
i  skoplegum  misskilníngi  eða  fljótfærnis  villum,  eins 
og  þegar  lat.  hhittaksorðið  ínvisus  (leiður)  verður 
að  mannsnafni,  Invíss.    fýðingin  er  frá  13.  öld. 

Alexanderssaga  er  þýðíng  á  kvæðinu  Alex- 
andreis  efiir  Philippus  nolíkurn  Gualterus,  ortu  á  sið- 
asta  þriðjúngi  12.  aldar,  og  er  alt  um  Alexander 
mikla,  ferðir  hans  og  bardaga,  en  um  sanna  sögu 
er  hjer  ekki  að  ræða,  heldur  er  meginið  tilbúning- 
m\  f  etta  kvæði  þýddi  Brandr  Jónsson.  Brand- 
ur  var  af  fornum  höfðíngja  ættum  (svinfellíngur)  og 
dótturdóttursonur  Brands  biskups  Sæmundarsonar 
(d.  1201).  Um  1230  var  Brandur  erlendis,  liklega 
að  námi,    og  1247  var   hann    vígður   til    ábóta    að 


—  362  — 

Pykkvabæ.  Eftir  dauða  Hinriks  Hólabiskups  (1260) 
var  Brandur  kjörinn  biskup  og  fór  hann  þá  utan 
1262  og  var  um  veturinn  með  Hákoni  konúngi  og 
Magnúsi;  eftir  áskorun  þeirra  þýddi  hann  þá  ef  til 
viU  Alexanderssögu,  en  víst  er,  að  hann  þá  þýddi 
Gyðíngasögu.  Eftir  að  hann  var  kominn  heim  aftur, 
naut  hans  því  miður  skamma  stund ;  hann  andaðist 
26.  maj  1264.  Brandur  var  hinn  lærðasti  maður  og 
í  miklu  áliti,  góður  maður  og  friðgjarn,  og  kom  al- 
staðar  fram  til  góðs.  Hve  vel  hann  kunni  latínu 
sýna  þýðíngar  hans,  en  þær  sýna  líka,  hve  forkunn- 
lega  hann  ritaði  sitt  móðurmál.  Hans  þýðíngar  er 
hin  mesta  ánægja  að  lesa.  Auk  Alexanderssögu 
vitum  vjer,  að  hann  þýddi  Gyðingasögu;  það 
er  saga  Gyðínga  á  dögum  Makkabea  og  er  þýdd 
eftir  Vulgata,  sem  eignuð  var  Hieronýmusi  (og  því 
er  hann  talinn  höfundur).  Hjer  finst  þó  aðeins  fyrsta 
Makkabeabókin  aftur  að  21.  kap.;  áframhaldið  er 
tekið  úr  öðrum  ritum,  og  að  lyktum  er  þar  saga 
Pílatus  Pontíus  eftir  óþektu  frumriti.  I^etta  áframhald 
er  eílaust  ekki  eftir  Brand,  heldur  einhvern  annan. 

B.    Helgra  manna  sögur. 

Pað  er  allur  tjöldi  sem  til  er  af  þessum  sögum, 
og  nær  alt  útlent.  Snemma  var  farið  að  rita  á  skrá 
athafnir  postula  og  helgra  manna,  sem  baristhöfðu 
fyrir  guðs  ríki,  verið  þjáðir  og  píndir  til  dauðs  (píslar- 
vottar),  og  voru  það  bæði  menn  og  konur;  þá  var 
auðvitað  ekki  slept  jarteinum  þeirra;  þessi  rit 
voru  ætluð  til  þess  að  vera  lesin  upp  á  messudegi 
þeirra  (og  voru  þess  vegna  nefnd  lestrarrit, 
legendæ).  Um  leið  og  þau  eru  frásögur,  eru  þau 
og  uppbyggileg  rit,  er  eiga  að  hvetja    til   guðsótta 


—  363  — 

og  dyggba,  sjálfsafneitimar,  auðmýktar  osfrv.  Kaþ- 
ólska  kirkjan  á  þess  konar  rit  þúsundmn  saman, 
og  hafa  þau  mörg  veriö  prentuð  i  miklum  söfnum. 
Frumrit  hinna  isl.  þýðinga  eru  alloftast  til  eða  þá 
rit,  sem  þeim  eru  náskyld.  Pýðíngarnar  eru  vel 
flestar  mjög  gamlar  og  stafa  frá  12.  öld  og  önd- 
verðri  13.  íær  voru  aftur  og  aftur  ritaðar  upp  og 
þá  var  þeim  oft  breytt  eins  og  öðrum  sögum  bæði 
að  þvi  er  snerti  mál  og  efni  (innskot).  Síðar  (á  13. 
öld  og  14.)  tóku  sumir  lærðir  menn  sig  til  og  steyptu 
sögum  saman  (t.  d.  þeim  um  Pjetur  og  Pál)  og  juku 
þær  með  svo  kölluðum  skýríngum,  og  var  þá  tek- 
inn  ýmislegur  lærdónmr  úr  öðrum  kirkjulegum  rit- 
um,  sem  lítið  eða  ekkert  snerta  efnið,  en  sýna  að- 
eins  lærdóm  og  mærð  þess  er  samansetti.  Vjer 
þekkjum  eitt  eða  tvö  slik  „höfunda''-nöfn  frá  13. 
öld;  annar  er  Grimr  prestur  Hólmsteinsson  (d. 
1298);  hann  samdi  Jónssögu  skirara.  En  þessi  skýr- 
ingarrit  þolir  enginn  nú  á  dögum  að  lesa. 

Af  hverri  sögu  eru  oíl  til  ýms  handrit  og  brot, 
en  oftast  er  þó  þýðingin  ein  og  hin  sama.  Aðeins 
stöku  sinnum  er  um  2  frumþýðíngar  að  tala,  og 
mun  þá  önnur  vera  norræn,  hin  íslensk.  Á  hinum 
eldri  þýðíngum  er  málið  vanalega  framúrskarandi 
gott  og  þ5^ðingarnar  nákvæmar. 

Um  Jón  skirara  eru  til  sögur  og  ein  eftir 
Grím  prest;  hann  var  prestur  í  Kirkjubæ  og  síðar 
i  Odda  og  á  að  hafa  ritað  sögu  sina  eftir  áskorun 
Runólfs  ábóta  í  Veri  (1264—1306);  Jónssaga  er 
afarlöng  og  full  af  skýringum.  ~  Máriusaga  er 
til  með  aragrúa  af  jarteinum;  him  er  i  tvennuliki, 
en  aðalsagan  er  hin  sama;  vera  má  að  hana  megi 


—  364  — 

eigna  Kygra-Birni  (d.  1237).  —  ?á  eru  sögur  sumar 
stuttar,  sumar  lángar  samsteypur  með  skýríngum,um 
postulana,  Pjetur,  Pál  (og  samsteypa  um  þá), 
Andréás,  Jón  (i  þessari  sögu  eru  tilfærðar  visur  úr 
kvæðum  Gamla  og  Kolbeins  um  Jóhannes),  Jákob 
(og  samsteypa  um  Jón  og  Jakob),  Tómás,  Filippus 
og  Jákob  (ein  heild),  Barþólómeus,  Matþías, 
Simon  og  Júde  og  Matheús. 

Heilagra  manna  sögur  eru  um  40  alls  að 
minsta  kosti,  að  ótöldum  helgisögum  um  kross 
Krists  og  uppruna  hans  og  um  Fides,  Spes  og  Cari- 
tas  og  tleira.  Einni  af  þessum  sögum,  þeirri  um 
Ágústinus,  á  Rúnólfr  ábóti  að  hafa  snúið.  Vjer 
getum  ekki  hjer  farið  frekara  út  i  hinar  einstöku 
sögur,  enda  er  litið  að  segja  um  hverja  fyrir  sig. 
í  Ceciliusögu  eru  nefndar  2  jarteinir,  er  gerðust  á 
Húsafelli,  og  er  sagan  eílaust  þýdd  þar,  enda  var 
kirkjan  þar  helguð  Cecihu.  Vitæ  patrum  heitir 
safnsrit  um  egypska  einsetumenn,  og  heyrir  það 
hjer  til. 

Um  norðræna  helga  menn  er  til  litið  brot  af 
sögu  um  Hallvarð  helga,  frænda  Ólafs  helga; 
hann  var  drepinn  1044.  fað  sem  er  kallað  Óláfs 
saga  helga  og  gefið  út  með  Heilagra  manna  sög- 
um  er  ekki  nema  samtiningur  af  jarteinum  Olafs  í 
Heimskringlu  og  útdráttur  úr  henni. 

Svo  eru  enn  2  helgisögur,  er  snerta  England. 
Játvarðar  saga  helga  um  Játvarð  confessor 
(1042—66);  sagan  er  mest  jarteinaskrá,  en  teknir 
upp  kaflar  úr  Heimskringlu  um  Harald  Goðvinason 
og  Tósta  jarl;  sagan  er  rituö  um  1300.  —  Tómás 
saga  erkibiskups  (d.  1170);  um  hann  er  til  saga 


—  365  — 

og  sögubrot  og  er  það  ekki  alt  sama  sagaii;  ein  er 
samtíningur  frá  þvi  um  1300  með  lángri  jarteina- 
roUu. 

Attunda  grein. 
Um  lögin. 

f  að  sem  tijer  kemur  til  umræðu  er  saga  liinna 
fornu  laga  og  uppruni  lagaliandritanna  eða  laga- 
safnanna  rjettara  talað.  Um  þetta  liöfum  vjer  að 
nokkru  lej^ti  fulla  vissu  og  að  nokkru  leyti  getum 
vjer  ráðið  mart  af  líkindum. 

Um  það  leyti  sem  flutningar  til  landsins  fóru 
að  mínka  og  landið  að  verða  albyggt  (um  910— 20). 
fóru  menn  vafalaust  að  íinna  til  þess,  að  menn 
vantaði  skipun  laga  og  rjettar,  og  þurftu  menn  ekki 
annað  en  minnast  þess,  hvernig  verið  hafði  i  byggð- 
um  þeirra  í  Noregi;  þar  höfðu  menn  svo  og  svo 
margra  fylkja  samband  með  sameiginlegu  þíngi  og 
h)gum ;  þar  gátu  menn  fengið  mál  sin  leidd  til  lykta 
friðsamlega  eftir  lögum  og  fornum  venjum.  Á  ís- 
landi  var  nú  samankominn  allmikill  lýður  af  einum 
ættstofni  og  með  einu  máli  og  fjöldinn  allur,  eða 
mestur,  úr  sömu  hjeruðum  Noregs  eða  þíngflelagi. 
Bæði  dæmin  úrNoregi  og  tíska  þar,  svo  og  þörfin, 
er  brátt  hefur  hlotið  að  gera  vart  við  sig,  hafa 
orðið  til  þess,  að  menn  hafa,  meira  eða  minna  al- 
ment,  farið  að  hugsa  um  að  koma  sjer  upp  lögum 
eða  með  öðrum  orðum  mynda  eitt  þing  eða  riki, 
er  næði  yfir  alt  landið.  Pessi  þörf  hafói  að  vísu 
fyrir  930  skapað  minni  þíngsambönd  á  stöku  stað; 
talað  er  um  þing  á  Kjalarnesi  og  Pórsnesi,  en  þau 


—  3B6  — 

voru  stofnuð  af  einstöku  höfðingjum  og  giitu  aðeins 
fyrir  litla  landskika  og  voru  afskekt,  og  menn  hafa 
sjeö,  að  meira  þurfti  til.  Ari  segir  oss  í  2.  kap. 
sinnar  bókar,  að  er  ísland  var  víða  byggt  orðið, 
„þá  hafði  maðr  austrœnn  fyrst  lög  út  hingat  ýr 
Norvegi,  sá  es  Ulfljótr  hét,  ok  váru  þá  Ulfljótslög 
kölluð,  en  þau  váru  flest  sett  at  því,  sem  þá  váru 
Golaþingslög  eða  ráð  I^orleifs  ens  spaka  Hörða- 
kárasonar  váru  til,  hvar  við  skyldi  auka  eða  af 
nema  eða  annan  veg  setja",  og  svo  var  „Alþingi 
sett  (segir  i  3.  kap.)  at  ráði  Ulfljóts  ok  allra  lanz- 
manna,  þar  es  nú  es".  Um  Úlfljót  þenna  vitum 
vjer,  að  hann  var  landnámsmaður  og  hafói  keypt 
land  austur  í  Lóni  af  Pórði  skeggja;  hann  var  um 
sextugt,  er  hann  fór  utan  að  sækja  lögin.  Tildrög- 
in  til  þessa  vitum  vjer  þvi  miður  ekkert  um,  en 
líklega  hefur  það  verið  eftir  samanteknu  ráði  fleiri 
eða  færri  höfðíngja.  Úlfljótur  varerlendis  3  vetur; 
eftir  að  hann  var  kominn  heim  aftur,  var  alþíngi 
stofnað  og  haldið  á  Pingvelli  við  Öxará  (og  segir 
Ari,  hvernig  á  þvi  stóð,  að  sá  staður  var  kjörinn) 
i  fyrsta  sinn  930,  og  þar  með  hófst  lýðveldi  íslend- 
ínga,  er  stóö  til  1262.  í  Noregi  eða  Gulaþíngi  var 
ein  lögrj  etta,  svo  kölluð,  er  í  voru  3  tylftir  manna; 
í  henni  voru  lög  rjett  (þ.  e.  hinum  fornu  breytt  og 
ný  samþykt)  og  dómar  dæmdir;  i  henni  var  lög- 
gjafarvald  og  dómsvald  sameinað.  Á  íslandi  var 
lika  stofnuð  lögijetta  með  36  mönnum  (goðum  úr 
hinum  ýmsu  hjeruðum  landsins),  en  menn  tóku  það 
snjalh'æði  —  að  likindum  þegar  i  stað  —  að  greina 
sundur  þessi  tvenn  störf  og  setja  sjerstakan  dóm 
við   hliðina   á   lögrjettunni,   og  i  honum  36  menn, 


-  367  — 

kjörnir  af  goðunum.  Pessi  dómur  mun  hafa  verið 
kallaður  alþíngisdómur.  Orsökin  til  þessarar  grein- 
ingar  hefur  líklega  verið,  að  menn  þóttust  sjá  í 
hendi  sinni,  að  lögrjettan  fengi  svo  mikið  að  gera 
með  löggjöfina  fyrir  hið  nýja  ríki,  að  him  gæti  ekki 
lika  komist  yfir  að  dæma.  Petta  var  mjög  skyn- 
samlegt.  Rúmum  30  árum  síðar  (um  eða  nokkru 
eftir  963)  varð  sú  breytíng  á  dómnum,  að  honum 
var  skift  i  4  dóma,  og  var  hver  fyrir  sinn  fjórðúng 
og  nefndur  eftir  því,  og  voru  í  hverjum  9  dóm- 
endur;  það  hefur  reynst  eða  þótt  óheppilegt,  að 
mál  úr  einum  Qórðúngi  væru  dæmd  af  mönnum  úr 
öðrum  flórðúngum;  það  var  ekki  svo  hægt  fyrir  þá, 
að  skilja  alt  jafnvel;  og  svo  varð  annað  unnið  með 
þessu  —  og  það  var  lángmerkast  — ,  að  því  fleiri 
mál  gátu  orðið  útkljáð  á  svo  stuttum  tíma,  sem 
þíngið  stóð,  aðeins  14  daga,  og  var  þó  ekki  hægt 
að  dæma  nema  síðari  vikuna,  af  þvi  að  undirbim- 
ing  þurfti  nokkurn  á  þíngi.  Um  sama  leyti  voru 
og  þíng  skipuð  reglulega  i  fjórðúngunum,  en  af  því 
að  i  Norðlendíngaíjórðúngi  urðu  4  (hvert  með  3 
lögrjettu-goðum),  var  tala  lögrjettumannanna  í  hin- 
um  Qórðúngunum  líka  aukin,  og  urðu  þeir  nii  alls 
48;  hver  þessara  valdi  sjer  svo  þess  utan  tvo  aðra, 
sem  áttu  að  vera  ráðunautar  án  atkvæðis;  siðar 
urðu  biskuparnir  lika  lögrjettumenn. 

Rjettur  dómur  gat  því  aðeins  verið  feldur,  að 
allir  dómendur  væru  sammála;  ef  þeir  urðu  það 
ekki,  áttu  báðir  flokkarnir  að  fella  hvor  sinn  dóm  (að 
vefengja),  og  voru  þá  tveir  dómar,  en  það  var  sama 
sem  enginn  dómur  (vefáng  =  árángursleysa).  Af 
þessu  gátu  risið   og   risu   vandræði,   og   það   varð 


—  368  — 

meðal  annars  til  þess  að  1004  var  stofnaður  nýr 
dómstóll,  hinn  fímti  dómur,  fimtardómur,  og  var 
hann  æðri  dómur  i  öllum  vefángsmálum  og  frum- 
dómur  i  öðrum  málum  sjerstaks  eðlis.  Par  var 
dæmt  eftir  atkvæðamagni,  svo  að  minni  hlutinn 
varð  að  hlita  þvi,  sem  meiri  hlutur  manna  dæmdi. 
Siðar  voru  aldrei  gerðar  breytingar  á  þessu,  meðan 
lýðveldið  stóð. 

í  þessu  lýðveldi  var  enginn  eiginlegur  embætt- 
ismaður,  er  stöðugt  hefði  mál  lýðveldisins  til  meÖ- 
ferðar  og  umráða;  það  var  ekki  til  nein  aðalstjórn. 
En  hitt  var  mönnum  frá  öndverðu  Ijóst,  og  hefur 
þar  eílaust  einhver  fyrirmynd  i  Noregi  haft  sina 
þýðingu,  að  það  þurfti  að  sjá  lögunum  borgið,  að 
þau  spiltust  ekki  eða  týndust  eða  væru  ókunn  öll- 
um  landslýð.  Fyrir  því  var  svo  fyrir  skipað,  að 
stöðugt  skyldi  vera  einn  maður,  er  ekki  aðeins 
skyldi  kunna  lögin  utanað,  heldur  og  vera  skyldur 
til  að  segja  þau  upp,  hafa  þau  yfir,  á  þingi,  öUá 
því  timabili,  er  hann  skyldi  kosinn  til  i  hvert  sinn, 
en  það  voru  3  ár,  og  hinn  svonefnda  þingskapa- 
þátt  (um  meðferð  mála)  á  hverju  þíngi.  Tii  þess- 
arar  uppsögu  var  ætlaður  sjerstakur  staður  á  Ping- 
velli,  hið  nafnkunna  lögberg,  og  eru  mestar  likur 
til  að  það  hafi  verið  rjett  f^rir  sunnan  vanalega 
(gamla)  veginn  upp  i  Almannagjá  af  vellinum, 
rjett  fyrir  ofan  helsta  búðastæðið.  A  lögbergi  fóru 
og  fram  ýmsar  aðrar  athafnir,  einkum  lýsingar. 
Pessi  maður  flekk  nokkra  þóknun  fyrir  starf  sitt 
og  var  hann  eftir  því  nefndur  lögsögumaður. 
Til  þessa  starfs  völdust  auðvitað  bestu  lögfræðíng- 
ar  og  gáfumenn  og  mátti  velja  þá  aftur   og    aftur. 


—  369  — 

og  voru  margir  lögsögumenn  Qölcla  ára,  en  lengst 
allra  var  Skapti  Þóroddsson,  27  ár  (1004—30).  Alt 
lögsögumannatalið  (sbr.  Ara)  þekkist  út  í  æsar; 
hinn  sibasti  var  Porleifr  lireimr  (1271). 

l'ví  miður  vitum  vjer  litið  sem  ekkert  um  Ulf- 
Ijótslög  og  efni  þeirra,  en  eftir  fornum  bókum  er 
það  haft,  að  upphaf  þeirra  hafi  verið  ákvæði  um 
að  ekki  mætti  sigla  að  landi  með  gapandi  höfðum 
og  ginandi  trjónum  á  skipunum,  til  þess  að  land- 
vættir  fældust  ekki  við.  Pað  má  ætla,  að  þessi  lög 
hafi  verið  nokkuð  stutt,  og  þau  hafa  fljótt  þurft  breyt- 
ínga.  Lögrjettustarfið  til  umbóta  lögunum  var  mik- 
ið,  og  hvenær  sem  það  reyndist,  að  i  einhverju  var 
áfátt  eða  ný  lög  þurfti,  tók  lögrjettan  málið  til  með- 
ferðar.  Pað  eru  allar  likur  til  að  hún  hafi  afrekaö 
mart  og  mikið  bæði  á  10.  og  11.  öld;  þegarkristni 
var  tekin  í  lög,  þurfti  afarmikilla  breytínga.  Hitt 
má  með  fullri  vissu  segja,  að  þó  að  til  væru  lög- 
fróðir  menn  (þeir  voru  vanalega  nefndir  spakir, 
eins  og  sögufræðingarnir  voru  nefndir  fróðir),  þá 
tóku  þeir  sjer  ekki  fyrir  hendur  að  hugsa  um  lögin 
i  heild  sinni,  hugsa  út  bætur  á  þeim  eða  hugsa  um 
að  semja  lög,  er  væru  ahnenn  og  heimfæra  mætti 
undir  þau  og  þau  atriði,  eins  og  löggjöfin  nú  á 
tímum.  Lögin  urðu,  eins  og  lög  allra  annara  forn- 
þjóða,  ekki  annað  en  upptalníng  þeirra  og  þeirra 
atriða,  misferla  og  gerða,  og  þá  þegar  nefnd  hegn- 
ingin  eða  bætur.  Svo  voru  t.  d.  tiltekin  öll  sár  og 
högg  nákvæmlega,  bæði  eftir  afleiðíngum  þeirra  og 
eins  eftir  þvi,  hvar  á  hkamann  þau  höfðu  komið. 
Pá  er  vanalega  sagt:  „nú  gerir  maður  osfrv.",  eða 
„ef  maður  gerir  osfrv.",  „þá  skal  osfrv."  fyrir  hvert 

24 


—  370  — 

einstakt  tilfelli.  Með  þessu  móti  geta  lögin  orðið 
löng  en  um  leið  að  þessu  leyti  mjög  nákvæm; 
af  því  að  þau  tala  aldrei  um  hvaö  hugsanlegt  sje, 
heldur  eiga  rót  sína  í  lífinu  sjálfu  og  því  sem  í 
raun  og  veru  átti  sjer  stað,  fá  þau  enn  aðra  og 
mikla  þýöíngu,  þá  að  þau  sýna  manni  svo  vel  inn 
i  lif  mannfjelagsins,  inn  í  borgmannlegt  líf  og 
landsháttu  i  svo  mörgu,  sem  vjer  annars  mundum 
lítið  eða  ekkert  um  vita. 

Allur  lagabálkurinn  var  um  1100  orðinn  stór- 
mikill;  til  þess  að  læra  alt  þetta,  þurfti  mikinn 
tíma  og  mikla  aðgætni,  og  stálminni  til  þess  að 
gleyma  engu.  Peir  voru  reyndar  margir,  auk  lög- 
sögumannanna,  er  stunduðu  laganám  og  kendu 
öðrum  úngum  mönnum  —  vjer  kunnum  að  segja 
mörg  dæmi  þess  — ,  en  því  lengur  sem  leið,  þvi 
erfiðara  varð  námið  viðfángs  og  því  meiri  varð 
hættan  á  því  að  eitthvað  merkilegt  k^^nni  að  týn- 
ast  og  gleymast. 

fað  hafa  verið  þess  konar  hugleiðíngar,  er  vöktu 
fyrir  mönnum  á  alþingi  1117,  er  hin  merkilega  til- 
laga  kom  fram  og  var  samþykt,  að  skrifa  lögin  í 
bók,  og  látum  vjer  Ara  segja  frá  þessu;  hann  segir 
svo:  „et  fyrsta  sumar,  es  Bergþórr  sagði  lög  upp, 
vas  nýmæli  þat  gört,  at  lög  ór  skyldi  skriva  á  bók 
at  Hafliða  Mássonar  of  vetrinn  eptir  at  sögu  ok 
umbráði  þeira  Bergþórs  ok  annarra  spakra  manna, 
þeira  es  til  þess  váru  teknir;  skyldu  þeir  gerva  ný- 
mæJi  þau  öU  í  lögum,  es  þeim  litisk  þau  betri  an 
en  fornu  lög;  skyldi  þau  segja  upp  et  næsta  sumar 
eptir  í  lögréttu  ok  þau  öll  halda,  es  enn  meiri 
hlutr  manna  mælti  þá  eigi  gegn;   en   þat  varð    at 


-  371  — 

framfara,  at  þá  vas  skrivaör  Vígslóði  ok  mart 
aonat  í  lögiim  ok  sagt  upp  i  lögréttu  af  kennimönn- 
um  of  sumarit  eptir,  en  þat  líkaði  öllum  vel  ok 
mælti  því  mangi  i  gegn".  ?vi  miður  er  ekki  til- 
tekið  nákvæmar,  hvað  þetta  „mart  annat"  var,  en 
það  hafa  vafalaust  verið  ýmsir  aðrir  lagabálkar,  en 
valla  kristindómsbálkur ;  Bergþór  og  hinir  spöku 
menn  hafa  ráðgast  um  lögin  og  ákveðið,  hvað  taka 
skyldi,  og  svo  skrifuðu  kennimennirnir ;  Jþeir  einir 
kunnu  ritlistina  og  þeir  lásu  upp  alt  saman  í  lög- 
rjettunni.  f  essi  fyrsta  lögbók  var  samin  vetur- 
inn  1117—18  og  köUuð  Hafliðaskrá.  Pað  er  ó- 
mögulegt  að  segja  með  vissu,  hvort  nokkuð  sje  til 
af  þessari  lögbók,  en  þó  mun  það  mega  telja  vafa- 
lítið,  að  megin  hennar  hafi  verið  tekið  upp  í  hand- 
rit  frá  siðari  timum  og  sje  að  finna  i  þeim  hand- 
ritum,  er  vjer  nii  höfum,  enda  eru  litlar  likur  til, 
að  hin  islensku  lög  haíi  breyst  eða  verið  umsteypt 
svo  mjög  á  12.  öld  og  fyrra  hluta  13.  aldar,  að 
lögbókin  1118  væri  svo  að  segja  horfin.  Pó  vitum 
vjer  um  einstöku  lög  og  lagabreytíngar  frá  þessum 
tímum.  Hinn  elsti  íslenski  kristinrjettur  var  saminn 
af  biskupunum  Porláki  Runólfssyni  og  Katli  Por- 
steinssyni  „at  ráði  Özurar  erkibiskups  [í  Lundi]  ok 
Sæmundar  ok  margra  kennimanna",  og  er  hann  þá 
saminn  á  tímabilinu  1123—32,  og  liklegast  nær  fyrra 
árinu. 

Af  Hafliðaskrá  hafa  þegar  til  verið  uppskriftir, 
og  voru  merkastar  þeirra  þær,  er  áttu  að  vera  við 
biskupsstólana  á  Hólum  og  í  Skálholti;  í  Lögrjettu- 
þætti  er  nákvæmlega  til  tekið,  hverjar  skyldumest 
gilda  af  lögbókum,  ef  þeim  bar  eigi  saman  og  skyldu 

24* 


~  372  - 

þá  biskupabækurnar  ráða,  en  ef  þær  skildi  á,  þá 
skyldi  sú,  er  var  i  Skálholti,  „hafa  sitt  mál".  Hjer 
sjáum  vjer  að  er  gert  ráð  fyrir  fleirum  lagahand- 
ritum  og  getur  þar  ekki  verið  átt  viÖ  önnur  en 
þau,  sem  ýmsir  menn  rituðu  upp  hjer  og  hvar  eða 
bjuggu  sjer  til.  Með  því  móti  gátu  komið  frani 
ýms  handrit  og  með  nokkrum  mun,  og  þvi  verður 
ákvæðið  í  Lögrjettuþætti  eðlilegt  og  enda  sjálf- 
sagt. 

Pessi  fornu  lýðveldislög  íslands  eru  vanalega 
nú  nefnd  einu  nafni  Grágás;  þetta  nafn  fundu 
menn  á  17.  öld  i  fornritum  og  þar  haft  um  norræn 
lög,  er  kend  voru  við  Magnús  góða;  þá  var  mönn- 
um  sambandið  milli  íslands  og  Noregs  á  11.  öld 
óljóst,  og  þegar  lagahandritin  fóru  að  verða  mönn- 
um  kunn  á  17.  öld,  hjeldu  þeir,  að  þetta  væru  lög 
Magnúsar  og  kölluðu  þau  Grágás,  og  hefur  það 
haldist  siðan. 

Nú  eru  til  2  aðalhandrit  og  nokkur  brot  af 
öðrum  og  er  einkum  eitt  afarfornt  (frá  12.  öld)  og 
merkilegt.  Aðalhandritin  eru  nefnd  Konúngsbók  (í 
konúngsbókhlöðu  i  Kaupmannahöfn),  hitt  Staðar- 
hólsbók  (eftir  bænum,  sem  það  er  komið  frá;  það 
er  í  Árnasafni).  Pau  eru  ólík  nokkuð  hvort  öðru, 
bæði  að  þvi  leyti  sem  Staðarhólsbók  vantar  mart, 
sem  i  hinni  stendur,  og  hefur  annars  vegar  ýmsa 
smákafla,  sem  oft  eru  ekki  annað  en  afbrigði  frá 
öðrum,  sem  hún  líka  hefur  (það  sama  í  tvennu 
lagi);  þessir  kaflar  eru  einkar  merkilegir  og  forn- 
legir  og  er  enginn  vafi  á  því,  að  þeir  eru  teknir 
upp  í  handritið  eftir  öðru  en  hitt  aðalefnið;  freist- 
andi  væri  að  geta   sjer   til   að    þessir   kaflar   væri 


-  373  — 

beinlínis  úr  Hafliðaskiá.  í*eir  eru  oft  ágætt  dæmi 
nppá  þaö,  hvernig  orðanna  hljóðan  gat  breyst  í 
rneðferöinni,   þótt  hugsimin  og  efnið  sje  hið  sama. 

Efnið  skiftist  í  þætti  og  eru  þessir  í  Kgbk: 
Kristinna  laga  þáttr,  Pingskapaþ.,  Vígslóði  með 
Baugatali,  Lögsögumannsþ.,  Lögréttuþ.,  Arfaþ.,  0- 
magabálkr  (aðeins  hjer  er  „bálkr"  notað),  Festaþ., 
Landbrigðaþ.,  Um  flárleigur,  Rannsóknaþ.,  Um 
hreppaskil;  að  lyktum  eru  ýmsar  lausar  greinir 
og  Um  tiundargjald.  í  Sthb.  vantar  m.  a.  Ping- 
skapaþ.,  Lögsögum.þ.,  Lögréttuþ.  og  Rannsóknaþ.; 
þar  að  auk  er  röðin  á  hinu  nokkuð  önnur  og  ekki 
eins  góð  sem  í  Kgbk. 

Pótt  nú  munurinn  á  þessum  bókum  sje  tölu- 
verður,  þá  eru  þær  þó  næsta  skyldar;  meginið  af 
því  efni,  sem  báðar  hafa  sameigið,  er  auðsjáanlega 
runnið  frá  einu  og  sama  frumhandriti ;  þessi  frum- 
stofn  hefur  stafað  frá  12.  öld  og  hann  verið  aukinn 
og  breytt  til  á  ólíkan  hátt  af  þeim  söfnurum  eða 
riturum,  sem  hafa  átt  við  þessi  handrit  eða  þau, 
sem  þau  eru  eftir  skrifuð.  Vjer  fmnum  hjer  enn 
sömu  meðferð  á  eldri  ritum,  sem  annars  varð  svo 
almenn  á  13.  öld.  En  sem  ritsafn  stendur  Sthb. 
Kgbk.  að  baki  vegna  þess,  að  efninu  er  raðað 
óskipulegar  og  svo  mart  tekið  upp  af  afbrigðum; 
en  einmitt  þetta  gefur  handritinu  afarmikið  gildi  á 
annan  hátt.  Hvenær  þessi  lagahandrit  sjeu  til  orð- 
in,  fáum  vjer  vísbending  um;  í  Kgbk.  eru  lagabreyt- 
íngar  um  hjúskap  frá  1217  og  um  Porláksmessu  frá 
1237  i  Sthb. 

Efnið  í  handritum  þessum  eru  hin  fornu  lög; 
þau  eru  lagasöfn  í  eiginlegri  merkíngu  orðsins.   ?au 


—  374  — 

bera  oft  vott  um  hina  munnlegu  uppsögn  lögsögu- 
mannsins  (hann  talar  oft  í  eigin  persónu).  I^au  eru 
hvervetna  Ijós  og  greinileg,  og  Jþess  sjer  merki,  að 
menn  hafa  gert  sjer  alt  far  um  aö  hafa  þau  svo 
full  og  skihiierkileg  sem  hægt  var;  setningar  eru 
stuttar  og  kjarngóöar,  en  stundum  nokkuð  fljettað- 
ar  hver  innan  i  aðra,  alt  vegna  nákvæmni;  sjaldan 
verður  að  þessu  neinn  skilningsmissir.  Pað  er  oft 
einhver  hátíðlegur  blær  yfir  lögum  þessum,  en  mál- 
skrúðs  verður  ekki  vart  nema  þess,  sem  eðlilegt 
var  og  kom  eins  og  af  sjálfu  sjer,  og  orð  eru  ekki 
sett  að  jafnaði  saman,  er  heflast  á  sama  staf. 
Annars  eru  hinir  einstöku  þættir  nokkuð  ólikir  að 
máli;  á  sumum  er  það  fornlegra  en  öðrum. 

Grágásarlögin  eru  einna  hingmerkust  fornh*)g 
meðal  aHra  annara  fornlaga  hinna  germönsku 
þjóða. 

Við  það  að  landið  gaf  sig  inn  undir  vakl  kon- 
úngs  i  Noregi,  hlaut  mart  að  breytast,  ekki  sist  lög 
og  rjettarfar  með  mörgu  móti.  Konúngur  þurfti  að 
hafa  erindreka  í  landinu,  og  varð  að  hafa  afskifti 
af  lögum.  Pvi  var  reyndar  heitið  af  konúngs  hálfu 
með  Gamla  sáttmála,  að  íslendingar  skyldu  halda, 
fornlögum  sínum,  en  þegar  til  kom,  varð  reyndin 
önnur.  Magnús  konúngur  lagabætir  skapaði  ný 
landslög,  er  gilda  skyldu  um  allan  Noreg  (i  stað 
hinna  fornu  laga  fyrir  hvern  landshluta).  Frá  hans 
sjónarmiði  hlaut  það  að  vera  sjálfsagt,  að  ísland 
sem  hluti  af  riki  hans  fengi  lika  sömu  lög  eða  svo 
lik  sem  hægt  var  staðhátta  vegna.  Pað  er  ekki 
óhklegt,  að  Sturla  hafi  átt  þátt  i  þeim  ráðagerðuní, 
er  fram  hafa  farið  á  árunum  1264—70,  og  sá  endir 


—  375  — 

varð  á,  að  ný  lögbók  var  samin  og  Stiirla  sendur 
til  íslands  með  liana  til  að  fá  tiana  samþykta. 
Þessi  bók  er  nefnd  Járnsíða;  var  hún  samþykt  á 
alþíngum  árin  1271—73,  þó  ekki  mótstöðulaust.  Par 
með  var  lýðveldið  búið  að  vera.  Lögsögumaðurinn 
hvarf  og  lögberg  datt  nú  alveg  úr  sögunni  og 
gleymdist  lengi.  Nú  kom  lögmaður,  embættismað- 
ur  konúngs  og  erindreki,  og  lögrjettan  breyttist 
nokkuð,  einkum  að  því  leyti,  að  hinir  fornu  dómar 
voru  afnumdir  og  lögrjettunni  fengið  dómsvald 
þeirra,  eins  og  átt  hafói  sjer  stað  i  Noregi  frá  önd- 
verðu.  Nú  gat  ekkert  orðið  að  lögum  nema  með  sam- 
þykki  konúngs.  Járnsiða  var  að  mestu  leyti  snið- 
in  eftir  norrænum  lögum  og  lítið  tillit  tekið  til  ís- 
lenskra  staðhátta,  og  reyndist  hún  þvi  fljótt  ónóg; 
þar  að  auk  var  hún  illa  og  flausturslega  samin. 
Pað  hefur  komið  brátt  í  Ijós,  að  sú  bók  dugði  ekki. 

Pess  vegna  var  ný  lögbók  samin  i  Noregi  og 
send  til  íslands  með  Jóni  Einarssyni  lögmanni 
(sunnan  og  austan;  1277 — 91)  og  átti  hann  og  Loð- 
inn  leppur  að  fá  hana  samþj^kta;  þessi  bók  hefur 
verið  nefnd  Jónsbók.  Ýmislegt  í  henni  vakti 
megna  óánægju,  einkum  Arna  biskups,  en  með 
fylgi  erindreka  konúngs  var  bókin  samþykt  1281 
öll  nema  ýmsar  greinir,  og  var  þvi  skotið  til  kon- 
iings  að  milda  þær  eða  breyta.  Pað  eru  þessi  lög, 
sem  síðan  hafa  gilt  á  íslandi  öld  fram  af  öld,  aukin 
og  breytt  með  ijettarbótum  og  öðrum  sjerstökum 
lögum. 

Pessi  bók  styðst  mjög  við  hin  norrænu  lög,  er 
sniðin  eftir  þeim  og  skift  í  bálka  eftir  þeim,  alloft- 
ast  orðrjett  samkvæm  þeim;  en  i  henni  var  miklu 


—  376  — 

meira  tekið  tillit  til  fornlaga  íslands  en  áður,  og 
eru  teknir  upp  úr  þeim  meiri  og  minni  kaflar. 
Hún  er  Jþolanlega  vel  og  skipulega  samsett.  í  henni 
eru  þessir  bálkar:  Pingfararb.,  Kristindómsb.  og 
um  konimgserfð  og  þegnskyldu,  Mannhelgisb., 
Erföab.,  Landabrigðisb.,  Landsleigub.,  Kaupab.,  Far- 
mannalög,  Pjófab.  og  þá  rjettarbætur.  í  Kristin- 
dómsþ.  er  eiginlega  ekkert  nema  alment,  hverju 
trúa  skuli  og  svo  um  konúngserfðir.  Svo  stóð  á, 
að  um  Jþær  mundir  voru  allmiklar  deilur  milli  kon- 
úngs  og  klerkavaldsinsum  löggjöf  kirkjunnar;  vildu 
klerkar,  að  kirkjan  gæfi  sjer  sjálf  sín  lög  og  hlitti 
þeim  einum,  er  hún  setti.  Af  þessu  var  það,  að 
Arni  biskup  Porláksson  samdi  sjerstakan  kristinrjett 
fyrir  Island  1274—75,  og  var  hann  mestallur  sam- 
þyktur  á  alþingi  1275;  Magnús  konúngur  var  óá- 
nægður  með  þetta,  en  hefur  víst  látið  undan  með 
því  skilyrði,  að  ekkert  i  honum  skyldi  gilda,  er 
kæmi  í  bága  við  veraldleg  lög.  —  í  Landabrigða- 
bálki  og  Landsleigubálki  einkum  er  mart  tekið  úr 
Grágás. 

Jónsbók  er  stutt  og  fremur  laggóð,  hefur  al- 
mennari  ákvæði  en  hin  fornu  lög;  stundum  fmnast 
þar  hugleiðingar,  sem  helst  hefði  átt  að  sleppa,  og 
málið  ber  oft  vott  um  hinn  norræna  uppruna  bók- 
arinnar  (skrúðmál  og  orð  bundin  saman  með  hljóð- 
stöfum). 


—  377  — 

Níiinda  grein. 
Um  málfrœöi, 

Um  málfræði  getiir  þá  fyrst  verið  að  ræÖa,  er 
skólar  eru  stofnaðir  og  latínulærdómur  hafmn,  en 
það  var  um  og  eftir  miðja  11.  öld.  Á  Islandi  voru 
þegar  á  fyrri  hluta  aldarinnar  ýmsir  útlendir  bisk- 
upar  (t.  d.  Bjarnharðr  enn  bókvísi  og  einkum  ann- 
ar  Bjarnharðr,  er  var  þar  19  ár),  og  hafa  þeir  kent 
mörgum  latínu  og  önnur  fræði  kirkjunnar.  Svo 
fóru  og  nokkrir  Islendíngar  utan  og  námu  í  skól- 
um  i  Frakklandi  og  Pýskalandi,  svo  sem  Isleifur 
biskup  og  Sæmundur,  Jón  biskup  og  fleiri.  Pegar 
þeir  komu  heim,  tóku  þeir  að  kenna  og  lijeldu 
skóla,  og  voru  frægastir  skólar  við  biskupsstólana 
og  í  Odda,  líka  eftir  dauða  Sæmundar,  og  eru 
nefndir  ýmsir  fræðimenn  og  góðir  kennarar.  f  að 
sem  kent  var  var  hið  sama  sem  1  útlendum  skól- 
um,  guðfræði  og  svo  þær  7  svonefndu  artes  liberales 
(stjörnufræði,  landmælíng,  tölvísi,  söngfræði;  mál- 
fræði,  málskrúðsfræði  og  orðdeilufræði).  Af  þeim 
er  málfræðin  með  málskrúðsfræðinni  merkust  i 
þessu  máli.  Kenslubækur  voru  allar  latinskar  frá 
upphafi;  þó  hefur  kenslan  orðið  að  fara  fram  á  is- 
lensku,  og  orðin  hafa  verið  þýdd  fyrir  lærisveinum. 
Til  er  lítið  brot  af  latinskri  málmyndalýsíngu ;  part- 
ur  af  beygingum  sagnorðsins  amo  með  íslenskum 
þýðíngum.  Par  stendur  m.  a.  svo:  „optativo  modo 
með  æskilegum  hætti,  presenti  tempore  á  nálægum 
tima,  et  preterito  imperfecto  á  liðnum  tima  ok 
óloknum,   utinam   amarem  gæíi  guð  ek  tæki  til  at 


—  378  — 

elska,  amares  þú  tækir  til  at  elska"  osfrv.;  persóna 
er  þar  kölluö  ^grein"  osfrv. 

Islendingar  hafa  frá  öndverðu  haft  næma  heyrn 
og  tekið  vel  eftir  hljóöi  oröa  og  hljóðfalli,  og  hafa 
skáldin  þar  verið  fremst  i  flokki,  enda  voru  hend- 
ingar  þeirra  einmitt  komnar  undir  því  aö  setja  lik 
hljóð  saman.  Pess  vegna  segir  og  höfundur  hinn- 
ar  fyrstu  staff'ræði,  að  skáld  sjeu  „höfundar  aUrar 
rýnni  eða  málsgreinar"  (sbr.  40 — 41.  bls.),  af  þvi 
að  þeir  þektu  alt  slikt  best.  En  hitt  verður  ekki 
af  þeim  heimtað,  að  þeir  þektu  nokkuð  til  sögu 
málsins  eða  þess,  hvernig  orðmyndirnar  voru  til 
orðnar,  og  þegar  farið  er  að  skýra  þær,  villast 
menn  vanalega  háskalega. 

Af  rituni  um  málfræði  eru  einkum  og  eigin- 
lega  ekki  annað  en  þær  ritgjörðir  fjórar,  er  að- 
allega  fmnast  i  einu  handriti  af  Snorra-Eddu 
(Wormsbók). 

Menn  hlutu  snemma  að  fmna  til  þess,  hve  hið 
latínska  stafróf  var  ónógt  til  þess  að  tákna  með 
hin  islensku  hljóð,  einkum  þó  hljóðstafina  (radd- 
stafina)  og  aftur  meðal  þeirra  hljóðvörpin:  æ,  œ(0). 
y,  ö.  „Fylgir"  varð  að  rita  fnlgir,  „bœkr"  hocr 
osfrv.  Hljóðtáknanirnar  visuðu  óskýrt,  þótt  menn 
gætu  komist  fram  úr  þvi  og  lesið  það.  peir  sem 
fyrstir  rituðu  lögin  (Hafliðaskrá)  hafa  hlotið  að 
finna  sárt  til  þeirra  vandræða,  er  hjer  voru  fyrir. 
?vi  meir  sem  ritað  var,  þvi  fleiri  fundu  til  þeirra. 
Pað  var  þvi  ekki  nema  eðlilegt,  að  menn  reyndu 
að  finna  ráð  til  þess  að  bæta  úr  þessu,  og  vaktist 
þá  upp  skarpur  og  gáfaður  maður  til  þess  að  rita 
„oss  íslendingum   stafróf,    —   segir   hann  —   bæði 


—  379  — 

látinustöfum  öllum,  þeim  er  mér  þótti  gegna  til 
várs  máls  vel,  svá  at  réttrœöir  [rjett  fram  bornir] 
mætti  verða,  ok  þeim  öðrum,  er  mér  þótti  i  þurfa 
at  vera,  en  ór  váru  teknir  þeir,  er  eigi  gegna  at- 
kvæðum  várrar  tungu".  Pað  er  með  öðrum  orð- 
um,  liöfundurinn  vill  breyta  latínustafrófinu  og  auka 
það  svo,  að  það  hæfi  hljóðum  íslenskrar  túngu.  Aö 
því  er  snertir  hljóðstafina,  eykur  hann  við  þá  fimm: 
a,  e,  i,  0,  u  Qórum  stöfum,  er  hann  táknar  svo:  p, 
f,  0,  y;  það  eru  hljóðvarpstáknanirnar;  g  (opið  o,  á) 
er  vort  ö  (en  framburðurinn  er  annar  en  þá  var), 
f  er  œ,  0  er  œ  (og  0).  Hann  segir,  að  alla  þessa 
9  stafi  megi  bera  fram  með  löngu  hljóði  og  stuttu, 
og  til  þess  að  greina  þá,  merkir  hann  löngu  staf- 
ina  með  striki:  á,  6,  ^,  ý,  ó  osfrv.  Hann  skýrir  oss 
ennfremur  frá  því,  að  hver  af  þessum  18  stöfum 
geti  verið  „kveðinn  í  nef,  fengið  nefhljóð,  og  tákn- 
ar  hann  nefliljóðið  með  depli  (á  með  nefhljóði:  a). 
Petta  sýnir,  hve  aðdáanlega  næma  heyrn  höf.  hef- 
ur  haft;  það  er  enginn  vafi  á  þvi  að  hann  hefur 
heyrt  rjett;  þessir  nefhljóðar  hurfu  síðar  alveg  úr 
málinu,  en  þeir  finnast  enn  þann  dag  í  dag  i  sum- 
um  norrænum  og  sænskum  mállýskum.  Ritgjörð 
höf.  er  einmitt  einna  merkust  þessa  atriðis  vegna. 
Hann  skýrir  hverja  grein  hljóðanna  með  dæmum. 
Lengdarmerki  hans  og  hljóðstafir  voru  alment  tekin 
upp  af  síðari  riturum,  þó  að  sjaldnast  sjeu  þau 
höfð  um  hönd  með  fullu  samræmi,  enda  eru  hand- 
rit  þau,  sem  nú  eru  til,  fæst  frá  12.  öld,  en  nef- 
hljóðamerkin  finnast  hvergi.  e  og  ^/  var  til  áður  í 
latinsku  riti,  svo  að  höf.  hefur  ekki  fyrstur  fundið 
þau.    Pess  skal  enn  getið,  að  hann  lýsir  því,  hvernig 


—  380  — 

hljóðvörpin  eru  framborin,  með  meir  eða  minna 
opnum  munni. 

Kafli  höf.  um  samhljóðendurna  er  þýðingar- 
minni;  hann  vill  láta  alla  smáu  stafina  gilda  einn 
staf  og  nöfn  þeirra  öll  eins  {he,  de,  ef,  en  osfrv.); 
stóru  stafina  vill  hann  láta  vera  tvigilda  (Gr=gg) 
og  heita  eftír  þvi,  en  hljóðstafinn  vera  fremst  i 
nafninu  (egg,  ell,  emm,  epp  osfrv.);  undan  þessu  er 
þeginn  stafurinn  þ  (sem  er  tekinn  úr  fornensku 
stafrófi  og  i  það  úr  gamla  rúnaletrinu),  sem  hann 
vill  að  heiti  þe  (ekki  þorn);  ö  þekkir  hann  ekki. 
Hann  stíngur  upp  á  tákni  fyrir  ng  (í  einum  staf) 
og  hann  vill  ekki  hafa  i  stafrófinu  x  nje  z  og  vill 
í  þeirra  stað  rita  ks  og  ds(ts).  Að  lyktum  ræðii* 
höf.  um  skammstafanir  (titla). 

Höf.  er  vel  lærður  maður;  hann  þekkir  bæði 
grískt  og  ebreskt  stafróf,  auk  þess  fornenska;  hann 
þekkir  latínsk  rit  og  tilfærir  dæmi  úr  kvæðinu 
Catonis  disticha  (Hugsvinnsmáknn)  og  þýðir  þau 
prýðilega;  hann  þekkir  innlend  rit,  sem  þávorutil 
(þýðíngar  helgar,  ættvisi  og  ritAra),  og  hann  þekk- 
ir  fornskálda  kvæði  og  tilfærir  vísur  eftir  Óttar  og 
Pjóöólf.  Höf.  lætur  mótstöðumann  (hugsaðan)  hafa 
á  móti  hinum  nýju  stöfum  og  hrekur  höf.  hann  vel 
og  rækilega  og  gamansamlega.  Höf.  er  bæði  litil- 
látur  og  borginmannlegur  i  einu.  Hann  hugsarvel 
og  skipulega  og  ritar  kjarnyrt  en  nokkuð  fornlega, 
og  eru  setníngar  hans  stundum  nokkuð  klúsaðar. 
Hann  hefur  eflaust  lifað  á  fyrra  hluta  12.  aldar  og 
ritað  um  1140.  RitgjörÖ  hans  hefur  haft  mjög  mikla 
þýðíngu  þá  þegar. 


—  381  — 

Önniir  staffræðin,  er  og  finst  i  Uppsalabók 
Snorra  Eddu,  er  miklu  þýðingarminni.  Hún  er  um 
stafrófið  og  samstafnamyndun.  Stöfunum  er  skift  i 
flokka  og  skipað  eftir  því  i  fimm  hringa,  hvern 
utan  um  annan,  og  eru  sett  nöfn  þeirra  við  og  eru 
sum  fáránleg  (dud,  faf,  gug:  d,  f,  g  t  d.);  þessi 
höf.  hefur  ð  (er  ætla  má  að  hafi  verið  tekið  upp 
um  1220—30).  í  siðara  kaflanum  er  m^nd  með 
smáferhyrningum  og  i  hverri  röð  þversum  sam- 
hljóður;  fyrir  ofan  eru  raddarstafirnir  og  eins  og 
milli  samhljóðanna  (b  ^  b),  og  á  þetta  að  sýna,  að 
bæði  megi  mynda  samstöfuna  ha  og  ah  osfrv.; 
þessu  er  líkt  við  nokkurs  konar  streng-söngfæri. 
Eins  og  þessi  rit^örð  er  i  Upps.b.  er  hún  betri  og 
i  eldri  mynd  en  i  hinu  handritinu;  þar  er  ýmsu 
skotið  inn,  þar  á  meðal  kafla  úr  fyrstu  stafíræðinni. 
fessi  ritgjörð  er  vafalaust  skólaritgjörð  og  ekki 
mikils  virði,  valla  eldri  en  um  1250.  Ætla  sumir, 
að  hún  stafi  frá  Snorra  sjálfum  og  eigi  að  vera 
inngángur  að  Háttatali,  af  þvi  að  him  stendur  i 
Upps.b.  og  rjett  á  undan  Háttatali.  En  slíkt  nær 
engri  átt. 

Hin  þriðja  ritgjörð  er  nokkuð  annars  efnis 
en  hinar  tvær  fyrstu.  Pað  er  málskrúðsfræðiOláfs 
hvítaskálds  Pórðarsonar.  Vjer  höfum  áður 
talað  um  skáldskap  hans.  Ólafur  var  fæddur  um 
1210  og  var  vist  elstur  alsystkina  sinna.  Hann 
stundaði  nám  en  komst  þó  aldrei  lengra  en  til  þess 
að  verða  súbdjákn.  Hann  var  mjög  handgenginn 
Snorra  frænda  sinum  eins  og  Sturla.  Vjer  vitum 
lítið  um  hann  fram  undir  1235,  en  af  því  sem  segir 


—  382  — 

imi  hann  má  sjá,  að  hann  var  friðsamur  og  ráð- 
vandur,  fastur  fyrir  og  trúlyndur.  Með  Snorra  fór 
hann  utan  1237  og  var  í  Noregi  með  Skúla  og  Há- 
koni;  með  honum  var  hann  veturinn  1239 — 40;  en 
þá  fór  Ólafur  suður  til  Danmerkur  og  gerðist  hand- 
genginn  maður  Valdimars  konúngs  (d.  1241);  þeir 
hafa  haft  lærðar  samræður  og  getur  Ólafur  sjer- 
stakrar  setningar,  er  konúngur  hafi  búið  til  og 
snertir  stafi  og  rúnir,  og  ýmsan  annan  fróðleik  á 
Ólafur  að  hafa  fengið  hjá  konúngi.  HvenærÓlafur 
kom  heim  aftur,  vita  menn  ekki;  en  öUu  siðar  en 
1245  mun  Jþað  valla  hafa  verið.  Eftir  þetta  hefur 
Ólafur  mest  geíið  sig  við  vísindum;  bjó  hann 
lengstum  í  Stafholti  og  hjelt  Jþar  skóla.  Hann  tók 
lítinn  þátt  i  deilum;  hann  var  fylgismaður  Pórðar 
kakala  og  var  gerður  lögsögumaður  1248—50  og 
aftur  1252,  en  kom  ekki  til  þíngs  árið  eftir,  sagði 
af  sjer  sýslaninni  og  bar  fyrir  sig  heilsubrest.  Hann 
var  Hákoni  konúngi  heldur  liðsinnandi  og  áleit  ekki 
heppilegt  að  fyrirlíta  erindi  svo  „ágæts  konúngs". 
Ólafur  kom  annars  ætið  fram  sem  sætta-  og  friðar- 
maður,  og  Sturla  sagði  um  hann,  að  hann  vildi 
aldrei  annað  en  það  sem  væri  gott.  Ólafur  dó  1259. 
Hann  var  i  mörgu  likur  Sturlu  bróður  sinum  og 
er  einn  af  hinum  bestu  í  Sturlúngaættinni.  Hann 
var  og  með  mestu  gáfumönnum  i  henni,  ef  til  vill 
besta  skáldið  og  engu  síður  en  frændur  hans  vel 
að  sjer.  Hvernig  kennari  hann  hefur  verið,  vitum 
vjer  að  sönnu  ekki  beinlínis,  en  það  er  víst,  að 
hann  reyndi  til  að  gera  kenslu  sina  svo  þjóðlega, 
sem  hægt  var,  og  viðfeldlega;  það  sjáum  vjer  af 
ritgjörð  hans. 


—  383  - 

Ritgjörðin  skiftist  i  tvo  þætti;  hefiir  hinn  fyrri 
veriö  nefndur  málfræðinnar  griindvöllur,  hinn 
siðari  málskrúðsfræði.  í  þeim  fyrra  er  aðal- 
efnið  um  stafi  og  hljóð  og  samstöfur  og  er  þeim 
lýst  með  tilheyrandi  dæmum  eftir  málfræði  Prisk- 
ians  eða  bók,  sem  byggðist  á  henni.  í  þessum 
þætti  fær  Ólafur  tækifæri  til  þess  að  tala  um  rún- 
irnar,  16  rúna  stafróíið ;  hafa  sumir  haldið,  að  þessi 
kafíi  sje  tekinn  úr  ritgjörð,  er  f  óroddur  rúnameist- 
ari  Gamlason  (um  og  eftir  1100)  hafi  átt  að  hafa 
samið;  þetta  er  þó  alls  óvíst,  með  því  að  vjer  vit- 
um  ekkert  um  slíka  ritgjörð;^)  og  mun  aHur  kaflinn 
vera  eftir  Ólaf  sjálfan;  hann  er  allmerkilegur. 
Siðari  þátturinn  er  byggður  á  kenslubók  Dónats  og 
er  um  málskrúð  eða  rjettara  sagt  um  ýmisleg  orð 
og  orðmyndir  og  setníngu  þeirra,  sem  anuaðhvort 
er  talið  til  prýðis  (og  leyft)  eða  vanprýðis  (og  þá 
bannað).  Alt  þetta  er  rakið  og  i  hverri  grein  er 
viðhaft  latínska  nafnið  á  þeim  og  þeim  málskosti 
eða  málslesti,  en  til  skýríngar  tekur  Ólafur  dæmi 
úr  íslenskum  kveðskap,  og  setur  þau  i  staðinn  fyrir 
latínsku  frumdæmin.  Fyrir  þetta  ber  Ólafi  mestur 
heiðurinn  og  hefur  hann  með  þvi  bjargað  ekki  svo 
litlu,  sem  annars  væri  nú  týnt;  það  eru  34  nafn- 
greind  skáld,  er  hann  tilfærir  vísur  eftir,  en  þar  er 
lika  mart  úr  höfundalausum  kvæðum  og  vísuni. 
Auðvitað  flaskaði  Ólafur  á  rjettri  skýríngu  sumra 
orðmynda  og  var  ekki  við  öðru  að  búast,   eins  og 


^)  í*að  er  líklegast,  að  Póroddur  hafi  aðeins  endurbætt 
rúnastafrófið  í  líkíngu  við  það,  sem  1.  staffr.  höf.  síðar  gerði 
við  latínustafrófið. 


—  384  — 

þegar  hann  heldur,  að  hvárr  sje  dregið  í  sundur  í 
hvaðarr  (þetta  orö  er  einmitt  elsta  myndin)  og  þess 
konar.  Ólafur  notar  stundum  útlend  orð  (pontaðr) 
eða  orð,  sem  eru  bein  þýðing  latinska  frumorðsins 
(hrœriligr,  nmheygiligr).  Hvenær  Ólafur  hafi  sam- 
ið  ritgjörðina  verður  ekki  með  vissu  sagt,  nema  að 
hún  er  samin  á  tímabilinu  1245 — 59,  líklega  heldur 
fyrr  en  seinna. 

Hin  fjórða  ritgjörðin  er  beint  áframhald  af 
siðara  þætti  í  Ólafs  ritgjörð,  en  er  miklu  ýngri  og 
skrifuð  um  1320;  hún  er  miklu  ómerkari,  þótt  sömu 
gerðinni  sje  haldið.  Höf.  tilfærir  nokkrar  visur  eldri 
skálda,  en  flestar  eru  nafnlausar  og  líklega  eftir 
hann  sjálfan.  Bókin,  sem  hann  hefur  valið  að 
grundvelli  sinum,  er  kenslubók  eftir  Alexander  af 
Guðsgarði  (Villa  Dei).  Höf.  eykur  við  alllöngum 
skýringum  og  er  þá  nokkuð  mærðarfullur. 

í  Wormsbók  stendur  formáli,  sem  á  við  allar 
þessar  ritgjörðir,  og  er  hann  að  likindum  eftir  þenna 
síðasta  höfund.  Hann  er  mjög  ruglíngslega  ritaður, 
lýsir  mikilli  vanþekkíngu,  og  er  engar  reiður  á  hon- 
um  að  henda. 

Af  öðrum  ritgjörðum  er  svo  sem  ekkert  til,  nema 
brot  af  islenskri  málskrúðsfræði  með  visnadæmum 
pg  íslenskum  nöfnum  á  málseinkennunum.  Svo  er 
til  lítið  eitt  af  orðasöfnum,  þar  sem  latinsk  orð  eru 
þýdd  með  islenskum  orðum,  er  rituð  eru  fyrir  ofan 
hin  latínsku.  Pessi  orðasöfn  eru  mjög  gömul  og 
merkileg. 


—  385  — 

Tíunda  grein. 
Önnur  visindi, 

A.    Guðfræði. 

Um  sjálfstæða  starfsemi  er  ekki  að  ræða  i  þess- 
ari  grein.  Alt,  sem  hjer  má  nefna,  er  þýtt  úr  lat- 
ínu.  Hjer  undir  heyra  i  raun  rjettri  öll  uppbyggi- 
leg  rit,  helgisögurnar,  er  áður  er  um  talað,  og  hvað 
annað  sem  er.  Pað  er  eins  og  mönnum  hafi  þótt 
það  ósvinna  að  koma  með  nokkuð  frá  eigin  brjósti, 
t.  d.  semja  ræður.  Til  er  allur  Qöldi  af  prjedik- 
unum  (homilium)  einkum  i  einni  gamalli  skinnbók, 
sem  nú  er  i  Stokkhólmi,  og  svo  brotum  af  öðrum. 
Petta  eru  alt  þýðíngar  úr  latínu,  yfir  höfuð  prýðis- 
vel  gerðar.  Pessar  ræður  eru  ekki  í  neinni  fastri 
röð;  annars  er  þeim  vanalega  skipað  eftir  timaröð 
(sunnudaga-  og  messudagaröð).  Svo  eru  til  ýmsar 
uppbyggilegar  ritgjörðir,  svo  sem  Viðræða  æðru  og 
hugrekki  og  líkama  og  sálar,  og  eru  þýðingar  úr 
tveim  ritum  (Moralium  dogma  eftir  Philippus  Gual- 
terus  og  De  arrha  animæ  eftir  Hugo  de  sancto 
Victore).  Svo  er  þýðíng  af  viðræðum  Gregors  mikla 
og  ýmislegt  fleira  smávegis. 

Af  kenslubókum  í  guðfræði  er  til  þýðing  á 
Elucidarius  eftir  Honorius  Augustodunensis;  hún 
er  um  sköpun  heimsins  og  sögu  hans  eftir  bibliunni 
og  miðaldaritum,  og  er  i  samræðuformi  milli  kenn- 
ara  og  lærisveins.  Pýðíngin  er  til  í  afarfornu  hand- 
riti  en  þó  ekki  nema  brot.  I^ýðingin  er  ágæt,  og 
það  er  ekkert  sett  inn  i  þetta  rit  af  öllu  þvi  rusli, 
sem  síðar  er  sett  i  svo  köUuð  Lucidaria  i  öðrum 
löndum.  25 


—  386  - 

Jarteinabálkar  eru  til  allmiklir  bæði  Máríu  og 
annara,  sömuleiðis  f  orláks  helga  og  fleiri. 

B.    Landafræði. 

Norðurlandabúar  höfðu  snemma  Ijósar  hug- 
myndir  um  þeirra  eigin  lönd  og  legu  þeirra;  svo 
þegar  þeir  fóru  að  fara  i  austurveg  og  alla  leið  til 
Miklagarðs  eftir  hinum  miklu  elfum  þar,  jókst  þekk- 
íng  þeirra  um  þau  lönd.  Ekki  síður  jókst  þekking 
þeirra  við  vesturferðir  til  Stórbretalands  og  írlands, 
fund  Grænlands  og  Vínlands;  svo  og  við  allar  pila- 
grimsferðir,  er  farnar  voru  eftir  1000  bæði  á  sjó  og 
landi  til  ítalíu  og  Jórsalalands.  Á  9.  öld  hafði  Ótt- 
ar  af  Hálogalandi  fundið  veginn  til  Hvítahafsins 
(Bjarmalands).  Menn  höfðu  glöggvan  skilníng  á 
ölki  sem  fyrir  augu  bar  og  voru  mjög  veg-  og  stað- 
visir.  Pað  er  því  óhætt  að  segja,  að  íslendíngar  á 
12.  öld  hafa  haft  góða  hugmynd  um  alla  norðurálfu 
og  löndin  sunnan  og  austan  við  miðjarðarsjó.  Hjer 
og  hvar  íinnast  lýsíngar  á  ýmsum  stöðum  á  norð- 
urlöndum;  hjá  Oddi  múnk  íinst  lýsing  á  Noregi,  á 
Finnmörku  í  Egilssögu,  á  Svíþjóð  í  Heimskringlu, 
Danmörk  i  Knytlíngu.  Landnámu  má  skoða  sem 
nokkurs  konar  íslands  lýsíngu.  Af  landafræðisrit- 
um  eru  ekjki  mörg  til.  Til  er  fylkjatal  i  Noregi 
og  skrá  yfir  féhirzlu  Björgynjar  og  biskups- 
stóla  í  Noregi,  Englandi  og  Skotlandi;  ennfremur 
fjarðatal  á  íslandi  og  tylftatal  umhverfis  ísland 
og  fleiri  þess  konar  smáskrar.  í  nokkrum  hand- 
rituni  eru  til  ýmsar  lýsíngar  á  stöðum  í  austur- 
álfu  og  annarstaðar,  er  styðjast  við  biblíuna;  er 
það  alt  fuit  af  ýmsum    hindurvitnum   og   hjátrúar- 


—  387  - 

sögum;  svo  og  iipptalning  á  bæjum,  er  geymdu  leif- 
ar  af  helgum  mönnum. 

Sjerstaklegt  rit  er  það,  er  nefnist  Leiðarvísir 
ok  borgaskipan;  það  er  almenn  landalýsíng  og 
þar  með  lýsíng  á  þeim  tveim  aöalleiöum  pílagríma 
gegnum  Evrópu  að  norðan  tii  Rómaborgar;  eru 
bæir  (áfángastaðir)  nefndir  og  það  sem  markverðast 
var  í  þeim  (kirkjur  og  helgileifar).  Við  enda  rits 
þessa  er  sagt,  að  „leiðarvisir  sjá  ok  borgaskipan 
ok  aHr  þessi  fróðleikr  er  ritinn  at  fyrirsögn  Niku- 
lás  ábóta,  er  bæði  var  vitr  ok  viðfrægr,  minnigr 
ok  margfróðr,  ráðvíss  ok  réttorðr".  Pessi  Nikulás 
var  skáld  (sbr.  183.  bls.).  —  Um  Gizur  Hallsson 
er  sagt,  að  hann  hafi  farið  viða  um  suðurlönd  og 
ritað  þar  um  bók,  sem  hafi  heitið  Flos  peregrina- 
tionis  (Ferðarblóm),  en  þvi  miður  er  það  rit  gjör- 
týnt. 

C.  Læknisfræði. 
AUar  lækningar  voru  á  elstu  timum  yíirnáttúr- 
legar  og  unnar  með  rúnum  og  göldrum;  stund- 
um  voru  og  ýmsar  jurtir  notaðar,  er  taldar  voru 
græðandi.  Pað  er  auðvitað,  að  við  innmeinum 
voru  engin  ráð  til  af  viti;  þar  á  móti  lærðu  menn 
snemma  að  fara  með  sár  og  meiðsl,  binda  um  þau 
og  leggja  ýras  smyrsl  við.  Sömuleiðis  höfðu  menn 
snemma  ýms  smáverkfæri,  t.  d.  tengur,  til  þess  að 
draga  út  brot  af  örum  eða  spjótum,  er  ekki  náðust 
með  öðru  móti.  I  sögunum  er  oft  talað  um  lækna, 
bæði  menn  og  konur,  og  konur  ekki  hvaö  sist,  þeg- 
ar  á  10.  öld.  í  sögunni  um  Stiklastaðabardaga 
getur  þess,  að  þar  var  kvennlæknir,  er  batt  um  sár 

25* 


—  388  — 

manna  og  hjúkraði  Jþeim;  „hon  vermcli  vatn  til  at 
fægja  sárin",  og  „hon  hafði  þar  gört  i  steinkatli, 
stappat  lauk  ok  önnur  grös  ok  vellt  Jþat  saman  ok 
gaf  at  eta  inum  sárum  mönnum  ok  reyndi  svá, 
hvárt  þeir  hefði  holsár,  þviat  kendi  af  laukinum  út 
ór  sári  því,  er  á  hol  var".  Annars  vitum  vjer  lítið 
sem  ekkert  um  lækningar.  Peir  sem  voru  hepnir 
sáralæknar  höfðu  „læknishendur",  og  er  á  íslandi 
sjerstaklega  talað  um  Seldæli  sem  góða  lækna,  og 
af  henni  var  Hrafn  Sveinbjarnarson  á  Eyri;  hann 
læknaði  ýms  mein  t.  d.  steinsótt. 

Af  læknisritum  er  svo  að  segja  ekkert  til,  sem 
nefnandi  sje.  Pað  sem  til  er,  er  mest  alt  liklega 
frá  siðari  timum  og  fult  af  hindurvitnum  og  hjátrú 
(kellíngabækur),  um  lyf  og  lyflatilbúning,  og  er 
mart  skríngilegt  þar  i. 

D.    Tölvisi  og  timatal. 

Um  sjálfstæða  tölvísi  er  heldur  ekki  að  ræða. 
Fyrst  voru  i  riti  hafóar  rómverskar  tölur;  siðar 
(á  13.  öld)  var  lika  farið  að  nota  serkneska  (ind- 
verska)  tölustaíi,  og  kom  það  með  kenslubókum  í 
tölvisi.  Ein  af  þessum  var  hinn  svonefndi  Algor- 
ismus  (eig.  nafn  á  merkum  aröbskum  stærðfræð- 
íngi).  Alexander  af  Guðsgarði,  er  fyrr  var  nefndur, 
orti  kvæði  um  „algorismus" ;  það  er  þýtt  á  íslensku 
mjög  snemma  og  er  um  tölurnar  sjálfar  og  nöfn 
þeirra,  þá  um  hinar  4  einföldu  reikningstegundir, 
um  kvaðratrætur  og  rótarútdrátt.  Ritgjörðin  er, 
sem  við  var  að  búast,  stundum  mjög  óljóst  orðuð, 
en  hún  er  líka  næsta  afbökuð  í  handritum. 

Timatalið   var  að  nokkru  leyti  hið  almenna. 


—  389  — 

Árinu  var  skift  í  12  mánuði  þrítugnátta;  á  10.  öld 
varð  skekkja  vegna  vangár;  fann  þá  Porsteinn  surt- 
ur  upp  sumaraukann  (innskot  viku  6.  hvert  sumar). 
Eftir  að  kristni  var  komin  á,  var  það  fremur  öllum 
skylda  prestanna,  að  vaka  yfir  tímatalinu  og  gæta 
þess,  að  alt  væri  í  skorðum  með  messudaga  og  allar 
helgar.  Höfðu  menn  fundið  upp  sjerstaka  aðferð 
til  þess  að  reikna  alt  þetta  út,  hið  svo  nefnda 
fingrarím.  Til  þess  að  vera  enn  vissari  þurftu 
menn  að  bera  gott  skyn  á  gáng  himintúngla,  sólar 
og  mána  osfrv.  Petta  var  kallað  stjörnulist  eða 
stjörnubókarfræði.  Um  tvo  menn  er  sjerstaklega 
talað  á  íslandi  vel  aö  sjer  í  þessum  fræðum.  Ann- 
ar  er  Bjarni  Bergþórsson  inn  tölvísi  (d.  1173), 
er  á  að  hafa  reiknað  út  túnglöld.  Hinn  er  Stj  örnu- 
Oddi  (sbr.  192.  bls.)  Helgason,  norðan  úr  Píng- 
eyjarsýslu.  Honum  er  hrósað  mjög  fyrir  stjörnu- 
fróðleik  og  eftir  honum  er  haft  Stjörnu-Oddatal  um 
gáng  sólarinnar,  hækkun  og  lækkun  sólargángs- 
ins;  finst  það  m.  a.  í  Rímbeyglu  og  á  að  vera  furðu- 
gott. 

Petta  rit,  Rimbeygla,  er  annars  aðalritið  í 
þessari  grein  og  er  i  afarfornu  handriti  til.  Aðal- 
efnið  er  allskonar  tímatal,  misseristal,  mánaðatal, 
osfrv.,  og  er  nokkurs  konar  kenslubók  í  tímatali 
kirkjunnar;  en  alt  efnið  er  tekið  úr  útlendum  rit- 
um  (Beda  og  fl.).  í  þessu  riti  finst  og  ýmislegt 
guðfræðislegs  efnis.  Líkt  efni,  en  aukið  með  ýms- 
um  miðaldafræðum,  má  finna  i  öðrum  handritum. 

Hjer  mætti  og  telja  ýms  almanök  (kalendaria) 
með  viðteiknuðum   ártíðum    manna,  þ.  e.  dauða- 


—  390  — 

degi  þeirra;  og  eru  þessar  ártíðaskrár  mjög  merkar 
í  sögulegu  tilliti. 

Öðrum  fræöuni  er  ekki  til  að  dreifa,  en  vjer 
sjáum  af  öllu  þessu,  hve  mikið  íslendíngar  hafa 
haft  af  útlendum  ritum  og  hve  iðnir  þeir  voru  og 
hve  fróöleiksfýst  þeirra  var  lifandi.  Heimspekileg- 
um  fræðum  í  eiginlegri  merkingu  voru  þeir  alveg 
fráhverfir,  enda  er  svo  að  segja  ekkert  tilafneinu, 
er  heimfæra  megi  þar  undir.  Eiginleg  náttúruvís- 
indi  var  ekki  um  að  ræða  i  útlöndum  og  þá  heldur 
ekki  á  Islandi.  Pað  sem  til  var,  var  alt  tóm  hind- 
urvitni  og  hjátrú  (steinar  voru  náttúrusteinar  og 
þvi  um  líkt).  Til  er  rit  eitt,  er  nefnist  Bestiarius 
(dýrak verið)  eða  Physioiogus;  eru  þar  nefnd  ýms 
dýr,  sum  ímyndunarverur  og  ófreskjur,  og  er  lýst 
stuttlega  (einhverjum  sjerstökum  eiginleika)  og 
mynd  af  þvi  látin  fylgja;  en  svo  er  bætt  við,  hví- 
likan  lærdóm  út  af  lýsingunni  megi  leiöa,  og  er 
hann  þá  siðfræðislegur  og  guðfræðislegur  og  oft 
næsta  hlægilegur.  Slíkt  er  því  fremur  uppbyggilegt 
rit  en  náttúrufræði. 


Ellefta  grein. 
Viðauki.    Norrœn  rit. 

Vjer  álitum  rjett  að  skýra  hjei*  stuttlega  frá 
norrænni  bókagerð  á  þessu  timabili,  bæði  vegna 
þess  að  þau  rit,  er  þar  til  heyra,  eru  svo  að  segja 
eingöngu  til  í  islenskum  handritum  og  oft  töluvert 
breytt,  og  vegna  þess,  að  þau  hafa  haft  mjög  mikii 


-  391  - 

áhrif  á  ísleiisk  rit  á  14.  og  15.  öld  og  þýðingu  fyrir 
ísiendínga. 

Norðmenn  sömdu  svo  að  segja  engin  frumrit; 
engar  sögur  eru  til  frá  þeirra  hendi.  Hvernig  á  þvi 
standi,  er  óvíst,  en  benda  mætti  á,  að  einmitt  þá, 
er  mestur  friður  var  á  íslandi,  á  12.  öld,  var  ein- 
hver  hin  mesta  óöld  í  Noregi  alt  í  frá  dögum  Har- 
alds  gilla  og  öldina  út.  Pó  er  þessi  skýríng  valla 
einhlit.  Norðmenn  viðurkendu  aftur  á  mót  Islend- 
inga  sem  söguritara  og  Sverrir  notaði  tækifærið  til 
þess  að  láta  Karl  ábóta  rita  sögu  sína.  Lángflest 
af  ritum  Norðmanna  eru  þýðíngar.  Fyrst  og  fremst 
þýðingar  af  prjedikunum  (homilíum),  helgisögum  og 
öðrum  þesskonar  ritum;  þar  næst  þýðíngar  af  forn- 
frönskum  skáldritum  og  eru  þau  rit  miklu  merkust. 
Hákon  konúngur  gamli  fjekk  snemmalöngun  til  að 
hefja  konúngsríki  sitt  og  tign  sína  svo  hátt,  að  hún 
stæði  jafnfætis  hverri  annari  konúngstign  1  norður- 
álfunni  að  mentun  og  skrauti  og  allri  framkomu 
inn  á  við  sem  út  á  við.  Hann  vildi  efla  hirðprjði 
og  hæversku  á  hverja  lund.  Eitt  af  ráðum  hans  til 
þessa  var  það,  að  fá  samskonar  rit  til  lesturs  fyrir 
hirð  sinni  sem  annars  staðar  voru  til,  skáldrit  um 
fornkappa,  dáðir  þeirra  og  ástir.  Á  Frakklandi  og 
í  Englandi  var  til  allur  fjöldi  þess  konar  skáldrita, 
og  voru  þau  t.  d.  um  kappa  Arðus  konúngs  og 
marga  aðra.  Aðalmennirnir  í  þeim  voru  konúngar, 
hirðmenn  og  riddarar,  drotningar,  hirðfrúr  og  meyj- 
ar,  og  jafnvel  yfirnáttúrlegar  verur.  Hjer  er  ait 
fult  af  hinum  ævintýralegustu  viðburðum,  orustum 
og  þrautum,  og  ævinlega  eru  ástir  annars  vegar, 
sjaldan   hreinar,   göfugar   ástir,   heldur  á  einhvern 


—  392  — 

hátt  með  meinum,  milli  riddara  og  giftrar  konu,  er 
þá  kann  að  vera  iUa  haldin  og  gift  einhverjum  af- 
brýðissömum  og  jafnvel  gömlum  manni.  Alt  á  að 
vera  fint  og  riddaralegt,  hæverskt  og  hátignarfult  í 
þessum  ritum,  og  er  það  og  oft  svo,  en  yíir  höfuð 
má  telja  þau  fremur  siðspillandi  heldur  en  hitt.  í 
Noregi  hafa  þau  valla  breiðst  út  til  muna,  en  þau 
komu  snenima  til  íslands  og  fengu  þar  afarmikla 
þýðíngu.  Pau  komu  sjer  vel  þar,  til  þess  að  menn 
fengju  tilbreytíngu,  þau  sýndu  þessu  afskekta  fólki 
eins  og  inn  í  nýja  heima,  og  það  gleypti  við  þeim. 
Pau  voru  þar  rituð  upp  aftur  og  aftur;  svo  voru 
rimur  ortar  út  af  þeim  og  loks  voru  búnar  til  alveg 
nýjar  sögur  i  líkíngu  við  þær.  Ásamt  íiðrekssögu 
hafa  þessi  rit  gjörbreytt  smekk  manna  á  14.  öld. 
AUar  eru  þessar  þýðingar  i  óbundnu  máli.  Pað  er 
vissa  fyrir  því,  að  hinar  fyrstu  þýðingar  af  þessum 
ritum  eru  eftir  mann  með  ónorrænu  nafni;  Tristr- 
amssaga  er  sögð  þýdd  1226  af  „bróður  Róbert"; 
Elis  saga  og  Rósamundu  er  þýdd  af  „Róbert  ábóta". 
f  etta  er  vafalaust  sami  maðurinn  og  hefur  hann  þá 
verið  englendingur  helst,  en  verið  lengi  i  Noregi 
og  kunnað  norrænu  fullkomlega.  Eftir  hverja  hin- 
ar  eru,  vita  menn  ekki;  en  Hákon  konúngur,  sem 
tjekk  Róbert  til  þess  að  þýða,  hefur  eflaust  fengið 
duglega  menn  til  þess,  að  því  er  hin  ritin  snertir. 
Pýðingarnar  eru  mjög  góðar  yfir  höfuð,  ekki  orð- 
rjettar,  en  oft  hlaupið  yfir  mærð  og  lýsíngarrollur 
i  frumritunum;  oft  eru  þau  gerð  skiljanlegri  með 
því  að  viðhafa  orð,  er  eiginlega  eiga  við  alnorræn- 
an  hugsunarhátt,  siði  og  athafnir.  Öll  þessi  rit 
voru    nefnd    sögur    og  skoðuð   sem  sögur.    Málið 


—  393  — 

á  þeim  er  oft  skrúðmál   mikiö    og   einkmn    er   oft 
skipað  orðum  saman,  er  byrja  eins. 

Hinar  helgii  þýðingar  eru  oftast  orðrjettar  og 
mjög  góðar  og  með  fornlegu  orðbragði.  En  alt 
öðru  máli  er  að  gegna  með  rit  frá  þvi  um  1300,  og 
sjest  þá  best,  hve  málspillingin  var  orðin  mikil  í 
Noregi  að  flestu  leyti. 

A.    Frumsamin  rit. 

Hjer  er  fyrst  eitt  sögurit  að  telja,  ritað  á  latinu 
af  manni,  sem  nefnir  sig  Teodricus  múnk;  hver 
hann  hafi  verið,  vita  menn  ekki.  Rit  hans  heitir: 
Historia  de  antiquitate  regum  Norwagiensium  (saga 
um  konúnga  Noregs  að  fornu).  Pað  nær  frá  Har- 
aldi  hárfagra  til  dauða  Sigurðar  jórsalafara;  höf. 
segist  ekki  hafa  viljað  rita  um  allar  þær  orustur, 
svivirðíngar-  og  níðingsverk,  er  síðan  hafi  verið 
unnin  i  Noregi.  Ritið  er  eignað  Eysteini  erkibisk- 
upi  (1161—88)  og  samið  miUi  1178  og  1187. 
Höf.  skýrir  frá  hverjum  konúngi  og  aðalverkum 
hans  stuttlega  og  greiðlega,  en  svo  skýtur  hann 
stundum  inn  kapitulum,  sem  ekkert  við  koma  efn- 
inu  og  eiga  aðeins  að  sýna  lærdóm  hans  og  vera  til 
þess  að  skemta  lesaranum.  Petta  skemmir  ritið, 
sem  annars  er  heldur  vel  skrifað  og  á  fremur  góðu 
máli.  Meginefnið  segist  hann  hafa  frá  íslendingum 
og  fer  um  þá  og  kvæði  þeirra  miklum  lofsorðum 
fyrir  fróðleik  þeirra,  enda  kastar  hann  lika  allri 
ábyrgðinni  á  hendur  þeim  fyrir  sannleik  sagnanna, 
þvi  að  i  Noregi  hafi  aldrei  verið  neinn  sagnaritari. 
Höf.  hefur  bæði  haft  munnlegar  frásagnir  og  rit 
íslendínga;  hans  saga  er  mjög  merk  af  þvi  að  hún 


—  394  — 

er  svo  gömul  og  óbreytt  eins  og  hann  skildi  við 
hana. 

Annað  rit  er  Historia  Norwegiæ  (saga  Nor- 
egs)  eftir  ónafngreindan  höfund.  Petta  rit  átti  að 
vera  i  3  hlutum,  um  landalegu,  um  konúnga  lands- 
ins  og  um  kristnun  þess  og  hag.  En  nú  er  ekki 
til  nema  landslýsíngin,  og  eru  þar  teknar  með 
Orkneyjar,  Suðureyjar,  Færeyjar  og  ísland,  og  svo 
upphafið  á  öðrum  kaflanum,  er  hefst  með  Ýngiing- 
um;  ritið  hættir  i  miðju  kafi  í  sögu  Olafs  helga. 
Hvernig  á  þessu  stendur,  er  óvíst.  Ritið  er  ekki 
ómerkilegt;  það  er  tileinkað  Agnellus  nokkrum,  er 
liklega  hefur  verið  englendingur,  og  þykir  með  lík- 
indum  mega  ráða,  að  það  sje  samið  á  fyrsta  fjórð- 
imgi  13.  aldar.  Höf.  er  fremur  illa  að  sjer  og  fer 
oft  villur  vega,  og  eru  miklar  líkur  til  að  hann  hafi 
ekki  verið  norðmaður,  heldur  iitlendíngur,  sem 
hefur  lifað  lengi  i  Noregi.  Hann  hefur  notað  ýms 
rit  og  munnlegar  frásagnir.  Mál  hans  er  afar- 
slæmt. 

Enn  er  eitt  lítið  rit  til:  Historia  de  pro- 
fectione  Danorum  in  terram  sanctam  (saga  um 
för  Dana  til  Jórsalalands) ;  þessi  ferð  var  farin  i  192 
og  segir  frá  upptökum  hennar.  I  ferðinni  voru  líka 
Norðmenn,  og  ritiö  er  vafalaust  eftir  norðmann. 
f  að  er  mest  um  undirbúning  ferðarinnar  og  byrj- 
un  hennar.  Það  er  ýmislegt  merkilegt  i  ritinu  (t. 
d.  um  Sverri  konúng).  Pað  er  samið  nokkru  síðar 
en  ferðin  var  farin. 

Á  norrænu  er  til  lítið  rit:  Saga  Danakon- 
unga,  samin  um  1270;  það  er  ættartal  frá  Haraldi 
hárfagra  og  endar  með  íngibjörgu  drotningu  i  Noregi 


—  395  — 

og  Eiríki  klippíng;  svo  kemur  stutt  yfirlit  yfir  kon- 
únga  og  lielstu  viðburði  í  annálsformi.  Alt  þetta 
er  tekið  úr  Snorra  og  dönskum  annál  og  er  ritið 
fremur  litils  virði. 

Varnarræða  móti  páfavaldinu  heitir  rit  eitt, 
sem  samið  hefur  verið  eftir  undirlagi  Sverris  kon- 
úngs  og  honum  til  varnar  móti  hinu  norræna  klerka- 
og  biskupavaldi.  Ritið  er  samið  1197  og  er  mjög 
skemtilegt.  Pað  átti  að  vera  lesið  upp  við  kirkjur 
og  koma  fólki  i  skilníng  um,  að  Sverrir  hefði  á 
rjettu  máli  að  standa  andspænis  klerkavaldinu. 

Lángmerkasta  frumrit  Norðmanna  er  Kon- 
ungsskuggsjá.  í  formála  ritsins  segist  höf.  ætla 
að  rita  um  kaupmanna  íþróttir  (iþrótt  =  sýslan 
og  staða),  um  konúnglega  siðu,  um  lærðra 
manna  íþróttir  og  um  íþróttir  bænda,  með  öðrum 
orðum,  hann  hefur  ætlað  sjer  að  rita  um  allar  þess- 
ar  stjettir,  stöðu  þeirra,  verk,  athafnir  og  einkenni; 
en  hvernig  sem  á  þvi  stendur  eru  ekki  tii  nema 
tveir  fyrstu  kaflarnir,  um  kaupmenn  og  konimg; 
hina  tvo  hefur  höf.  líklega  ekki  enst  til  að  semja, 
eða  þá  þeir  eru  löngu  týndir.  En  konúngs  skugg- 
sjá  heitir  ritið,  af  þvi  að  siðir  konúnga  eru  hæstir 
og  mest  metandi  og  af  þvi  að  konúngur  hefur  gott 
af  að  sjá  í  þessa  skuggsjón  og  sjá  sina  siðu  og 
annara.  Höf.  er  mjög  víðförull  maður,  hefur  sjálf- 
ur  verið  i  ferðum  og  kynst  öðrum  löndum;  hann 
hefur  dvalist  með  konúngum  og  þekkir  þvi  svo  að 
segja  alt  sem  hann  ritar  um  og  það  snertir  af  eigin 
reynslu.  Hann  hefur  verið  hniginn  á  efra  aldur, 
er  hann  ritaði,  og  þá  lifað  á  búi  sínu  i  ró  og  næði 
nærri  Njarðey  á  Hálogalandi.    Pað   má   reikna   út 


—  396  — 

eftir  ritinu  sjálfu,  hvar  hann  hefur  hjer  um  bil  bú- 
ið,  eftir  þvi,  sem  hann  segir  um  sólargáng  þar  norö- 
ur  frá. 

I  fyrra  kaflanum  um  kaupmanninn  standa  mjög 
merkilegar  lýsíngar  á  íslandi,  Grænlandi  og  hvölum 
í  höfunum;  þetta  er  eftir  sögusögnum  manna,  því 
að  höf.  hefur  að  minsta  kosti  ekki  til  Grænlands 
komið.  Par  er  og  lýsing  á  Irlandi,  en  full  af  hind- 
urvitnum.  í  þessum  kafla  er  og  lýsíng  á  vindum, 
sumarblíðu  og  vetrarhörku  (alt  með  tilliti  til  sjó- 
ferða)  og  er  hún  rituð  með  svo  miklu  flöri  og  mál- 
skrúði,  að  slikt  er  einsdæmi.  í  þessum  kafla  stend- 
ur  og  hin  gullfallega  setning  —  er  faðir  gefur  syni 
sinum ;  því  að  öll  bókin  er  látin  vera  samræða  milli 
föður  og  sonar  — :  „ef  þú  vilt  verða  fullkominn  í 
fróðleik,  þá  nem  þú  allar  mállýzkur,  en  þó  týn  þú 
eigi  at  heldr  þinni  tungu". 

I  siðara  kaflanum  er  rætt  um  konúng  og  hirð 
hans,  hvernig  maður  eigi  að  hegða  sjer  hjá  kon- 
úngi,  tala  til  hans  osfrv. ;  þar  á  eftir  um  riddara 
og  vopnabúnað,  umsát  borga  og  fl.,  þá  um  konúng 
sjálfan  og  eiginlegleika  hans,  og  eru  hjer  tekin 
mörg  dæmi  úr  bibliunni,  og  sjest  á  þeim,  að  höf. 
hefur  verið  bæði  latínulærður  og  biblíufastur ; 
stundum  verður  ræða  hans  næstum  þvi  prjedikun. 

Ritið  er  ómetanleg  gersemi,  þvi  að  það  sýnir 
oss  vel  inn  i  alt  borgaralegt  líf  i  Noregi  um  miðja 
13.  öld  og  hugsunarhátt  hinna  mentaðri  manna,  svo 
og  lærdóm.  En  ómetanlegt  tjón  er  það,  að  ekki  er 
meira  til  af  þvi.  Ritið  er  samið  um  1250.  Mest 
alt  er  það  byggt  á  reynslu  höf.  sjálfs;  sumtertekið 
úr  ritum   og   sumt  eftir   annara   frásögn.    Höf.   er 


—  397  — 

lítiUátur,  mjög  guðhræddur  og  ekki  laus  við  trú  á 
hindurvitni  og  náttúrufurður,  en  allra  manna  ráð- 
vandastur  i  orðum  og  gjörðum.  Mál  hans  er  yfir 
höfuð  gott  og  leikandi  lipurt,  en  ber  stundum  vott 
um  latínukunnáttu  höf.;  hann  hefur  oft  tvö  orð 
hliðstæð,  þar  sem  eitt  var  nóg,  og  hann  er  stund- 
um,  eins  og  getið  var,  mesti  málskrúðsmaður. 

Lög  Norðmanna.  Pess  er  getið  um  ýmsa 
Noregs  konúnga,  að  þeir  hafi  haft  afskifti  af  lögun- 
um,  „sett"  Jpau  eða  bætt.  Frá  alda  öðli  voru  til 
lög  og  venjur  í  hverju  hjeraði  eða  þíngi  og  hafa 
þau  smámsaman  verið  bætt  og  aukin.  Bæði  Hálf- 
dan  svarti,  Haraldur  hárfagri,  Hákon  góði  og  eink- 
um  Ólafur  helgi  og  Magnús  góði  eru  taldir  laga- 
semjarar  eða  bætendur.  Pegar  hjer  var  komið  sög- 
unni,  skiftist  Noregur  i  3  —  siðar  4  —  lagasambönd, 
þíng  hvert  með  sinum  lögum,  Frostaþíng  (í  Pránd- 
heimi),  Gulaþing  (vestanflalls),  Upplönd  með  Heið- 
sævislögum,  og  Borgarþing  (i  Víkinni).  Af  hinum 
elstu  lögum  Norðmanna  er  litið  sem  ekkert  tii. 
Einna  elstir  eru  sumir  kristinrjettir  og  elst  þeirra 
laga,  er  nú  eru  til,  eru  Gulaþingslög  (hin  eldri); 
þau  eru  þó  ekki  öll  til  og  stafa  frá  miðri  12.  öld  i 
sinni  núverandi  mynd.  Pau  eru  í  bálkum,  eru  stutt 
og  gagnorð  og  mjög  merkileg.  Frostaþingslög 
eru  næstum  öU  til,  en  ekki  eldri  en  frá  13.  öld  í 
þeirri  mynd,  sem  þau  eru  nú.  Af  hinum  lögunum 
er  næstum  ekkert  til  nema  kristinrjettirnir. 

Hjer  við  bætist  hinn  svo  nefndi  Bjarkeyjar- 
réttr  eða  lög  fyrir  kaupstaði  og  verslunarstaði. 

Lög  Norðmanna  voru  fyrst  færð  í  letur  um  1100 
og  líklega  nokkru  fyrr  en  hin  islensku. 


—  398  — 

A  13.  öld  fundu  menn  til  þess,  hve  óþægilegt 
það  var,  aö  ekki  skyldu  ein  lög  gánga  um  allan 
Noreg;  eftir  ýmsar  árángurslausar  tilraunir  tókst 
Magnúsi  Hákonarsyni  „lagabæti"  að  fá  samþykt 
ný  lög,  er  mest  voru  sniðin  eftir  Frostaþíngslögum, 
og  skyldu  þau  gilda  um  alt  land.  Af  þessari  bók 
voru  skrifaðar  4  uppskriftir,  ein  fyrir  hvert  þíng, 
og  var  hver  bók  nefnd  hinu  gamla  nafni  (Gula- 
þingslög  osfrv.);  þetta  er  villandi.  Nii  var  og  sam- 
inn  nýr  Bjarkeyjarréttr  fyrir  kaupstaðina,  og  var 
hann  nákvæmlega  sniðinn  eftir  aðalbókinni.  Pessi 
nýju  landslög  skiftast  i  bálka  (sbr.  Jónsbók).  Enn- 
fremur  skal  þess  getið,  að  til  voru  sjerstök  lög  fyrir 
hirðina,  Hirðskrá,  mjög  merkileg  lög. 

B.  fýðíngar. 
1.  Af  þýðingum  helgirita  er  til  nokkuð  at 
helgra  manna  sögum  og  postulasögum  eða 
brot  af  þeim  og  hirðum  vjer  eigi  að  telja  slikt. 
Hjer  til  má  og  telja  Tómássögu  erkibiskups;  hún 
er  þýdd  eftir  hinum  svonefnda  quadrilogus,  þ.  e. 
samsteypu  Qögurra  ævisagna  um  Tómás;  málið  á 
þessari  sögu  er  fremur  úngt  en  þó  ekki  sjerlega 
slæmt;  þýðíngin  er  fremur  góð  og  ekki  orðrjett. 
Af  prjedikunum  (homilium)  má  sjerstaklega  nefna 
safn,  sem  til  er  i  mjög  fornu  norrænu  handriti  (frá 
því  um  1200),  og  er  það  handrit  helst  allra  nor- 
rænna  handrita  og  mjög  merkilegt  að  máli  og  rjett- 
ritun.  A  þessari  homilíubók  er  fyrst  rit  hins  fræga 
fornenska  fræðimanns  Alcuins  (735—804):  De  virtu- 
tibus  et  vitiis  (um  dyggðir  og  ódyggðir);  það  er 
siðfræðisrit  og  uppbyggilegt ;   þýðingin    er    orðrjett 


—  399  — 

og  ágæt.  Pá  taka  við  homilíurnar  og  standa  þær 
í  rjettri  dagaröð;  þær  enda  með  Visio  Pauli,  sem 
er  samræða  milli  sálar  og  likama,  og  með  skýríngu 
drottinlegrar  bænar.  Inn  í  þessar  prjedikanir  er 
skotið  jarteinabálki  Ólafs  helga,  auðsjáanlega  þýdd- 
um  úr  latínu,  með  stuttri  ævisögu  Ólafs.  Á  latinu 
var  til  snemma  skrá  yfir  jarteinir  hans,  Acta,  og 
eru  þær  hjer  þýddar  og  aukiiar. 

Hákon  gamli  átti  son,  sem  og  hjet  Hákon, 
kallaður  hinn  úngi;  hann  var  efnilegur  maður  og 
námsmaður,  en  dó  12.57,  25  vetra  gamall  Hann 
var  hneigður  fyrir  bókmentir  og  lærdóm  sem  frænd- 
ur  hans;  eftir  hann  er  til  þýðing  úr  latinu  af  hinu 
nafnfræga  siðfræðis-  og  trúarriti,  sem  kallast  Barla- 
ams  saga  ok  Jósafats;  Jósafat  er  indverskur 
konúngsson,  og  uppalinn  mjög  stránglega  og 
einmanalega,  til  þess  að  hindra  að  hann  yrði  krist- 
inn,  en  þvi  hafði  honum  verið  spáð.  Barlaam  ein- 
setumaður  fær  þó  aðgáng  að  honum  og  kennir  hon- 
um  kristna  trú  og  siðafræði  með  mörgum  sögum 
og  dæmisögum.  Jósafat  verður  konúngur,  kristnar 
ríki  sitt  en  skilur  svo  við  alt  saman  til  þess  að  lifa 
með  Barlaam  það  sem  eftir  var  ævinnar.  Pýðing- 
in  er  nokkuð  iaus  og  frummálið  er  viða  æði  mis- 
skilið;  málið  er  oft  stirt  og  böglíngslegt  eða  við- 
vaningslegt,  svo  að  oft  verður  erfitt  að  komast  að 
hugsuninni,  nema  farið  sje  i  frumtextann. 

Eitt  merkasta  ritið  i  þessum  greinum  eru  þýð- 
ingar  þær  af  nokkrum  bókum  Gamla  testament- 
isins,  sem  sameinaðar  eru  í  handritum  og  nefnast 
Stjórn  einu  nafni,  af  hverju  sem  svo  það  nafn  er 
dregið.    Tvö  aðalrit  eru  hjer  skeytt  saman.    Fyrst 


—  400  — 

er  eins  manns  verk  þýðíngarnar  af  bókunum  um 
Jósúa  til  Konimgabókanna  að  þeim  meötöldum ;  sú 
þýbíng  er  mjög  nákvæm  yfir  höfuð  og  gerð  eftir 
Vulgata;  þýðarinn  hefur  gert  sjer  alt  far  um  að 
gera  þýðingu  sína  svo  læsilega  og  skiljanlega  nor- 
rænum  lesendum  sem  hann  gat;  málið  er  hreint  og 
gott.  Pýðíngin  mun  vera  gerð  á  öðrum  fjórðimgi 
13.  aldar  og  er  með  elstu  bibliuþýðingum.  Stundum 
er  hjer  bætt  við  ýmsum  skýringum,  en  þær  eru  ef- 
laust  ýngri  innskot.  Til  þessarar  þýðingar  sýnist 
enn  fremur  mega  telja  þýðíngar  á  2.  Mósebók  19. 
kap.  til  5.  Mósebókar  á  enda;  hún  er  með  sömu 
ummerkjum  og  hitt,  sem  áður  var  um  talað;  það 
er  valla  ástæða  til  að  álíta,  að  þessir  kaflar  sje  ís- 
lensk  þýðing. 

Á  undan  öllu  þessu  og  fremst  i  Stjórn  fer  nú 
þýðing  af  1.  Mósebók  til  2.  Móseb.  18.  kap.,  og  er 
þetta  rit  með  alt  öðru  móti  en  hitt.  Frumtextinn 
er  hjer  auðvitað  þýddur  grein  fyrir  grein,  en  hverri 
grein  fylgir  skýring,  og  er  hún  tekin  úr  ýmsum  al- 
kunnum  miðaldafræðiritum.  Þessar  skýringar  bera 
vott  um  afarmikinn  lærdóm,  en  verða  stundum 
geysilángar,  heil  rit  sjer  má  segja,  og  um  alt  mögu- 
legt.  Höf.  hefur  ekki  orkað  meiru  en  þessu  litla, 
enda  hefði  það  yfirstigið  eins  manns  ævi  og  þrótt 
að  fara  svo  með  allar  bækur  gamla  testamentisins. 
Pað  er  enginn  skaði  að  því,  að  höf.  gafst  upp,  þvi 
að  öllu  óskemtilegra  rit  en  þetta  fær  ekki.  tetta 
rit  er  frá  því  um  1300  og  gert  eftir  ósk  Hákonar 
háleggs  Magnússonar  (1299—1319);  hann  á  að  hafa 
sjeð  um  fleiri  helgirit  til  uppbyggíngar  fólki.  Málið 
er  fremur  slæmt  og  mjög  ónorrænt.  —  Til  þess  að 


-  401  — 

fá  svo  góða  heild  sem  hægt  var,  var  þýðínguniim 
slengt  saman  í  eitt,  eins  lángt  og  þær  náðu.  ?ess 
skal  enn  getið,  að  til  er  önnur  þýðing  af  Jósúabók, 
en  sú  er  nefnd  var,  og  er  hún  gerð  eftir  Historia 
scholastica  Pjeturs  commestors  (matgoggs). 

í  handritum  finnast  þessi  rit  sett  saman  til  þess 
að  mynda  eina  samfelda  sögu:  Stjórn,  svo  Róm- 
verjasögur,  þá  Alexanderssaga  og  G^'ðingasögur. 

2.  Pýðingar  hinna  fornfrönsku  kvæða. 
Riddarasögur  m.  m.  I'ess  hefur  áður  verið  get- 
ið,  hvernig  stóö  á  uppruna  þessara  þýðínga  og 
hverjum  þær  eru  að  þakka.  Pær  eru  í  stuttu  máli 
þessar,  er  nú  skulu  greindar. 

Tristramssaga  er  þeirra  einna  elst;  frum- 
þýðíngin  fmst  svo  að  segja  aðeins  i  úngu  isl.  hand- 
riti.  Pað  er  hinn  alkunni  ástaróman  um  Tristram 
og  ísold  björtu;  sagnirnar  um  þau  eru  i  rót  sinni 
keltneskar  og  urðu  altitt  yrkisefni  á  miðöldunum. 
Sú  saga  eða  kvæði,  sem  ísl.  sagan  er  þýdd  eftir,  á 
að  hafa  verið  eftir  Thomás  nokkurn  frá  Bretagne. 
Pýðíngin  er  eftir  Róbert  múnk  1226,  svo  sem  stend- 
ur  í  fyrirsögninni  í  hdr. 

Elis  saga  ok  Rósamundu  er  um  höfðingja- 
son,  er  komst  í  hendur  heiðíngjum  og  vann  ástir 
Rósamundu,  dóttur  konúngs  þar;  hún  gerðist  krist- 
in  og  flýði  burt  með  honum.  Sagan  íinst  í  einu 
norrænu  hdr.  og  islenskum  uppskriftum  og  má  þar 
af  glögglega  sjá,  hvernig  íslendíngar  fóru  með  hin- 
ar  norrænu  frumþýðíngar.  Pessi  þýðing  er  eftir 
Róbert,  sem  líklega  er  sami  maðurinn,  en  er  hjer 
nefndur  ábóti. 


—  402  — 

Til  þeirra  sagna,  sem  eru  um  Arðiis  konúng 
og  kappa  hans,  heyra  ívens  saga  Arðuskappa 
ogMöttulssaga;  hin  fyrri,  um  hinn  fræga  Ijónsridd- 
ara  og  ævintýri  hans,  stafar  frá  kvæði  eftir  hi5 
nafnkunna  franska  skáld  Chrestien  de  Troyés,  er 
var  samið  1169.  Möttulssaga  er  um  hinn  furðiilega 
möttul,  er  engri  konu  fór  vel  er  ekki  hafði  verið 
bónda  sinum  eða  unnusta  altrú.  Pennamöttul  urðu 
einu  sinni  allar  hirðmeyjar  og  konur  i  höll  Arðus 
að  reyna,  en  aðeins  einni  fór  hann  vel  í  alla  staði. 
Frásagan  um  þetta  er  mjög  gamansöm,  en  þykir 
nokkuð  Ijettiiðleg. 

Til  þessara  sagna  teljast  og  Errex  saga  og 
Parcevalssaga.  Hin  fyrri  er  um  Errex  og  konu 
hans  Enide  og  stafar  frá  kvæði  Chrestiens.  Endir 
þessarar  sögu  er  sjálfstæður  tilbúníngur  einhvers 
islendíngs.  Parcevalssaga  er  um  Parceval  hinn 
únga,  er  ekkert  kunni  að  hræðast  og  var  ætíð 
barnslegur  og  einfeldnislegur,  en  flekkaðist  aldr- 
ei  af  þessa  heims  vastri.  Hún  er  og  eftir  Chre- 
stien. 

Beverssaga  er  um  Bevers  (Bevis)  og  hina 
egipsku  konimgsdóttur  Jósevæn,  er  lætur  skirast. 
Bevis  á  í  fjölda  af  þrautum  og  orustum  eftir  að 
hann  var  seldur  kaupmönnum  mansali  af  móður 
sinni.  Pessi  saga  er  líklega  ein  hin  ýngsta  þess 
konar  þýðinga. 

Flóventssaga  er  um  Flóvent,  er  berst  mjög 
við  heiðingja,  Saxa,  vinnur  sigra  og  giftist  Marsi- 
bilÍLi,  dóttur  hins  heiðna  konúngs. 

Af  nokkuð  öðru  tagi  eru  sögurnar  um  Flóres 
ok  Blankinflúr   og   um   Partalópa.    fær  stafa 


—  403  — 

aiistan  að,  frá  Býsants.  Flóres  og  Blankinflúr  alast 
iipp  saman,  verða  að  skilja,  en  Flóres  frelsar  Blank- 
inflúr  úr  höndum  Babýlonshöfðíngja.  Pau  giftast 
og  Flóres  verður  konúngur.  Petta  er  ein  fegursta 
og  hreinasta  ástasagan.  Partalópasaga  er  eigin- 
lega  i  rót  sinni  ekki  annað  en  ævintýrið  um  Amor 
og  Psyche,  en  snúið  við,  svo  að  það  er  Marmoria 
keisaradóttir  í  Miklagarði,  er  svarar  til  Amors ;  hún 
elskar  Partalópa  og  lætur  sækja  hann,  en  hann  fær 
ekki  að  sjá  hana.  Endirinn  verður  þó  sá,  að  þau 
eigast  og  Partalópi  verður  keisari. 

Að  lyktum  er  ein  saga,  viðáttumest  og  einna 
merkust;  það  er  Karlamagnús  saga  ok  kappa 
hans.  Hún  er  í  allmörgum  þáttum  og  nokkuð 
mismunandi  í  handritum  og  eftir  ýmsum  frumtext- 
um.  Fyrst  er  um  Upphaf  Karlamagnúsar,  um 
æsku  hans  og  ævi  þar  til  hann  er  krýndur  til  keis- 
ara  af  páfanum;  þessi  kafli  er  tekinn  eftir  ýmsum 
heimildum.  2.  þáttur  er  um  Ólif,  systur  Karls,  og 
son  hennar  Landrjes;  Ólif  er  gift  Húgoni  konúngi, 
en  er  rægð  og  hún  látin  i  turn;  Landrjes  tekst 
að  hefna  hennar  og  alt  verður  gott.  fessi  kafli  er 
með  þeim  ýngstu  og  heyrir  ekki  til  frumsögusafn- 
inu  um  Karl.  Bjarni  Erlingsson  frá  Bjarkey  fjekk 
þenna  þátt  í  Skotlandi  1286—87  og  Ijet  þýða  hann 
síðar.  3.  þáttur  er  um  Oddgeir  danska  og  er 
tekinn  eftir  fornfrönsku  kvæði.  4.  þáttur  er  um 
Agúlandus  konúng  og  Rollant,  og  er  efnið  tekið 
bæði  úr  latínsku  riti  (Túrpínskroniku)  og  fornfrönsku 
kvæði  (Aspromont).  Samsteypan  er  ekki  vel  gerð. 
í  öðru  aðalhdr.  sögunnar  er  öllum  þessum  þætti 
gjörumsteypt  til  þess  að  fá  betri  heild,  og  hefur  það 


—  404  — 

gert  íslendíngur.  5.  þáttur  er  um  ófriÖinn  við 
Saxa  og  Guitalín  Saxakonúng,  og  kemur  RoUant 
hjer  mjög  við  söguna.  Hjer  er  og  fleiri  sögnum 
(kvæðum)  steypt  saman.  Frumtextarnir  eru  týndir. 
6.  þáttur  er  um  Otúel  heiðíngja;  hann lætur  skirast 
og  fær  dóttur  keisara;  frumkvæðiö  (Otinel)  er  enn 
tii.  7.  þáttur  er  um  Jórsalaferð  Karls  og  jafn- 
ingja  hans.  Par  i  er  um  dvöl  þeirra  i  Miklagarði 
og  þrautir  þær,  er  þeir  urðu  að  inna  vegna  stór- 
yrða  þeirra  (geipunar)  sin  á  milli,  en  keisari  i  Mikla- 
garði  heyrði  til  þeirra  úr  leyni  sínu.  Pessi  þáttur- 
inn  er  einna  skemtilegastur;  frumkvæðið  (forn- 
franskt)  er  enn  til.  8.  þátturinn  er  um  herferð 
RoUants  og  Frakka  til  Spánar  móti  Serkjum,  eftir 
því  fornkvæði,  sem  lángmerkast  er  og  enn  til,  um 
Rollant.  9.  þáttur  er  um  Vilhjálm  korneis  og  er 
fremur  ómerkileg  helgisaga.  10.  þáttur  er  endir 
sögunnar  og  segir  frá  dauða  Karls  og  jarteinum 
ýmsum,  og  hefur  hann  liklega  aðeins  átt  heima  i 
öðru  handritinu. 

Hinir  ýmsu  þættir  eru  þýddir  hver  í  sínu  lagi 
og  hver  eftir  sinn  þýðara,  og  því  er  allmikill  mun- 
ur  á  máli  og  meðferð  efnisins.  Svo  hefur  einhver 
safnað  þeim  saman  í  eina  heild  (sbr.  Piðr.s.),  en 
fyrsthafaþó  aðeins  verið  saman  1  og  3—8;  hinum 
hefur  síðar  verið  bætt  við  og  ýmsu  breytt  í  hin- 
um  fyrri  þáttunum.  f  ýðingarnar  hafa  vel  flestar 
verið  gerðar  i  Noregi  um  miðja  13.  öld. 

Á  íslandi  var  Karlamagnússaga  mjög  útbreidd 
og  tíðlesin  og  hafði  hin  mestu  áhrif  á  menn;  skáld- 
in  tóku  úr  henni  rímnaefni  og  sögur  voru  búnar 
til  eftir  henni  sem  fyrirmynd. 


—  405  — 

Bæði  um  hana  og  hinar  sögurnar  má  segja,  að 
þær  hafa  hina  mestu  þýðingu  fyrir  hina  forn- 
frönsku  frumtexta,  ekki  síst  þegar  þeir  eru  týndir 
eða  ekki  til  nema  i  brotum,  og  fyrir  frummynd 
sagnanna. 

Að  endingu  skal  talað  um  merkilegt  rit,  er 
nefnt  er  Strengleikar  eða  Ljóðabók.  Pað  er 
safn  af  smákvæðum  fornfrönskum,  er  eignuð  eru 
Marie  de  France;  hún  lifði  í  Englandi  á  dögum 
Hinriks  annars  og  orti  kvæði  sín  (lais)  liklega  eftir 
bretónskum  kvæðum  og  sögnuni.  Þessir  strengleik- 
ar  eru  aðeins  til  í  einu  handriti  og  hafa  aldrei  til 
íslands  borist.  Um  20  kvæði  eru  hjer  þýdd,  en 
þau  eru  ekki  öll  til  full,  þvi  að  skellur  eru  i  hdr. 
Pýðarinn  segist  hafa  þýtt  þau  eftir  ósk  Hákonar 
konúngs  og  liklega  er  hann  enginn  annar  en  Róbert 
ábóti.  Efnið  i  þessum  Ijóðum  eru  riddaralegar  ástir, 
og  eru  mörg  þeirra  mjög  fögur  og  ynnileg,  en 
hreinleiki  ástanna  er  ekki  jafnan  hinn  sami.  Pað 
er  eitthvað  blítt  við  þau  flest  og  stundum  ángur- 
blitt,  er  riddarinn  verður  að  missa  lííið  fyrir  ástir 
sinar.  Hreinast  og  undurfallegt  er  kvæðið  um  hinn 
únga  mann,  er  varð  að  vinna  það  til  að  fá  kon- 
úngsdóttur,  að  bera  hana  upp  á  hátt  fjall  hvíldar- 
laust.  Honum  tekst  það,  en  hann  deyr  af  mæði 
þegar  er  upp  er  komið,  og  svo  deyr  hún  af  harmi. 
Pýðíngin  á  þessum  kvæðum  var  einhver  hin  vanda- 
samasta,  og  verður  ekki  annað  sagt,  en  að  þýðar- 
anum  hafi  tekist  prýðisvel.  Hann  skoðar  þau  sem 
siðferðisleg  kvæði.  týðíngin  er  vel  nákvæm  og 
örsjaldan    leyfir    þýðarinn    sjer    sjálfstæð    innskot. 


—  406  — 

Einstöku   af  þeim   eru   nú   aðeins   til  í  hinni  nor- 
rænu  þýðingu. 


Þriðji  kafli. 

Um  1300  —  um  1450. 


Fyrsta  grein. 

Pað  timabil,  er  hjer  verður  um  rætt,  er  með 
alt  öðru  eðli  og  útliti  en  hið  undanfarna.  Frum- 
söguritunin  er  svo  að  segja  alveg  á  enda,  en  það 
er  haldið  áfram  með  mestu  iðni  og  alúð  að  rita 
upp  hin  fornu  rit  og  um  leið  breyta  þeim  og  eink- 
um  auka  þau.  Samkynja  sögum  er  safnað  í  stór 
og  fönguleg  handrit,  er  ýmsir  rikismenn  kostuðu 
(t.  d.  hin  mikla  Flateyjarbók),  og  efalaust  eru  nú 
margir  skrifarar  sem  lifa  ekki  á  öðru.  Stundum  eru 
þeir  sjálfstæðir  ritarar,  að  þvi  leyti  sem  þeir  velja 
rit  og  þætti  til  upptöku  og  búa  til  heild  úr,  og 
varð  þá  að  gæta  þess  að  öllu  væri  nokkurn  veginn 
vel  fyrir  komið.  Svo  eru  Ólafssögurnar  hinar  meiri, 
er  áður  hefur  verið  getið.  Málið  breytist  töluvert; 
bæði  með  þvi  að  hið  daglega  mál  og  almúgamálið 
eða  orð  úr  því  eru  tekin  upp  í  ritmálið  (orðin 
piltur  og  stúlka  koma  t.  d.  ekki  fram  i  ritum  fyrr 
en  um  1300). 

Smekkur  manna  var  nú  breyttur  töluvert,  þótt 
andinn  væri  eiginlega  stöðugt  hinn  sami.  f  að  eru 
sögur  og  sögukvæði,  sem  mönnum  þykir  altaf  mest 


—  407  — 

gaman  aö.  Fornu  sögurnar  um  íslendínga  osfrv. 
voru  ritaöar  og  lesnar,  en  það  er  samt  svo,  að 
menn  eru  eins  og  orðnir  nokkuð  mettir  á  þeim,  og 
það  er  auðsjeð,  að  hinar  útlendu  sögur  voru  nú 
orðnar  aðalskemtun  manna;  þær  gerðu  tilbreytíng 
með  þvi  að  þær  voru  um  alt  annars  konar  menn, 
riddara  og  frúr  þeirra  og  hæversku,  svo  og  um 
ókunn  lönd  og  ókunnar  þjóðir;  þær  sýndu  mönnum 
inn  i  aðra  veröld,  og  var  því  ekki  að  furða,  þótt 
þær  vektu  fjör  og  glæddu  imyndunaraflið.  f  essar 
sögur  höfðu  áhrif  að  ýmsu  lej^ti;  ýnisu  i  hinum 
sönnu  eða  hálfsönnu  sögum  og  þáttum  var  breytt 
eftir  þeim.  Enn  meiri  þýðingu  fengu  þær  við  það, 
að  menn  fóru  að  búa  til  nýjar  sögur  í  likíngu  viÖ 
þær  og  með  þeirra  sniði  og  efni  margvíslega  sam- 
antvinnuðu;  má  segja,  að  þær  sjeu  skyldar  forn- 
aldarsögunum  og  að  nokkru  leyti  áframhald  þeirra. 
Vjer  furðum  oss  reyndar  oft  á  því  smekkleysi,  sem 
sýnir  sig  i  þessum  sögum,  þar  sem  alt  er  ýkt  og 
sjeð  i  mjög  sterkum  sjónauka.  Pað  litur  út  fyrir, 
að  menn  hafi  alment  trúað  eða  getað  trúað  á  allar 
bábiljur,  sem  sögur  þessar  se^a  frá.  Menn  voru 
ahnent  á  lægra  mentunarstigi  nú  en  fyrr,  og  bar 
mart  til  þess,  einkum  þó  það,  að  íslendingar  voru 
svo  að  segja  alveg  hættir  þvi  að  fara  sjálfir  utan 
og  sjá  sig  um  í  öðrum  löndum.  Hirðskáld  voru 
ekki  framar  til  og  verslunin  var  i  höndum  útlendra 
manna;  þótt  getið  sje  um  stöku  íslendinga  erlendis, 
þá  er  það  ekkert  á  við  það  sem  áður  var,  þegar 
þeir  voru  stundum  i  Noregi  hundruðum  saman  í 
einu.  I^ar  næst  hafði  trú  á  helga  menn  og  jarteinir 
þróast   svo  að  undrum  gegnir;   samfara   þeirri  trú 


—  408  — 

er  ævinlega  fáfræði  og  bágborinn  hugsunarháttur 
eins  vegar,  trú  á  hindurvitni  og  yfirnáttúrlega  hluti 
yfir  höfuð,  ýkjur  og  ofsagnir  annars  vegar.  Og  svo 
var  á  Islandi.  Annálar  skýra  frá  ýmsum  dæmum 
þessa.  1338  á  15  álna  hár  risi  að  hafa  verið  drep- 
inn  á  Finnmörk.  1405  á  Árni  bróðir  Ólafsson  ein- 
hvers  staðar  í  útlöndum  að  hafa  sjeð  hjaltið  af  sverði 
Sigurðar  fáfnisbana,  10  feta  lángt;  til  átti  að  vera 
tönn  úr  Starkaði  gamla,  eins  stór  og  hönd  eða 
stærri,  og  mart  fleira  mætti  telja;  þessu  var  öllu 
trúað ;  og  þá  var  lika  trúað  á  kukl  og  galdur  (hina 
svörtu  kúnst).  Alt  þetta  mótaði  hugsunarháttinn  og 
skilnínginn.  Pað  er  afturför  geysileg  i  öllu  þessu. 
Pó  er  enn  mikill  kraftur  hjá  fólkinu  og  margir 
duglegir  menn  og  höfðingjar  voru  enn  til,  er  sýndu 
mikla  rausn.  Tilfmníngin  fyrir  fornu  sjálfstæði  var 
enn  lifandi  og  menn  vöruðust  að  láta  konúng  eða 
umboðsmenn  hans  fá  ofmikið  vald  yfir  málum 
landsins.  A  þíng  komu  engir  aðrirnú  en  lögrjettu- 
mennirnir;  týndist  þvi  sú  þýðing  þess,  sem  það 
hafði  fyrr  haft  til  þess  að  útbreiða  frjettir  innan 
lands  og  utan  að. 

Auk  þeirra  sagna,  er  nefndar  voru,  var  annála- 
ritun  nú  almennust,  og  munum  vjer  skýra  nánar 
frá  henni  siðar.  Frumsamdar  voru  tvær  biskupa- 
sögur. 

Að  þvi  er  kveðskap  snertir,  verður  og  stórmikil 
breytíng  á  honum.  Konúngakvæðin  leggjast  alveg 
niður;  hinn  forni  drápukveðskapur  heldur  þó  áfram, 
en  það  eru  aðeins  kvæði  um  helga  menn,  sem  ort 
eru  með  því  sniði;  öllu  þvi  gamla  er  haldið,  hætti 
(mest  hrynhent  og  dróttkveðið),  kenníngum  og  aUri 


—  409  — 

annari  bragargeið  (stefi  osfrv.).  Samt  sem  áöur 
hefst  nii  alveg  nýr  kveðskapur  og  eru  það  rím- 
urnar;  þær  eru  með  nýjum  bragarháttum,  sem 
ekki  beinlinis  eiga  rót  sina  i  þeim  gömlu;  þetta 
eru  söguljóð,  að  efninu  til  áframhald  af  fornu  sögu- 
kvæðunum,  flest  öll  ort  út  af  sögum  og  sögu- 
viðburðum.  Pau  sýna  löngun  á  tilbreytingu  að 
forminu  til,  en  ekki  að  efni.  ?að  eru  sögur  og 
aftur  sögur,  i  hverri  mynd  sem  er,  sem  þjóðin  elur 
við  brjóst  sjer  og  svo  að  segja  er  hin  einasta 
skemtun  hennar.  Sögurnar  og  kvæðin  (rimurnar) 
voru  hafðar  yfir  og  kveðin  á  kvöldin  og  hafa 
snemma  verið  til  þeir  menn,  bæði  karlar  og  konur, 
er  hafa  sjerstaklega  lagt  stundáþað,  ogendakunn- 
að  utanað  mart  af  rimunum.  Hinir  meiri  höfð- 
íngjar  sýnast  jafnvel  að  hafa  haft  með  sjer  rimna- 
skáld  til  að  yrkja  og  kveða  fyrir  fólkið.  Rímurnar 
(og  kvæðin)  hafa  ákaflega  mikla  þýðingu  fyrir 
málið. 

Að  nokkuru  leyti  má  segja,  að  hið  andlega  hf 
hafi  verið  flörugt  og  engan  veginn  ómerkilegt,  en 
takmörk  þess  voru  ákaflega  þröng,  sjóndeildar- 
hringurinn  geysilega  víðáttulitill. 

Undir  lok  14.  aldar  komst  ísland  ásamt  Noregi 
undir  yfirráð  Danakonúngs.  Áhrif  frá  Danmörku 
eru  þó  á  þessu  tímabili  næsta  litil ;  þau  verða  meiri 
siðar.  Landið  hjelt  sömu  stjórn  sinni  og  var  skoð- 
að  fyrst  um  sinn  sem  sambandsland  Noregs.  En 
auðvitað  hafði  þetta  nýja  samband  einkum  áhrif  á 
máhð,  þegar  fram  i  sótti. 


—  410  — 

Önnur   grein. 
Um  kveðskap. 

A.    Helgikvæði. 

1.  Nafngreind  skáld  eru  örfá;  flest  af  þeim 
kvæðum,  er  koma  til  greina,  eru  eftir  ónefnda 
höfunda.    En  eitt  nafn  skarar  hjer  fram  úr  öllum. 

Arngrimr  Brandsson,  ábóti  á  Pingeyrum 
(1350 — 61)  samdi  sögu  um  Guðmund  biskup,  er  siðar 
verður  getið;  en  hann  orti  og  hrynhenda  drápu 
um  Guðmund  með  meir  en  60  visum  óg  tvöföldu 
stefi,  og  er  hún  öU  til.  Bein  biskups  voru  tekin 
upp  1344  og  mun  kvæðið  ort  við  það  tækifæri;  það 
er  einkum  um  jarteinir  hans;  það  er  heldur  vel  ort 
en  þýðingarlitið  að  ööru. 

Eysteinn  Ásgrimsson  er  höfuðskáldið  á  14. 
öld  og  ber  af  öUum  öðrum.  Árið  1343  er  hann 
nefndur  múnkur  i  Þykkvabæ  og  á  þá  að  hafa  sýnt 
ábóta  sinum  mikinn  mótþróa;  enginn  vafi  er  á  því, 
að  Eysteinn  var  harður  í  skapi,  geðmikill  maður 
og  óvæginn.  Hvernig  þessu  máli  lyktaði,  vita  menn 
ekki,  en  álit  hefur  hann  hlotið  að  hafa  á  sjer,  því 
að  1349  var  hann  officialis  á  HeJgafelIi.  Árin  1353 
— 54  er  hann  i  Skálholti  hjá  Gyrð  biskupi  og  fylgdi 
honum  á  vísitasiuferð.  1355  fóru  þeir  báðir  utan  og 
var  Eysteinn  tekinn  inn  í  Elgisetursklaustur  við  Nið- 
arós.  Tveim  árum  síðar  kom  hann  út  ásamt  öðrum  og 
var  nú  orðinn  visitator  um  ait  Island.  Segir  að  Ey- 
steinn  hafi  verið  harður  og  þúngur  i  kröfuni ;  urðu  þá 
deilur  með  honum  og  Gyrð  biskupi,  svo  að  biskup 
bannfærði  Eystein  (1359),  en  Eysteinn   stefndi  hon- 


—  411  — 

um  fyrir  erkibiskup.  Frá  þessum  árum  eru  líklega 
kviðlíngar  eftir  Gyrð  og  Eystein.  Eysteinn  kom 
þar,  sem  Gyröur  var  að  kemba  sjer.  og  á  Gyrður 
að  hafa  sagt: 

Gyrður  kembir  nú  gula  reik 
með  gyltum  kambi, 

Eysteinn  botnaði  þegar  og  sagði: 

komiim  ertu  úr  krókasteik^) 
þinn  kúhivambi. 

Petta  er  hin  fyrsta  visa  með  rímnalagi  sem  til  er, 
ef  hún  er  rjettfeðruð  og  það  mun  hún  vera.  Peir 
biskup  sættust  þó  aftur  og  varð  Eysteinn  officialis 
fyrir  vestan.  1360  fór  hann  aftur  utan,  en  fjekk 
mjög  erfiða  útivist  og  komst  með  illan  leik  til 
Elgiseturs  og  þar  dó  hann  skömmu  siðar  í  apríl 
1361. 

Eysteinn  var  efalaust  atgjörvis-  og  dugnaðar- 
niaður,  en  óþjáll  og  lítt  sveigjanlegur.  Vjer  þekkj- 
um  hann  þó  betur  sem  skáld  en  sem  embættismann 
og  veldur  því,  að  til  er  eftir  hann  hið  nafnfræga 
kvæði  Lilja.  Pað  er  hrynhend  100-visna  drápa,  og 
stafar  nafnið  frá  höf.  sjálfum.  Skáldið  ákallar  guð 
og  Máríu  og  biður  þau  styrkja  sig  til  að  yrkja  svo 
verðugt  sje,  snýr  hann  sjer  þá  að  aðalefninu,  en 
það  er  yfirlit  yfir  sköpun  veraldar  og  mannsins, 
freisting  og  syndafall,  frelsun  og  sáluhjálp  með 
fæðíngu  Krists ;  svo  segir  frá  Kristi,  kenningu  hans 
og  kraftaverkum,  krossfesting  og  dauða,  upprisu  og 


')    f  etta  orð  er  klámfeiigið. 


—  412  — 

himnaför  og  hinuni  síðasta  dómi.  Endir  kvæðisins 
eru  hugleiðingar  og  heitt  ákall  einkum  á  Máriu 
mey.  Hin  siðasta  visa  er  samhljóöa  hinni  fyrstu. 
Aðalefnið  sjálft  er  alveg  samkvæmt  kenningu  kirkj- 
unnar  og  styðst  líklega  við  einhverja  kenslubók;  er 
meðferð  þessa  efnis  ekki  að  neinu  leyti  sjálfstæð, 
sem  heldur  ekki  var  við  að  búast.  En  það  sem 
gerir  kvæðið  svo  einstakt  i  sinni  röð  og  ágætt  er 
andríki,  mælska  og  lipurð,  og  er  alt  jafnframúr- 
skarandi.  Andrikið  og  trúarkrafturinn  kemur  hver- 
vetna  fram,  en  einkum  i  ákallsvisunum ;  tilfinníng 
syndar  og  sektar  er  innileg  og  átakanleg  og  þó  er 
hvergi  neinn  vesaldómur;  það  er  kraftur  i  innileg- 
leiknum  og  kjarkur  i  auðmýktinni;  trúin  er  einföld 
og  bernskuleg.  Orðatiltækin  eru  oft  sterk,  og  þó 
finnur  maður  aldrei  að  þau  sjeu  óeðlileg  eða  tóm 
mærð  og  klingjandi  bjalla;  þau  falla  svo  vel  saman 
við  hið  ærlega  trúarflör  og  hinn  innri  andans  loga 
í  brjósti  skáldsins,  að  öll  hin  mállega  framsetning 
er  eins  og  fædd  af  sjálfu  sjer  um  leið  og  hugsunin 
skapast;  hugsun  og  mál  eru  hjer  skilgetnir  tvibur- 
ar,  sem  aldrei  mega  hvor  af  öðrum  sjá.  Mælskan 
er  þvi  ekki  mælgi  heldur  hinn  rjetti  kraftur  orð- 
anna  og  alt  máifærið  er  ágætt,  hreint  og  einfalt; 
stöku  siðari  orð  og  útlend  orð  eru  komin  inn  (hrein- 
ferðugur).  Svarandi  til  alls  þessa  er  hin  óviðjafnan- 
lega  lipurð  kveðandinnar;  það  er  eins  og  engar 
torfærur  sjeu  til  fyrir  Eysteini;  hann  gerir  sjer  oft 
erfiðara  fyrir  en  þörf  var  á  með  ýmislegu  brag- 
skrúði,  en  hvergi  verður  þess  vart,  að  það  hafi  verið 
með  harmkvælum  fætt;  hortyttur  sjest  ekki.  Með 
ölhi  þessu  er  kvæðið  svo  að  segja  alveg  kenninga- 


—  413  — 

laiist  og  orðaröðin  svo  að  segja  ætíð  Ijós  og  einföld. 
Eysteinn  hefur  lag  á  því  að  leggja  þann  blæ  yfir  orð 
sin,  er  á  við  efnið,  hátiðlegan,  þegar  það  á  við,  þúng- 
an  og  alvarlegan,  spaugsaman,  þegar  svo  ber  undir 
(t.  d.  þar  sem  hann  lýsir  hugleiðíngum  flandans  um 
Krist).  Það  var  engin  furða,  þótt  kvæðið  yrði  frægt 
og  að  sá  talsháttur  kom  iipp,  að  „öll  skáld  vildu 
Lilju  kveðið  hafa".  Kvæðið  hafði  mikla  þýðingu 
fyrir  siðari  tíma;  það  var  stælt  á  marga  lund. 
Margir  álitu  það  trúarskyldu  að  lesa  kvæðið  einu 
sinni  á  dag,  að  minsta  kosti  einu  sinni  á  viku.  Vjer 
setjum  hjer  nokkur  vísuorð  sem  sýnishorn  af  Lilju. 
Fjandinn  segir  (4L  v.): 

Feðrætt  haiis  trúig  fá  niuiiu  hitta, 
fínnz  nióðernið  hér  með  þjóðum: 
því  er  aðferðin  Jesú  burðar 
undarhg,  svó  skil  eg  það  varla. 

Um  lækníng  Krists  (v.  46),  þar  sem  hvert  nafnorð 
svarar  til  lýsingarorðs  í  rjettri  röð: 

.  .  .  og  þar  með  veitir 
bhndum,  hrjúfum,  dumbum,   daufum, 
dauðum,  krömdum,  ærum,  lömdum: 
augu,  græðíng,  orð,  að  hlýða, 
andir,  heilsu,  visku,  að  standa. 

Um  kraft  orðanna  ber  vitni  meðal  annars  (75.  v): 

Tárum  rigni,  en  túngan  þagni, 
taki  af  mál,  en  þurftug  sáhn 
beriz  um  fast  og  búkinn  hristi, 
bið  eg  óttandi:  hjálp  mér  dróttinn. 


—  414  — 

Að  Eysteinn  hefur  vísvitandi  viljað  hafa  kvæðið 
svo  Ijóst  og  einfalt  og  laust  við  edduhnoð  sýnir  98.  v.: 

Sá  er  óðinn  skal  vandan  velja 
velr  svó  mörg  í  kvæði  að  selja 
hiúin  fornyrði,   að  trautt  niá  telja, 
tel  eg  að  það  má  skilníng  dvelja; 
vel  því  að  hér  má  skýr  orð  skilja, 
skiH  þjóðir  niinn  Ijósan  vilja, 
tal  óbreytt  og  veitt  af  vilja, 
vil  eg  að  drápan  heiti  Lilja. 

Pað  dæmi,  sem  Eysteinn  gaf  með  þessu,  hefur  og 
síðar  haft  mjög  mikla  þýðingu. 

Einarr  Gilsson,  lögmaður  norðan  og  vestan 
1367 — 69,  var  vist  kominn  af  hinum  fornu  Gilsbekk- 
íngum;  vjer  vitum  litið  um  hann,  en  hann  mun  átt 
hafa  heima  norðanlands.  Hann  hefur  verið  mikill 
dýrlingavinur,  einkum  Guðmundar  biskups;  um 
hann  hefur  hann  ort  2  drápur,  aðra  dróttkvæða, 
hlna  hrynhenda,  og  þekkjast  báðar  af  Guðmundar- 
sögu  Arngrims.  Af  dróttkvæðu  drápunni  eru  til  um 
40  vísur  og  er  hún  ævikvæði,  þurt  og  óskáldlegt; 
um  jarteinir  biskups  er  allmikið  talað.  Af  hinni 
drápunni  eru  til  17  vísur  (um  samræðu  Guðmundar 
og  Póris  erkibiskups  i  Noregi).  Par  að  auk  er  í 
sögunni  21-visu  flokkur  um  afturgöngu  nokkra,  er 
Selkolla  hjet  og  Guðmundur  kom  fyrir,  Selkollu- 
visur.  Annars  erEinar  kunnastur  af  því  að  hafa  verið 
einn  hinn  fyrsti  rimuhöfundur.  Eftir  hann  er  Óláfs- 
rima,  ein  rima  ferskeytt,  mansöngslaus,  65  erindi; 
him  er  um  orustuna  á  Stiklastöðum,  fall  Ólafs  helga 
og  jarteinir.    Efnið    er   tekið   úr   Heimskr.     Einar 


—  415  — 

hefiir   ekki   verið   neitt   höfuöskáld  og  laus  við  alt 
hugmyndaflug. 

Arni  Jónsson.  Um  hann  vitum  vjer  ekki 
annað  en  að  hann  varð  ábóti  á  Múnkaþverá  1370 
og  fór  utan  1379.  Arni  orti  og  drápu  um  Guð- 
mund,  er  sýnist  hafa  verið  aðaldýrlingur  manna  á 
14.  öld,  Guðmundardrápu;  hún  er  hrynhend  og 
80  vísur  með  tvennu  steíi.  Pað  er  löng  lýsing  af 
Guðmundi  og  mærðarfull  lofdýrðarrolla  um  hann 
og  kraftaverk  hans,  er  flest  eru  kunn  af  sögu  Arn- 
gríms.  Kvæðið  er  mikki  flörmeira  og  óbragðdauf- 
ara  en  Einars  kvæði,  og  málfærið  heldur  gott.  Ein- 
stöku  vísnastúfar  eru  aðrir  til  eftir  þenna  Árna. 

Jón  Pálsson,  Máríuskáld;  hann  mun  vera 
fæddur  um  1380,  en  lifði  lángt  fram  á  15.  öld  og 
fram  yfir  1471;  hann  var  kominn  af  Hauki  Erlends- 
syni;  hann  var  lengi  prestur  á  Grenjaðarstað  (1427 
—30  og  1447—71).  Jón  var  einna  helstur  prestur 
sinna  tíma,  duglegur  og  þróttmikill.  Hann  átti  í 
ýmsum  deilum  við  biskupa,  fyrst  við  Jón  Vilhjálms- 
son  (1225—35),  svo  við  Ólaf  Rögnvaldsson  (1459— 
95).  Hann  var  oftar  en  eitt  sinn  ofíicialis  á  Hól- 
um.  Viðurnefni  sitt  fjekk  hann  af  hinum  mörgu 
kvæðum  sínum  um  Máríu  mey,  er  hann  tignaði 
mest  allra  helgra  manna;  en  þvi  miður  er  litið  til, 
sem  honum  verði  eignað  með  vissu.  f  ar  á  meðal 
er  MáríuIykiII,  er  helst  verður  talið  víst;  það 
kvæði  er  ort  með  ýmsum  háttum  og  er  37  visur; 
háttunum  er  ekki  skipað  eftir  neinni  röð.  Kvæðið 
er  vanalegt  lof  um  Máriu  en  ekki  neitt  sjerlega 
atkvæðamikið. 

Enn  má  nefna  Kálf  skáld,  er  vjer  annars  vitum 


—  416  — 

ekkeit  um.  Hann  orti  Katrínardrápu  (hryn- 
henda);  hann  nefnir  sig  i  49.  visu,  en  á  latinu, 
„vitulus  vates",  og  veröur  það  eigi  skilið  öðruvis; 
það  er  vafalaust  sami  maðurinn,  er  orti  Völsúngs- 
rimur  (sjá  síðar)  og  kallar  hann  sig  þar  eins.  Hann 
var  múnkur,  þvi  að  hann  kallar  sig  frater  (bróðir). 
Drápan  er  um  hina  heilögu  Katrinu  og  byggist  á 
sögunni  um  hana. 

2.  Kvæði  eftir  ónafngreinda  höfunda.  Til 
eru  ekki  svo  fá  kvæði,  er  öll  munu  ort  um  1400  og 
verður  það  ekki  tiltekið  nákvæmar.  Pau  eru  flest- 
öU  dróttkveðin  eða  hrynhend  og  flest  um  Máriu 
mey  og  aðra  helga  menn  og  ori  út  af  sögum  um 
þá.  Svo  eru  til  Máriuvisur  þrennar  (um  hjálpir 
hennar  við  ýmsa),  Máríugrátr  (um  sorg  Máriu  við 
krossinn),  Máriudrápa  (lofdýrð).  Pað  eru  ýmsar 
laglegar  setníngar  og  tilfmningarikar  i  þessum 
kvæðum.  En  í  sumum  þeirra  er  mikið  málróf,  t.  d. 
upptalníng  nafna  Máriu.  Hjer  til  heyra  og  Vitnis- 
visur  (um  úngan  mann,  er  vill  ekki  halda  eið,  er 
hann  hefur  heitið  mey  fyrir  framan  likneski  Máriu, 
en  hún  vitnar  meynni  i  vil). 

Pá  er  til  Pétrsdrápa,  Andréásdrápa  (brot), 
Heilagra  manna  drápa  (ekki  til  öll);húnerum 
ýmsa  helga  menn,  þar  á  meðal  um  Knút  helga  og 
Benedikt  og  Hallvarð;  Meyjadrápa  um  ýmsar 
helgar  meyjar  (70  visur),  og  ýmislegt  fleira  smá- 
vegis.  ÖU  þessi  kvæði  eru  beint  áframhald  af  gamla 
drápukveðskapnum  og  eru  öll  sögukvæði,  en  eru  um 
leið  eða  eiga  að  vera  uppbyggileg.  Flest  þeirra  eru 
þur   og    fjörlaus   og   ómögulegt   að   þau   geti   haft 


—  417  — 

nokkur  áhrif  á  sál  manna.    I  þeim  er  og  allmikið 
af  kenningum. 

B.    Veraldleg  kvæði. 

1.  Nafngreind  skáld  eru  hjer  ekki  heldur 
sj  erlega  mörg.  Nefna  má  P  o  r  m  ó  ð  Ó 1  á  f  s  s  o  n  prest; 
er  tilfærð  visa  eftir  hann  um  Gunnar  í  einu  handrit- 
inu  af  Njálu.  Pað  er  sami  maðurinn  og  sá,  sem 
eftir  annálum  fór  utan  1338.  Auk  þessarar  vísu 
orti  hann  2  kvæði  um  Arón  Hjörleifsson  og  eru 
tilfærðar  nokkrar  vísur  í  sögunni  um  hann  úr  þeim ; 
annað  var  dróttkveðið,  hitt  hrynhent.  Visurnar  eru 
þurrar  og  efnið  aðeins  saga,  engar  hugleiðíngar 
skáldsins  sjálfs.  —  Snjólfr  nokkur  orti  6  vísur 
runhendar  um  dráp  Smiðs  Andrjessonar  hirðstjóra, 
er  Norðlendíngar  drápu  1361. 

Lángmerkastur  allra  er  höfðínginn  Loptr 
Guttormsson  hinn  ríki  á  MöðruvöUum  (f.  um 
1375,  d.  1432).  Hann  var  rikastur  og  voldugastur 
höfðingi  sinna  daga;  var  utan  á  öndverðri  15.  öld 
og  tignaður  af  Eiríki  konúngi  af  Pommern.  Hann 
kemur  við  mörg  brjef  og  skjöl,  en  ilt  er  að  fá  lýs- 
íngu  af  honum,  svo  að  hlit  sje  að.  Hann  hefur 
vafalaust  verið  duglegur  maður,  þróttmikiU  og  gáfu- 
maður.  Sagan  segir,  og  er  það  rjett,  að  hann  haíi  haft 
Kristínu,  er  án  efa  var  dóttir  Odds  lepps  Pórðar- 
sonar,  að  ástmey  sinni  og  áttu  þau  börn  saman,  en 
er  það  fylgir,  að  þau  hafi  eigi  mátt  giftast  vegna 
skyldleika,  mun  það  valla  vera  svo.  Loptur  unni 
mjög  Kristínu  og  um  hana  og  til  hennar  orti  hann 
Háttalykil.  fað  er  lángt  kvæði,  um  90  visur, 
þegar   alt    er    talið    með,    en    handritin    eru    ekki 

27 


—  418  — 

áreiöanleg,  og  líklega  heí'ur  kvæðið  ekki  veriÖ  svo 
lángt.  Kvæðið  er  ástarkvæði  og  er  Kristín  lofuð 
mjög;  eru  margar  setningar  innilegar  og  lýsa  til- 
finningu  og  viðkvæmni,  en  það  er  fult  af  endur- 
tekningum  og  verður  þvi  ekki  jafnáhrifamikið.  Pað 
er,  eins  og  nafnið  sýnir,  ort  með  ýmsum  bragar- 
háttum.  Loptur  hefur  þekt  bæði  kvæði  Rögnvalds- 
Halls  og  Snorra  Hans  kvæði  likist  mest  Háttalykli 
Rögnvalds-Halls,  sami  skortur  á  skipulegri  röð  hátt- 
anna,  en  allir  eru  þeir  kunnir  áður,  og  hefur  Loptur 
ekki  fundið  eða  skapað  neina  nýja.  Önnur  kvæði 
verða  ekki  með  vissu  eignuð  Lopti. 

2.  Kvæði  eftir  ónafngreinda  höfunda. 
Hjer  mætti  fyrst  telja  vísur  i  hinum  ýngstu  sögum 
og  hinum  nýsömdu  sögum  frá  14.  öld,  er  í  eru  vís- 
ur,  og  eru  þær  eftir  söguhöfundana  sjálfa.  ?ær  eru 
flestar  fremur  lítilQörlegar  og  óskáldlegar.  Svo  eru 
visurnar  i  Harðarsögu,  Grettissögu  og  þær  ýngstu 
í  Njáluhandritum,  ennfremur  visur  i  ýmsum  þáttum 
(draumavisur  og  fl.).  I  hinum  nýju  sögum,  sem  eru 
alveg  ósannsögulegar,  finnast  visur  i  Rárðars., 
Pórðars.  hreðu,  Krókarefss.  og  Víglundarsögu.  Stöku 
vísa  i  Rárðars.  og  visurnar  í  Vigl.s.  eru  bestar  og 
sumar  prýðilega  fallegar,  viðkvæmar  og  tilfinnínga- 
ríkar. 

Frá  14.  öld  mun  og  vera  þýðingin  á  Disticha 
Catonis,  er  á  ísl.  nefnast  Hugsvinnsmál;  það  er 
heilræðakvæði,  fult  af  snjöllum  setningum  og  minnir 
einatt  á  Hávamál. 

Ástakvæði  eru  rimnamansöngvar,  og  skal  þegar 
um  þá  talað. 


—  419  — 

Riniur.  Lángmerkastur  af  öUuni  kveöskap  ís- 
lendíngaáþessu  tímabilierrímnakveðskapurinn. 
Orðið  ríma  er  myndað  af  rini,  sem  er  útlent  orð  og 
merkir  hendingar  (runhent  eða  þvi  um  likt;  rim  á 
norrænu-islensku  merkir  alt  annað)  eða  visu;  ríma 
merkir  þvi  kvæði  (vísu)  með  rimi,  það  er  með  visu- 
orðum,  er  enda  með  hendingum  og  helst  svo,  aö 
þau  rimi  á  vixl  (1.  og  3.,  2.  og  4.  vo.);  visa  er  vana- 
lega  (og  upphaflega)  aðeins  4  visuorð.  Hjer  var  þá 
alveg  nýr  bragarháttur  tekinn  upp,  nýr  í  islensku; 
en  hann  var  reyndar  til  áður  i  latinskum  kirkju- 
Ijóðum  og  helgikvæðum;  og  má  fmna  bragarháttinn 
hjá  öUum  öðrum  norðurálfuþjóðum;  á  íslandi  hafði 
hann  og  verið  hafður  i  tiðasöngum  (t.  d.  á  Porláks- 
tíðum).  Paðan  var  hann  svo  tekinn  til  þess  að 
yrkja  undir  þjóðleg  kvæði;  hann  var  og  reyndist 
lángtum  auðveldari  en  fornu  bragarhættirnir,  og 
mun  það  i  fyrstu  hafa  valdið,  að  hann  varð  svo 
almennur;  að  runhent  var  til  áður,  hefur  og  gert 
nokkuð  til.  Bragarhátturinn  var  nefndur  fer- 
skeytt(ur) ;  reyndar  er  óvist,  hvað  gamalt  nafnið  er. 
Hljóðstafasetningu  var  haldið  óbreyttri.  Ferskeytt 
visa  var  4  visuorð,  þar  sem  1.  og  3.  vo.  voru  7 
samstöfur  (eða  3  tveggja  samstafna  orð  og  eitt  einn- 
ar  samstöfu  orð)  og  2.  og  4.  voru  6  (3  tveggja  sam- 
stafna  orð);  samstöfum  gat  fjölgað  við  klofningu. 
Einhver  elsta  visan  með  þessum  hætti  er  sú  sem 
tilfærð  er  á  411.  bls.  eftir  Gyrð  og  Eystein;  og  er 
ekki  óliklegt,  að  svo  hafi  verið  ortar  lausavisur 
áður  en  farið  var  að  yrkja  heil  kvæði  með  þessum 
hætti.  Elsta  kvæðið  er  talið  Óláfsrima  Einars  Gils- 
sonar.    Pegar  yrkja  skyldi  mikið  i  einu,  fundu  menn 

27* 


—  420  — 

brátt,  ab  það  var  holt  að  skifta  efninu  í  tvent  eða 
nieir  eftir  því  seni  á  stóð,  og  var  þá  heildin  eðii- 
lega  nefnd  rímur  (1  fleirtölu);  seinna  var  það  lika 
kallað  rimnaflokkur. 

Pegar  þess  er  gætt,  hve  auðfynt  íslendíngum 
hafði  verið  um  tilbreytíngar  í  bragarháttum,  er  ekki 
að  furða,  þótt  þeir  reyndust  nú  sem  áður  duglegir 
háttasmiðir.  Peir  sáu  fljótt,  að  vel  mátti  hafa  rím 
í  öllum  4  vísuorðum  og  urðu  þau  þá  öll  jafnlöng 
(7  samstöfur).  Eins  og  til  var  frá  fornu  6  vísuorða 
bragarháttur  andspænis  þeim  með  8,  eins  mátti 
stytta  háttinn,  svo  að  í  vísu  urðu  ekki  nema  3  vo., 
og  var  þá  hið  fyrsta  lengt  nokkuð;  hið  fyrsta  stóð 
þá  sjer  (með  3  stuðlum)  og  hin  tvö  gerðu  hend- 
íngar  hvort  við  annað,  ellegar  þá  öll  þrjú;  seinna 
bjuggu  menn  jafnvel  til  2  vísuorða-hátt.  Hins  vegar 
voru  hinar  gömlu  hendíngar  sumum  mönnum  of 
kærar  til  þess,  að  þeir  gætu  gleymt  þeim  alveg; 
tóku  menn  þá  upp  á  því  að  setja  hendingar  inn  í 
vísuorðin  (eitt  eða  tvö  eða  öll  sömun)  t.  d.  Báleygs 
vin  fyr  bauga  lin,  eða  sögð  af  brögðum  Svöln- 
isskeið.  Á  alla  vega  mátti  breyta  til,  svo  að  hjer 
kom  þá  aftur  upp  flöldi  nýrra  bragarhátta,  er  sum- 
ir  voru  engu  auðveldari  en  hinir  fornu.  En  það 
er  ekki  að  sjá,  að  rímnaskáldin  hafi  fundið  mikið 
til  erfiðleikanna,  þvi  að  ef  satt  skal  segja,  eru  flest- 
ar  rímur  leikandi  hðugar  og  mæta-vel  kveðnar. 
Pvi  eldri  sem  rimurnar  eru,  því  einfaldari  eru  þær, 
því  færri  eru  bragarhættir  þeir,  er  notaðir  eru,  og 
því  minna  er  i  þeim  af  hendíngaskrúði.  Má  þvi 
af  þessu  og  ýmsu  öðru  marka  aldursmun  á  þeim. 

Hið  gamla  skáldskaparmál  gekk  i  arf  til  rímna- 


-  421  ~ 

skáldanna  og  nota  þeir  samskonar  kenníngar  og 
áður.  En  kenningarnar  eru  hjá  þeim  aðeins  tákn- 
anir,  og  má  vel  segja  dauðar  táknanir;  þeir  hafa 
enga  hugmynd  um  upphaflega  merkíngu  þeirra, 
sem  við  var  að  búast,  og  hafa  engan  skilníng  á 
eðlilegri  eða  óeðlilegri  notkun  þeirra.  Um  eldri 
rimnaskáldin  má  þó  segja,  að  þeir  hafa  hvorki  við- 
haft  svo  margar  nje  svo  klastraðar  kenníngar  sem 
siðar  tíðkuðust  svo  mjög.  En  annað  er  enn  verra, 
og  það  er,  að  kenningarnar  eru  oft  spiltar  eða 
misskildar ;  hin  fornu  kenníngaorð  voru  sum  gleymd 
eða  hálfgleymd  og  afmynduðust,  og  verða  þvi  stund- 
um  skripi  úr;  þó  er  sumt  af  þessu  liklega  riturun- 
um  að  kenna.  Skáldin  hafa  þekt  eddu  eða  vitað 
af  henni  og  afsaka  þeir  oft  fáfræði  sina  með  því 
að  þeir  haíi  ekki  lært  eddulist  og  þess  konar,  en 
slíkt  er  látalæti. 

Annars  er  málið  hjá  þeim  yfir  höfuð  gott  eftir 
þvi  sem  islenskan  var  orðin  um  1400.  Pað  er  ein 
höfuðþýðíng  þessara  rimna,  að  þær  sýna  oss  betur 
en  nokkuð  annað  íslenskuna  á  14.  og  15.  öld.  Vjer 
sjáum  í  fyrsta  lagi,  að  hinn  forni  munur  á  sam- 
stöfunum  eða  lengd  og  stuttleiki  raddstafanna  er 
enn  í  góðu  gildi  í  hinum  eldri  rímum  (það  sjest  og 
á  hinum  kvæðunum  frá  þessu  skeiði).  Pegar  þetta 
fer  að  raskast,  hefst  nýtt  tímabil  í  sögu  málsins, 
en  það  fór  ekki  að  raskast  fyrr  en  eftir  miðja  15. 
öld.  Petta  má  og  til  marks  hafa  um  aldur  og  ald- 
ursmun  rímna.  Pé.  var  lika  farið  úr  því  að  breyta 
e  i  je,  y  i  i  (ý  í  /,  ey  \  ei  osfrv.).  í  annan  stað 
sjáuni  vjer  af  rímunum  málfærið  sjálft,  orðaauðinn. 
Pá  sjest,   að   ýms  útlend,  einkum  lágþýsk  orö,  eru 


orðin  innlygsa  í  málinu  (t.  d.  klénn,  kvintr,  finn; 
klót,  pláta;  frómr,  frygð  og  fl.).  Pau  haldast  í 
málinu  sum  en  breyta  stundum  merkíngu  sinni; 
sum  (eða  flest)  hverfa  þó  alveg  úr  þvi  aftur.  Pessi 
málþýðíng  rimnanna  er  svo  mikki  meiri  sem  svo 
litið  er  til  af  ritum  frá  tímunum  umhverfis  1400  og 
þar  á  eftir. 

Efni  rimnanna  stendur  i  nánasta  sambandi  við 
þau  rit,  sem  var  mest  alþýðuskemtun.  Rimurnai- 
voru  sjálfar  skemtunarefni  og  var  því  sjálfsagt,  aö 
yrkisefnið  yrði  þær  sögur  eða  tekið  úr  þeim  sög- 
um,  er  fólki  gast  best  að,  en  þaö  eru  fornaldar- 
sögurnar,  hinar  útlendu  sögur  og  skröksögurnar. 
Örfáar  eru  ortar  út  af  fornu  norrænu  eða  islensku 
söguefni,  eins  og  sjest  af  þvi  er  síðar  segir.  Með- 
ferð  efnisins  var  blátt  áfram;  sögunni  var  beinlínis 
snúið  i  Ijóð,  án  þess  að  skáldið  gerÖi  þar  neina 
breytíngu  á,  nema  að  þvi  leyti  sem  hann  gat  dreg- 
ið  saman  efnið  og  stytt  það ;  sömuleiðis  skaut  hann 
inn  stöku  setningum  frá  sinu  eigin  brjósti,  en  þær 
eru  svo  þýðíngarlitlar,  að  þeirra  gætir  ekki.  En 
einmitt  vegna  þessa,  hvað  höfundarnir  þræddu  sög- 
una,  hafa  margar  af  þessum  rimum  mjög  mikið 
gildi,  ef  frumsagan  er  týnd  eða  seinna  mjög  breytt 
og  aukin.    Koma  þá  rimurnar  í  stað  frumsögunnar. 

Höf.  gerir  vanalega  stutta  athugasemd  við 
rimnaskifti  um  að  nú  sje  þessi  rima  búin,  nú  hefj- 
ist  ný  rima,  eða  þar  sje  til  að  taka  aftur  og  því 
um  likt.  í  hinum  elstu  rímum  er  þetta  gert  mjög 
stutt  með  einni  visu  eða  hálfri.  En  smám  saman 
verður  þetta  öðruvisi,  einkum  með  upphaf  rímunn- 
ar.    Pað  eykst  svo  að  iir   þvi   verður   heilt   kvæði 


—  423  — 

með  6,  8  vísum  eða  meira.  Stendm^  það  út  affyrir 
sig  og  á  ekkert  skylt  við  efnið;  það  kallast  man- 
söngur.  Nafnið  bendir  á  efni  þess;  það  er  vana- 
legast  um  konur  og  ástir  og  skáldið  sjálft.  Hann 
talar  um,  hvernig  honum  lánast  með  kvennahylli 
og  ástir,  og  er  þá  vanalega  svo,  að  hann  talar  um 
óstöðuglyndi  kvenna  og  að  þær  haíi  brugðist,  geíiö 
ást  sína  öðrum,  og  allajafna  kvartar  þá  skáldið 
líka  yfir  því,  að  hann  sje  farinn  að  eldast  og  ó- 
fríkka.  Mansöngurinn  verður  þá  um  leið  nokkurs 
konar  heimsádeila.  Pessir  mansöngvar  eru  oft  lag- 
legir  og  lýsa  sönnum  tilfinníngum.  En  þegar  það 
var  orðið  siður  að  yrkja  þessa  mansöngva,  fer 
hvert  skáldið  að  taka  efni  og  orðalag  upp  eftir 
öðru  og  það  er  altaf  sama  hljóðið,  sem  kveður  við 
hjá  þeim  ílestum.  Verða  því  kærur  þeirra  ekki 
teknar  alvarlega;  þær  verða  tómar  stælíngar  og 
tóm  orð.  Sem  dæmi  hinna  eldri  og  betri  man- 
söngva  setjum  vjer  hjer: 

Reika  tekr  hiii  ramma  þrá 
lýgjar  mér  í  viiidi, 
því  er  eg  orðinn  öxhim  frá 
úngri  silkiHudi. 

Gekk  eg  framm  á  Sútarsand 
á  sorgartíma  örmnm, 
þar  lá  fley  við  frygðarland 
fnlt  af  allskyns  hörmum. 

Stóð  þar  upp  í  stafni  Pín 
af  stnðuhatri  kvenna, 
hun  bað  mig  koma  i  sess  til  sín 
á  sorgar  bátinn  þenna. 


—  424  — 

Er  því  drjúgum  daga  sem  húm 
dapr  að  öðrii  hverju, 
kom  eg  þar  niðr  í  krapparúm 
Kjalars  á  hauka  ferju. 

Rak  mig  burt  af  ræktar  hafn 
af  ráði  sorgarvinda, 
má  eg  því  ekki  meyjar  nafn 
í  mínum  kvæðum  binda. 

Sorgum  trúeg  að  sætan  kær 
seint  mun  vilja  létta. 
Pulda  eg  rímur  þrjár  og  tvær, 
þessi  verðr  hin  sétta. 

Griplur  VI.     Likingin    er  hjer  góð  og  frumleg  og 
henni  er  vel  haldið. 

Fyrrum  áttig  fræða  brunn, 
fekk  eg  af  skemtan  Ijósa, 
þann  hefr  næsta  niðr  í  grunn 
náð  með  ángri  að  frjósa. 

Svellur  það  með  sorgum  kól, 
svó  mun  hljóta  að  bíða, 
hvórki  náði  hiti  né  sól 
þann  hrygðar  jökul  að  þíða. 

Kvað  eg  þá  fyrr  með  kátri  lund 
kvíttr  af  allri  pínu, 
berr  eg  nú  ei  svó  bhða  stund 
að  brosi  eg  i  hjarta  mínu. 

Ljúfar  mej'jar  listug  orð 
lokka  af  skáldum  úngum, 
eg  mun  segja  af  seima  skorð 
sögu  með  raununi  þúngum. 


—  425  — 

Jafiiaii  hafa  menn  eigi  lítt 
unnáð  menja  skorðum; 
sú  var  eigi  af  ángri  kvítt 
öld  að  hér  bjó  forðum. 

Skáldhelgar.  I.  Eitt  dæmi  skal  enn  sýnt  úr  Bósar. 
III.,  og  er  þó  vant  að  velja  þau  sem  einkennilegust 
sjeu: 

Skáldin  eru  þar  skyldug  til, 
er  skemtan  hljóta  af  sprundum, 
mjúkt  að  færa  mansöngs  spil 
mektugum  silkihrundum. 

Ferr  eg  rétt  sem  fiskr  í  sjá, 
fugl  með  vængi   skerða, 
mig  vill  engi  menja  Ná, 
mun  svó  standa  verða. 

Hvað  skal  þeini  að  hugsa  til 
hreinna  elsku  funda, 
er  ekki  kunna  afmors  spil 
og  eigi  fljóðín  stunda. 

Veit  eg  önga  verri  þrá 
fyr  væna  hrínga  brjóta, 
en  mætri  að  unna  menja  Ná 
og  mega  hennar  ekki  njóta. 

Skáldin  eiga  stundum  við  holdlegar  ástir  og  ferst 
þeim  misjafnt  að  tala  um  þær,  eru  sum  nokkuð 
grófari  en  önnur.  Saklausar  eru  visur  sem  þessi 
úr  Bjarkarimum: 

Pykkist  margur  svella  sá 
í  sínu  hjarta  landi, 


—  426  — 

seni  aldrei  kemr  við  auðar  Ná 
iipp  að  sokkabandi. 

Yfir  höfuð  má  segja,  að  elstu  skáldin  sjeu  laus  viö 
grófyrði  eða  klúr  keskimál,  en  Jþað  verður  ekki  ætið 
sagt  um  hin  siðari. 

Til  eru  mansöngvar,  sem  ekkert  er  i  um  ástir, 
og  er  nafninu  haldið  eins  fyrir  því. 

Pess  er  oft  getið,  hvort  sem  það  á  að  skiljast 
ætið  eftir  bókstafnum  eða  ekki,  að  rimurnar  sjeu 
ortar  fyrir  kvennmann,  og  er  þá  stundum  nafn 
kvennmannsins  „bundið"  á  einkennilegan  hátt  og 
oftast  óskiljanlegan  (t.  d.  „þúngi  mikill  og  þrettán 
bú")  eða  gefið  til  kynna  með  rúnanöfnum.  Líka 
bindur  skáldið  stundum  sitt  eigið  nafn,  og  er  það 
í  hinum  eldri  rimum  gert  svo,  að  eigi  verður  ráðið 
úr  hvert  sje.  Seinna  gerðu  skáldin  það  Ijóst  og 
skiljanlega,  svo  sem  alkunnugt  er. 

Tilgángurinn  með  rínium  þessum  var  upphaf- 
lega  eingöngu  sá  að  skemta  fólki  með  þeim,  kveða 
þær  á  kvöldin  og  í  samkvæmum.  Sagt  er  aÖ  höf. 
Skíðarímu  hafi  verið  „skemtunarmaður"  Björnsjór- 
salafara,  og  á  hann  að  hafa  átt  að  skemta  þrisvar 
i  viku.  Endir  Skiðarímu  á  vist  við  þetta;  þar 
stendur: 

Hér  skal  Suðra  sjávaiTok 
sunnudagsins  bíða. 

Kveðnar  hafa  þær  líklegast  verið  á  sama  eða  líkan 
hátt  sem  siðar.  Snemma  var  farið  að  nota  þær  á 
annan  merkilegan  hátt,  sem  danskvæði.  l^að 
má  sjá  af  ýmsu,  ekki  síst  því,   að  þær   eru  oft  af 


—  427  — 

skáldunimi  sjálfum  kallaðar  dansar,  t.  d.  í  Gripl- 
um  (I,  8): 

Vessa  eg  aldrei  iim  vífa  krans 
af  Venris  látum  neinum, 
færum  heldur  fyrðum  dans 
af  fróðum  sagnagreinum. 

Vera  má,  að  hinir  lengri  mansöngvar  eigi  einmitt 
rót  sína  í  þessari  notkun  rimnanna. 

Ef  dæma  má  eftir  handritum  og  ýmsu  smávegis, 
mætti  ætla,  að  rimnakveðskapurinn  hafi  einkum 
tiðkast  vestanlands  og  norðanlands. 

Rímunum  má  skifta  eftir  þeim  sögum,  sem  þær 
eru  ortar  útaf ;  þær  flokkast  þá  eftir  þvi,  hvort  efn- 
ið  er  tekið  úr  goða-  og  hetjusögum  eða  úr  Is- 
lendíngasögunum,  eða  iir  riddarasögunum 
og  ævintýrum. 

Pær  rímur,  er  hjer  skulu  taldar,  eru  þær  er 
telja  má  eldri  en  um  1450  og  flestar  til  i  skinn- 
bókum  eða  pappirsbókum,  sem  beinlínis  eru  skrif- 
aðar  eftir  skinnbókum. 

I.  Rímur  með  efni  úr  goða-  og  hetju- 
sögum. 

Lokrur  eru  um  ferð  Pórs  til  Útgarðaloka  (þar 
af  er  nafnið  dregið)  eftir  sögu  Snorra  í  Gylfaginn- 
ing;  en  upphafið  er  alment  um  Óðin  og  Pór.  Rim- 
urnar  eru  4  og  allar  ferskeyttar  og  þvi  mjög  gaml- 
ar,  mansöngvar  svo  að  segja  engir.  I  þeim  finnast 
sjálfstæðar  lýsingar  og  eru  þær  ekki  óskemtilegar, 
þótt  nokkuð  sjeu  orðum  auknar. 

Prymlur   eru    ortar  út  af  hinu  gamla   eddu- 


—  428  — 

kvæði,  f  rymskviðu,  en  upphafið  er  sjálfstætt  um 
goðin  og  fór  (en  fyrstu  erindin  vantar)  og  þó  tekið 
úr  Snorraeddu;  ýmislegt  fleira  er  þar  frá  skálds- 
ins  eigin  brjósti,  t.  d.  allur  sá  grúi,  sem  fylgir  Pór 
i  Jötunheima,  nöfnin  á  boðsgestunum  osfrv.  Höf. 
er  gamansamur  og  ýkir  oft  svo  að  gaman  er  að, 
frani  yfir  það,  sem  i  fornkvæðinu  er;  t.  d.  þar  sem 
segir  um  matlyst  brúðarinnar  (fórs): 

Uxa  frá  eg  að  æti  brúðr, 

ekki  var  þeirra  leikrinn  prúðr, 

lagði  hun  að  sér  laxa  tólf  [í  Prymskv.  8]. 

og  lét  þó  aldrei  bein  á  gólf. 

Rimurnar  eru  3  alls, 

Griplur  eru  ortar  út  af  Hrómundar  sögu 
Gripssonar  (hinni  eldri,  er  týnd  er)  og  eru  6.  ÖU 
aðalatriði  sögunnar  hans  Hrólfs  frá  1119  finnast 
hjer,  viking  Hrómundar  með  Ólafi  liðsmannakon- 
úngi,  haugbrot  Práins  osfrv.  Rimurnar  eru  prýðis- 
vel  ortar  og  liðugar,  og  yfir  höfuð  vel  með  efnið 
farið. 

Völsúngsrimur  eru  og  6  tals,  allar  ferskey tt- 
ar,  og  ortar  út  af  upphafinu  á  Völsúngasögu,  8  kapi- 
tulunum  um  forfeður  Sigmundar,  Siga,  Rera  og 
Völsúng  hinn  óborna.  Upphaf  er  hjer  og  sjálf- 
stætt  (þó  eftir  sögum  Snorra)  um  Óðin  og  æsi  og 
komu  þeirra  á  norðurlönd.  Frumsagan  var  eldri 
en  sú,  sem  nú  er  til,  eða  i  fornlegri  mynd  en  hún. 
Höf.  nefnir  sig  Vitukis  (Kálf),  sbr.  416.  bls. 


—  429  — 

II.  Ríniur  um  íslenska  eða  norræna 
menn. 

Grettisrímur,  8  tals,  eru  ortar  út  af  14 — 24. 
kap.  Grettissögu,  um  æsku  Grettis  og  fyrstu  utan- 
landsferð,  og  eru  þær  blátt  áfram,  en  með  þeim 
elstu;  mansöngvar  næsta  stuttir. 

Skáldhelgarímur,  7  alls;  þær  eru  ortar  út 
af  sögu  um  Skáldhelga  frá  f  verárhlið  og  um  ástir 
hans  og  f  orkötlu.  Sagan  er  týnd  og  því  eru  rim- 
urnar  mikils  virði.  Skáldhelgi  lifði  á  fyrra  hluta 
11.  aldar,  fór  til  Noregs  og  þaðan  til  Grænlands  og 
dó  þar.  Porkatla  fór  og  til  Grænlands,  en  þá  var 
Helgi  giftur  þar,  og  segir  vel  og  innilega  frá  ástum 
þeirra  og  allri  meðferð.  Rimurnar  eru  prýðisvel 
ortar  og  að  öllu  samtöldu  hinar  merkilegustu.  Sag- 
an  um^  þau  f  orkötlu  byggist  á  þvi,  sem  sýnist 
hafa  verið  nokkurs  konar  trúarsetníng,  að  ást  yrði 
ekki  farsæl  fyrir  hjónabandið: 

gefast  þau  illa  girndarráð, 
er  garpar  fljóðum  iinna. 

Skíðaríma,  ein  ríma  (rúm  200  er.)  um  Skiða 
göngumann  (umflakkandi  ónytjúng).  Pað  ertostu- 
legasta  riman,  sem  til  er.  Skiði  var  uppi  á  12.  öld 
og  segir  frá  honum  i  einum  kapitula  í  Sturlusögu 
(þó  nafn  hans  sje  ekki  nefnt).  Skíði  er  Ijótur  i 
vexti  og  hinn  ógeðslegasti,  ruddalegur  og  mesti 
dóni,  auðmjúkur  við  sjer  meiri  menn,  frekur  og  ó- 
svífmn  við  alla  aðra;  hugsar  um  ekkert  nema  mat 
og  skæðaskinn,  illmálugur  og  orðhvass;  efalaust 
sönn  mynd  af  þess  konar  förumanni  um  1400. 
Skiði  er  vel  út  búinn,  á  stóran   staf  með   stæltum 


—  430  - 

broddi  og  snijeröskju  gríðarstóra,  er  heitir  Smjör- 
svín  og  er  dvergasmiði.  Skíöi  hefur  kannað  vest- 
ursveitir  og  er  kominn  að  Staðarhóli  til  Porgils 
bónda,  og  fær  hann  þar  bestu  viðtökur,  mat  og  ný 
skæði  af  Stagleyjaruxa  einum;  Skiði  biður  um  ein 
skæði  til.  Kemur  svo  til  Sturlu  í  Hvammi  og  var 
þar  líka  vel  með  hann  farið.  Svo  heldur  hann  á- 
fram  suður  í  Hítardal  og  kemur  til  Porleifs  beisk- 
alda  (það  gerir  ekkert  til,  að  Þorgils  dó  1151  og 
Porleifur  1200).  En  þar  er  honum  ekkert  sint,  og 
látinn  vera  frammi  í  stofunni  ásamt  öðru  föru- 
mannarusli.  Eftir  að  hafa  snætt  og  tæmt  Smjör- 
svínið  legst  hann  til  svefns  og  gleymir  auðvitað  að 
signa  sig.  Og  því  fór  sem  fór.  Nú  dreymir  Skíða, 
og  er  draumurinn  úr  þessu  aðalefnið.  I^ór  kemur 
til  hans  og  segir  sig  sendan  at  Óðni  til  þess  að 
biðja  hann  að  koma  og  sætta  þá  Heðin  og  Högna; 
þeir  eiga  i  deilu  út  af  Hildi  mjóvu,  dóttur  Högna, 
er  Heðinn  vill  fá;  Pór  segist  snúa  sjer  aö  Skíða, 
því  að  honum  sje  lánuð  „list  og  vit".  Skíði  svar- 
aÖi,  og  er  sem  maður  sjái  hann  Ijóslifandi: 

^      Réttast  gjörði  raumrinn  stirðr, 
réð  þó  fyrst  að  hrækja: 
„ei  skal  mildíng  minna  vírðr, 
mun  eg  á  fund  hans  sækja". 

Svo  fara  þeir  og  koma  vonum  bráðar  til  Valhallar 
fyrir  Oðin,  en  Pór  skýrir  Skíða,  hverjir  helstu  menn- 
irnir  sjeu  þar;  var  ekki  trútt  um,  að  hirðin  brosti 
að  Skíða.  Óðinn  spyr  frjetta  af  íslandi:  „eru 
margir  meiri  en  þú  |  menn  á  Isalandi?".  Skíði 
metur   alla   eftir   matgjöfum.     Óðinn  býður  honum 


—  431  — 

gjafir  og  þiggur  hann  hólk  á  staf  sinn  og  smjer  i 
svínið;  Freyja,  sem  hjer  er  kona  Óðins,  er  nísk  og 
segir  ekki  til  vera  nóg  handa  þeim  sjálfum.  Oðinn 
býður  Skíða  kvonfáng  og  kýs  hann  Hildi  sjálfa,  og 
láta  allir  sjer  það  vel  líka,  og  þar  með  er  deilan 
milli  Heðins  og  Högna  farsællega  útkljáð. 

Skíði  rjetti  skitna  höiKl, 
skyldi  haiin  fastna  Hildi, 
Oðinn  gaf  honiim  Indíalönd 
og  alt  það  hann  kjósa  vildi. 

Skiði  hafði  tvisvar  nefnt  guð  og  likaði  það  illa  í 
Valhöll,  og  nú  signdi  hann  sig.  Pað  þoldi  Heim- 
dallur  ekki  og  sló  Skíða  „horns  með  stúti  sínum". 
Högni,  mágur  hans,  tekur  þykkjuna  upp  og  Skíði 
sló  Heimdall  i  svima;  brestur  svo  í  bardaga  um 
alla  höllina;  menn  skiftast  i  tvo  andstæða  flokka, 
og  það  er  ekkert  lát  á  voðalegustu  höggum  og 
drápum,  alt  eftir  þeim  fyrirmyndum,  sem  finnast  í 
riddarasögunum  og  fornaldarsögunum,  enda  eru  það 
aðalhetjurnar  úr  þeim,  sem  berjast.  Skíði  sjálfur 
barðist  fræknlega  og  Ijet  ekki  undan  fyrir  I^ór. 
Loksins  tók  Sigurður  sveinn  bkíða  og  hnykti  hon- 
um  út  um  hallardyr;  en  Skíði  biður  Sigurð  auð- 
mjúklega  um  svínið: 

Nefna  mundi  eg  nafnið  þitt, 
nistill  silkitreyju, 
ef  þú  Sigurður  svíníð  mitt 
sæktir  inn  til  Freyju. 

Hann  Qekk  það,  því  var  kastað  út  til  hans  og  kom 
það  framan  á  brjóst   honum   og    við   það   vaknaði 


—  432  — 

hann.  En  í  svefni  hafði  Skíöi  barið  og  meitt  niarga 
af  þeim  sem  sváfu  í  stofunni  og  drepiö  fimm.  Til 
sönnunar  því,  að  draumurina  var  sannur,  var  hólk- 
urinn  á  staf  Skíða,  tönn,  er  hann  hafði  brotið  úr 
Starkaði  20  marka  þúng,  og  hið  þríforna  smjer  í 
svíninu,  sem  var  gefið  hundum  og  drápust  þeir  af; 
sjálfur  var  Skiði  örkumlaður  frá  hvirfli  til  ilja  og 
lá  lengi  vetrar  eftir  og  batnaði  ekki  fyrr  en  lofaði 
„að  leggja  af  blót  og  laugarnætur  að  vatna"  (= 
vatnfasta,  neyta  einskis  nema  vatns!). 

Ríma  þessi  er  að  öllu  meistaraverk.  Hún  er 
sambland  draums  og  vöku,  rómanskrar  dýrðar  og 
íslensks  förumanns  rustaskapar,  og  alt  ofið  saman 
svo  snildarlega  i  eina  heild.  Höf.  gerir  auðsjáan- 
lega  gys  að  öllum  öfgunum,  öllu  þvi  óeðlilega  í 
þeim  sögum,  sem  fólki  gast  best  að.  Hvort  tiigáng- 
ur  hans  var  sá,  að  útrýma  þeim  sögum  og  bæfa 
smekkinn,  er  þar  á  móti  alls  óvist  og  valla  líklegt. 
Hann  þekkir  fjölda  af  fornhetjum  og  sögum,  forn- 
aldarsögum  og  öðrum,  hvort  sem  hann  hefur  þekt 
þær  af  sögunum  sjálfum  eða  af  munnlegum  frá- 
sögnum.  Lýsíngin  einkuni  af  Skíða  er  ágæt;  hjer 
er  um  virkilega  mannlýsíngu  að  ræða  með  sínum 
einkennum  út  af  fyrir  sig,  og  Jýsíngin  er  stöðugt 
sjálfri  sjer  prýðilega  vel  samkvæm.  Málið  er  gott 
og  fellur  vel  við  efnið  og  kveðandin  einkar  lipur. 

Ríman  er  eignuð  höfundi,  er  ýniist  er  nefndur 
Einar  fóstri  eða  Sigurður  fóstri,  og  er  hann 
látinn  vera  skemtunarmaður  höfðíngjans  Björns 
jórsalafara  (d.  1415).  Sigurðarnafnið  er  að  likind- 
um  rjettara.  Er  þá  ríman  ort  um  1400  og  með 
hinum  elstu. 


—  433  — 

Um  Óláfsrímu  hefm*  áðm-  verið  talað. 

f  rændlur  eða  Sigmundar  rímur  Brestis- 
sonar  eru  ekki  allar  til  (10  alls);  þær  eru  ortar  út 
af  Færeyíngasögu  kap.  34—50  og  fylgja  henni  ná- 
kvæmlega,  og  eru  með  elstu  rímum. 

Rímur  út  af  tilbúnum  sögum  um  íslendínga 
eru  eiginlega  ekki  aðrar  en  Krókarefsrímur,  8 
tals.  Pær  eru  ortar  út  af  sögunni  og  víkja  ekki 
frá  henni.  tessar  rimur  eru  með  þeim  ýngstu; 
það  sýna  hinir  löngu  mansöngvar  og  málseinkenni. 

III.    Rimur  út  af  fornaldarsögum. 

Friðþjófsrímur  (5  alls)  út  af  Friðþjófssögu, 
Sturlaugs  r.  starfsama  (7  tals)  út  af  20  fyrstu 
kapitukim  sögunnar  og  hefur  him  verið  í  betri  og 
eldri  mynd.  —  Bósarímur  (10  alls,  en  vantar  end- 
ann)  út  af  sögunni  um  hann;  höf.  hefur  skotið  inn 
i  efnið  berserkjabardaga.  —  Hjálmtérs  r.  og  Ölvis 
(11  tals)  eftir  sögu,  eldri  en  þeirri,  er  nú  er  til; 
eru  frá  fyrra  hluta  15.  aldar  og  ekki  sjerlega  vel 
ortar.  —  Bjarkarimur  (8,  en  vantar  endann) ;  eru 
þær  ortar  út  af  þættinum  um  Böðvar-Bjarka  i  Hrólfs 
sögu  kraka  en  eftir  betri  sögu  en  þeirri,  er  nú  er 
til.  Höf.  hefur  og  tekið  ýmsa  smákafla  úr  öðrum 
þáttum  sögunnar,  og  hafa  því  rimur  þessar  allmikið 
gildi.  —  Sörlarímur  (6,  en  vantar  endann) ;  frum- 
sagan  er  týnd.  Höf.  hefur  gaman  af  lýsíngum  (vik- 
íngalaga  og  fl.).  Pessar  rimur  eru  einna  elstar  og 
hafa  allmikið  sögugildi. 

Til  þessara  rímna  má  enn  telja  rimur  út  af 
sögum  um  menn,  sem  eiga  að  vera  norrænir,  en 
sögurnar  eru  al veg  týndar.    H  r  i  n  g  s  r .  o  g  T  r  y  g  g  v  a 

28 


-  434  — 

eða  Geðraunir  (13  eða  12  tals)  um  ástir  milli 
Hríngs  konúngssonar  og  Brynhildar  dóttur  Hertryggs 
konúngs  i  Garðaríki.  Eftir  niargar  þrautir  eigast 
þau  loks  á  endanum.  Pær  eru  með  þeim  elstu.  — 
Gríms  r.  og  Hjálmars  (4  alls)  eru  um  Grím  jarls- 
son  og  íngigerði  konúngsdóttur  í  Svíþjóð;  Grímur 
á  að  fá  hennar,  ef  hann  drepur  Hjálmar  Háreksson 
frá  Bjarmalandi,  og  það  gerir  hann.  —  Úlfhams- 
rimur  eða  Vargstökkur  (6alls);  aðalefnið  er  um 
mann,  sem  um  tíma  er  i  úlfslíki  og  á  2  börn  við 
konu  sinni;  hún  ræður  manni  sinum  bana  og  vill 
giftast  syni  sinum,  en  hann  vill  ekki,  og  leggur 
hún  þá  á  hann,  en  hann  frelsast  og  hún  fær  sín 
makleg  málagjöld.  Efnið  er  ekki  ómerkilegt.  — 
Sigurðar  r.  fóts  og  Asmundar  Húnakóngs 
(6  tals)  er  ástarsaga,  lagleg  og  vel  til  fundin  um 
Asnumd  Húnakonúng  og  Signýju,  dóttur  Knúts  kon- 
úngs  i  Sjólöndum.  Knútur  festir  dóttur  sina  Sig- 
urði  fót;  þar  af  gerist  sagan;  Ásmundur  og  Sig- 
urður  beijast  og  hefur  Sigurður  miður,  en  Ásmund- 
ur  lætur  þó  af  hendi  við  hann  Signýju  og  fær  ann- 
arar  konu,  og  fær  þá  Sigurður  tækifæri  til  að  duga 
honum. 

IV.  Rimur  út  af  riddarasögum  og  ævin- 
týrum  og  þess  konar. 

Skikkjurimur  (3  að  tölu)  út  af  hinni  gaman- 
sömu  Möttulssögu,  en  hún  nokkuð  stytt,  í  upphaf- 
inu  einkum,  en  aukin  inni  i  frásögninni  til  þess  að 
gera  hana  enn  hlægilegri.  —  Geiplur  (4  alls)  eru 
ortar  út  af  7.  þætti  Karlamagnússögu  og  fylgja  frá- 
sögninni    fremur   nákvæmlega.  —  Landrésrímur 


—  435  - 

(9  tals)  út  af  ±  þætti  í  sömu  sögu,  eftir  öðru  aðal- 
handrilinu  (sbr.  403.  bls.),  en  höf.  hefur  haft  þátt- 
inn  i  dálitið  annari  mynd.  —  Herburtsrímur  (4 
alls)  eftir  Jpættinum  um  Herburt  og  Hildi  í  Piðreks- 
sögu. 

Út  af  sögum,  er  frumsamdar  eru  á  íslandi  og 
eftir  riddarasögunum  seni  fyrirmynd,  eru  til  rimur: 
Geirarðsrimur  (8  alls)  um  Geirarð  og  Elinborg, 
keisaradóttur  i  Frakklandi.  —  Filpórimur  (8  alls) 
um  Filpó,  konúngsson  frá  Krit,  og  Lilju,  konúngs- 
dóttur  á  Spáni.  —  Konráðs  r.  keisarasonar  (8 
tals)  um  Konráð  og  Matthildi  keisaradóttur  í  Mikla- 
garði.  —  Mágusrimur  (9  tals)  íit  af  fyrstu  10 
kapítulum  sögunnar,  en  eru  nokkuð  endasleppar 
og  má  vera,  að  eitthvað  vanti.  —  Blávus  r.  og 
Viktors  (8  tals)  um  Viktor  konúngsson  á  Frakk- 
landi  og  Blávus  konúng  fóstbræður;  þar  kemur  fyrir 
undradúkur.  —  Sálus  r.  og  Nikanórs  (11  alls); 
efnið  likist  því  sem  er  í  Flóventssögu.  Endann  á 
rímunum  vantar. 

Út  af  öðrum  ævintýrasögum  og  skröksögum 
eru  til  Dámustarímur  (4),  Dínus  r.  drambláta 
(4),  Jóns  r.  leiksveins  (leikara;  3),  Vergilíus- 
rímur  (2),  Klerkarímur  (-spil;  5),  og  eru  tvennar 
þær  siðustu  merkastar,  um  töframenn  og  höfðíngja- 
dætur;  og  eru  Vergilíusrímur  stundum  ekki  sjerlega 
finar.  En  vjer  getum  ekki  hjer  farið  frekara  út  í 
efni  eða  lýsingu  þessara  rimnaflokka. 

Flestar  aðrar  rímur,  er  til  eru  á  skinnbókum 
(hinum  ýngstu),  munu  vera  ýngri  en  frá  því  um 
1450,  þótt  oft  sje  vandi  að  ákveða  það  með  fullri 
nákvæmni. 

28* 


-  436  — 

Priðja  grein. 
Sögur,     Annálar. 

A.  Svo  sem  áöur  liefur  verið  frá  skýrt,  var 
fruiíiritun  sagna  að  mestu  lokið  með  ritum  Sturlu 
í*órðarsonar.  Á  14.  öld  var,  sem  fyrr  er  sagt,  lítið 
gert  annað  en  skrifuð  upp  hin  gömlu  rit,  stundum 
aukin  og  gerðar  samsteypur  úr.  Pó  voru  þá  frum- 
samdar  sögur,  einkum  þegar  leið  á  öldina,  en  fæst- 
ar  þeirra  voru  sannsögulegar,  heldur  flestar  hreinar 
og  beinar  skáldsögur.  Vjer  skulum  gera  grein  fyrir 
þeim  síðarnefndu  sjer  og  ræða  hjer  aðeins  um  rit 
þau,  sem  eru  sannar  sögur  og  þó  aðeins  snertandi 
kirkjuna  og  árbækur. 

Árna  biskups  saga  ?orlákssonar.  Árni 
var  biskup  1269—98  i  Skálholti  og  er  kunnastur 
fyrir  baráttu  sína  fyrir  kirkjunnar  og  klerkanna 
valdi  (valdi  kirkjunnar  yfir  öllum  kirkjum  og  kapell- 
um  og  þvi  kallaður  Staða-Árni).  Hann  var  strángur 
maður  og  duglegur.  Sagan  segir  einkum  frá  hon- 
um  eftir  að  hann  var  orðinn  biskup,  og  alt  til  árs- 
ins  1290—91;  þá  hættir  hún  i  miðju  kafi  og  hefur 
annaðhvort  aldrei  náð  lengra  eða  týnst  endir  á 
handriti.  Sagan  er,  það  sem  hún  nær,  afarmerki- 
leg,  þvi  hún  segir  frá  mjög  þýðíngarfullum  atburð- 
um,  er  snerta  alt  landið,  á  tímabili,  sem  rit  eru 
annars  svo  að  segja  engin  til  frá.  Hún  er  í  alla 
staði  áreiðanleg,  því  að  höf.  er  Árna  nákunnugur 
og  hefur  haft  biskupsskjöl  að  styðjast  viö  og  tilfærir 
oft  brjefin  sjálf.  Pess  hefur  verið  getið  til,  að  höf. 
sje   Arni   biskup   Helgason  (1304—20),  systurson 


—  437  — 

Árna  sjálfs  og  honuni  mjög  handgenginn.  I*essi 
tilgáta  er  mjög  sennileg,  og  mun  sagan  þá  samin  á 
biskupsárum  Árna  Helgasonar.  Inn  í  söguna  eru 
settar  annálaklausur  um  árin  1268 — 88. 

Lárenzíus  saga  biskups  er  löng  saga,  en 
vantar  endann;  hefur  týnst  úr  handriti.  Hún  er 
um  Lárenzíus  biskup  Kálfsson  á  Hólum  (1323—30); 
hann  var  gáfaður  maður  og  hinn  lærðasti,  hjelt  skóla 
og  var  ágætur  kennari.  Sagan  segir  Ijóst  frá  honum 
og  greinilega  og  gefur  ágæta  mynd  af  honum. 
Hann  átti  i  miklum  þröngvingum,  einkum  er  hann 
dvaldi  i  Noregi,  og  var  illa  með  hann  farið  af  kórs- 
bræðrum  í  Niðarósi,  en  hann  var  kjarkmaður  og 
ósýtinn.  Sagan  er  mjög  auðug  að  efni  og  viðburð- 
um  og  rekur  æviferil  biskups  mjög  nákvæmlega. 
Pað  er  alhiierkilegt,  að  i  henni  kemur  fyrir  all- 
mikið  af  stúfum,  sem  eru  eins  og  teknir  úr  annál, 
og  eru  náskyldir  þeim  annál,  sem  nefndur  hefur 
verið  Lögmannsannáll  og  saminn  er  af  Einari 
presti  Hafliðasyni.  Pessi  Einar  er  fæddur  1307 
og  var  prestur  á  Höskuldsstöðum  1334,  ökónóm 
á  Hólum  1340,  en  flekk  Breiðabólstað  i  Vestur- 
hópi  1344;  var  erlendis  1345—46  og  hitti  þá 
Klemens  páva  hinn  sjötta  í  Avignon.  Hann  dó  1393. 
Einar  var  hinn  mesti  heiðursmaður,  velmetinn,  gáfu- 
maður  og  þróttmikill.  Hann  var  mesti  vin  Lárenzius 
og  hjálparhönd.  Annálastúfum  sögunnar  kemur  svo 
vel  heim  við  „lögmannsannáP,  að  það  er  enginn 
vafi  á,  að  Einar  er  höfundur  hennar.  Einar  er 
mjög  óhlutdrægur  og  gyllir  biskup  alls  ekki,  heldur 
segir  um  hann  bæði  það  sem  vel  og  miður  var. 
Pað  er  mart  i  sögunni  mjög  fróðlegt  og  skemtilegt 


—  438  — 

og  þar  að  auk  þýðÍLgarmikið  fyrir  lýsíngu  tínia  og 
siða  á  14.  öld.  Málið  er  fremur  lipurt,  en  auðvitað 
ekki  eins  hreint  og  fyrr.  Sagan  er  ekki  rituð  fyrr 
en  um  eða  eftir  miðja  öldina.  Hún  er  vafalaust  að 
vel  flestu  áreiðanleg;  en  þó  koma  fyrir  villur  t.  d. 
sú,  að  Einar  lætur  Hákon  Magnússon  vera  krýndan 
í  Niðarósi  í  staðinn  fyrir  í  Ósló. 

Guðmundar  saga  biskups  Arasonar  er 
hin  þriðja  biskupssagan  frá  14.  öld,  og  er  hún  eftir 
Arngrim  ábóta  (sbr.  410.  bls.).  Arngrímur  dó  1361, 
en  hafði  gengið  ýmislegt  skrykkjótt;  1351  var  hami 
vigður  til  ábóta  á  f*ingeyrum  og  officíalis  var  hann 
gerður  1357,  en  settur  af.  Litið  annað  vita  menn 
um  hann  með  vissu.  Arngrimur  var  vel  lærður  og 
þekti  mörg  af  miðaldarritum.  Hann  samdi  —  auk 
kvæðanna  —  sögu  um  Guðmund  biskup  á  latínu 
og  hefur  hún  verið  ætluð  útlendíngum,  ef  til  viU 
páfa  sjálfum,  því  að  menn  vildu  fá  Guðmund  gerðan 
að  viðurkendum  dýrlingi;  þess  vegna  finst  þar  all- 
merk  lýsing  á  íslandi.  Segir  fremur  stuttlega  frá 
sjálfum  æviferli  biskups  —  og  er  það  mest  tekið  úr 
eldri  sögunni  um  hann;  en  því  meir  og  rækilegar 
er  skýrt  frá  jarteinum  Guðmundar,  og  er  hann 
hvervetna  lofaður  ákaflega.  Inn  i  söguna  eru  hjer 
og  hvar  settir  kaflar,  er  litið  sem  ekkert  snerta 
efnið.  Sagan  er  ekki  skemtileg,  mærðin  mikil  og 
orðfærið  mjög  mengað  útlendum  orðum  og  óislensku- 
legt.  Liklega  er  sagan  rituð  um  1345  (sbr.  kvæðið). 
Frumritið  á  latínu  er  týnt.  Inn  í  þýðínguna  hefur 
þýðarinn  sett  vísur  margar  bæði  eftir  Arngrím 
sjálfan  og  Einar  Gilsson  og  fl.    Sumir  ætla,  að  það 


—  439  — 

sje  Arngrirnur  sjálfur,  er  þýtt  hefur  söguna;  en  það 
er  liæpin  skoðun. 

Allar  þessar  sögur  eru  að  sönnu  með  sömu 
sögugerð  og  áður,  og  þó  er  mesti  munur  á  fram- 
setníngu  þeirra  og  hinna  gömlu  sagna,  sem  við  var 
að  búast  vegna  timamunar  og  eins  vegna  hins,  að 
þessar  sögur  eru  samtíðarrit  nema  hin  síðasta. 

B.  Annálar.  Annáll  (árbók)  er  i  sjálfu  sjer 
ekki  saga,  heldur  nokkurs  konar  sögurit  eða  tildrög 
til  sliks.  Viðburðir  eru  taldir  eftir  áraröð  og  við 
hvert  ár  (ef  til  eru)  og  geta  þá  verið  margir  við 
eitt  ár,  en  sambands  milli  hinna  einstöku  viðburða 
gætir  aldrei,  og  það  er  örsjaldan  og  helst  þegar 
kemur  niður  að  timum  höfundarins  eða  ritarans.  að 
þeir  verða  að  samfeldum  smásögum.  Pess  konar 
annálaritun  hafði  verið  ahiienn  i  norðurálfu  löngu 
áður  en  Island  byggðist.  Með  útlendum  ritum  flutt- 
ust  og  annálarit,  auðvitað  á  latinu,  til  íslands;  en 
hvort  sem  þau  komu  þángað  fyrr  eða  siðar,  verður 
þeirra  ekki  vart  i  riti  fyrr  en  á  síðara  hlut  13.  aldar 
eða  eftir  miðja  öldina.  Pað  lá  nú  mjög  nærri  fyrir 
íslenska  fræðimenn  að  reyna  að  ársetja  merka  við- 
burði  i  sögu  Noregs  og  íslands.  Þetta  gerðu  menn 
og,  og  hafa  þvi  orðið  að  gera  ýmsar  athuganir,  er 
snertu  tímatal  og  timatalsreiknínga.  Fyrst  tóku 
menn  latínska  frumritið  eða  uppskrift  af  þviog 
skrifuðu  inn  i  það  þá  norrænu  og  islensku  viðburði, 
er  þeir  þóttust  geta  ársett.  Pessi  fyrsti  annáll 
hefur  verið  saminn  á  íslandi  um  1280,  og  hefur 
hann  hafist  með  fæðingarári  Haralds  hárfagra.  Vjer 
höfum    áður  getið  þess,  að  t.  d.  i  Guðmundarsögu 


—  440  — 

hefur  annáll  verið  notaður.  Til  er  eitt  annálsrit 
(Konúngsannáll),  er  stendur  þessu  frumriti  mjög 
nærri;  þar  er  íslenskan  innan  um  latinuna  alt  niður 
á  10.  öld,  en  úr  því  hverfur  latínan  að  mestu,  og 
svo  er  um  flesta  aðra  annála,  að  latinan  hverfur 
eða  er  þýdd  á  islensku.  Frumritið  viðkemur  oss 
litið  hjer;  það  hefst  með  veraldarsögu,  er  á  að  vera 
samið  af  manni,  er  hjet  Ekkehard  af  Aura,  en  þar 
við  hafa  og  önnur  rit  verið  notuð.  Pau  annálsrit, 
er  merkust  eru,  eru  þessi: 

Resensannáll  kallast  handrit,  er  J.  P.  Resen 
átti;  þar  hófst  timatalið  með  Krists  fæðingu  og  það 
nær  að  1295;  þar  eru  islenskir  lögsögumenn  og 
biskupar  taldir.  Par  er  og  tekið  sjerstakt  tillit  til 
Sturlúnga  á  13.  öld,  og  mun  þvi  ritið  vera  samið 
af  einhverjum  þeirra  eða  manni,  sem  var  þeim  ná- 
kominn.  Setningar  eru  mjög  stuttar  og  er  ritið 
með  aHraelstu  annálum. 

Annales  vetustissimi  (Forni-annáll)  var 
handrit  nefnt  (af  Árna  Magnússyni);  þar  er  í  stór 
skella  um  árin  1000—1269.  Ritið  hefst  með  fæð- 
íngu  Krists  og  endar  með  árinu  1314;  frá  1302  eru 
eyður  látnar  vera  við  árin  og  hefur  ritarinn  ætlað 
sjer  að  fylla  þær  siðar,  eftir  þvi  sem  honum  ykist 
fróðleikur,  og  sjáum  vjer  hjer  þegar,  hvernig  ritar- 
arnir  fóru  með  hinn  síðasta  hluta,  er  náði  yfir 
þeira  eigin  ævi.  Endirinn  er  og  ritaður  með  ýms- 
um  höndum.  Annáll  þessi  er  náskyldur  Resens- 
annál,  en  eykur  stundum  við,  t.  d.  skýrslu  um  hin 
nýju  lög  á  Islandi  og  lögmannatali.  Efalaust  er 
hann  og  saminn  á  vesturlandi. 

Annáll  Henriks  Höyers  (heitinn  eftir  dr.  H. 


—  441  — 

Hö}  er,  noirænuni  manni,  d.  1615,  hann  skrifaÖi  upp 
ísl.  handrit)  nær  frá  547  e.  Kr.  til  1310;  hann  er 
fyrst  stuttur  en  eykst  altaf  meir  og  meir,  líka  með 
ýmsum  útlendum  viðburðum,  og  er  hann  náskyldur 
Fornaannál  alt  að  1302. 

Konúngs  annáll  ( Annales  regii,  í  norsku  hand- 
riti  i  Konúngsbókhlöðu  í  Kaupmannahöfn)  hefst 
með  árinu  46  f.  Kr.  og  endar  við  1341,  en  vantar 
í  endann;  aðalhöndin  endar  við  1328;  hitt  eru 
síðari  viðaukar.  f  essi  annáll  er,  sem  getið  var, 
uppskrift  af  latínskum  annál  og  íslensku  viðburð- 
irnir  settir  inn  i  frumtextann;  latínan  hverfur  þó 
smámsaman.  íslenski  annállinn  er  tekinn  eftir 
tveim  handritum,  bæði  Resensannál  og  Fornaannál, 
og  þó  aukið  miklu  við,  og  það  tekið  úr  fjölda  af 
sögum  og  Ara  fróða.  Annállinn  er  einn  með  helstu 
sjálfstæðu  ritum  af  þvi  tagi  og  einna  merkastur. 
Eftir  1279  eru  lika  eyður  látnar  vera  í  til  siðari 
fyllíngar,  og  eru  sumar  þeirra  fyltar.  Endirinn  er 
samsettur  eftir  ýmsum  ritum.  Annállinn  er  vafa- 
laust  saminn  á  vesturlandi. 

Skálholtsannáll  hefst  með  140  e.  Kr.,  en 
upphafið  vantar,  ýmsar  skellur  í,  og  nær  að  1356; 
eyður  í  endanum  ófyltar.  Hann  er  skyldastur  Kon- 
úngsannál,  en  þar  að  auk  er  og  annar  annáll  not- 
aður  (Resens)  og  ýmsu  sjálfstæðu  aukið  við.  Eftir 
1305  verður  hann  stöðugt  sjálfstæðari.  Pað  eru 
miklar  líkur  til,  að  hann  sje  saminn  í  Skálholti. 
Fyrir  14.  öld  er  hann  mjög  merkur. 

Annálsbrot  frá  Skálholti  nefnist  brot  eitt, 
er  nær  frá  1328—72  og  ritað,  eftir  1362,  meö  ýms- 


—  m  — 

um  höndiim;  það  er  mjög  merkt  og  sjálfstætt,  og 
mun  líka  vera  samið  í  Skálholti. 

Lögmannsannáll  er  eins  og  áður  var  getið 
vafalaust  saminn  af  Einari  presti  Hafliðasyni 
(d.  1393)  og  ritaður  að  mestu  með  hans  eigin  hendi. 
Hann  hefst  nú  með  70  e.  K.,  en  upphafið  er  týnt. 
Um  árin  1380—92  er  hann  ritaður  með  ýmsum 
höndum,  og  er  það  eflaust  Einar  sjálfur,  er  hefur 
látið  skrifara  sína  bæta  við  eftir  fyrirsögn  sinni.  Svo 
er  siðar  bætt  við  yfirliti  yfir  árin  1393—1430.  Til 
ársins  1257  er  annállinn  stuttur  en  lengist  smáni 
saman  úr  þvi;  um  14.  öld  er  hann  lángmerkasta 
annálsritið.  Einar  hefur  haft  latínskt  annálshandrit 
og  notað  það  og  er  frumtextinn  víða  látinn  standa. 
Hjer  er  sjerstaklega  mikið  tekið  tillit  til  helgra  manna 
og  kirkjusöguviðburða.  Hin  eiginlega  viðbót  er  ef 
til  vill  rituð  í  Skálholti. 

Flateyjarannáll,  eða  annáll  sá,  sem  stendur 
i  Flateyjarbók,  er  ritaöur  þar  af  Magnúsi  presti 
Pórhallssyni  og  nær  að  1394;  efnið  er  tekið  úr 
ýmsum  eldri  annálum  og  alt  á  islensku.  M.  a.  er 
annáll  Einars  notaður.  Magnús  hefur  sett  hjer 
saman  ýmsa  annála,  en  ferst  það  mjög  óhöndug- 
lega  og  gerir  sig  sekan  í  mótsögnum  og  vantar 
nægilega  dómgreind  (sami  viðburðurinn  nefndur 
tvisvar  sitt  við  hvort  árið);  einstöku  sjálfstæðir  við- 
aukar  eru  þar  og.  Flateyjarbók  er  rituð  af  2  prest- 
um  fyrir  höfðingjann  Jón  Hákonarson  í  Víðidals- 
túngu,  næsta  nágrenni  við  Einar  Hafliðason  á 
Breiðabólstaö. 

Enn  verður  eitt  rit  að  telja,  þótt  aðeins  sje  til 
í    úngri    uppskrift;    það    er    Gottskálksannáll, 


-  443  — 

skrifaður  af  Gottskálk  prófasti  Jónssyni  í  Glaumbæ 
1550—93,  og  Jóni  syni  hans.  Gottskálk  hefur  haft 
fyrir  sjer  góðan  gamlan  annál,  er  náði  til  1394  og 
hjer  um  bil  sem  Konúngsannáll  og  Skálholtsannáll. 
Einna  merkastur  er  Gottskálksannáll  fyrir  það,  að 
1  hann  hafa  verið  teknir  upp  kaflar  úr  sögu  Sturlu 
um  Magnús  lagabæti  við  árin  1273—76.  Um  14. 
öld  er  hann  og  allmerkur. 

I  hinum  svonefnda  Oddaverjaannál  hefur  og 
verið  notaður  forn  annáll  niður  að  1313. 

Allir  þessir  annálar  eru  meira  eða  minna 
skyldir  hver  öðrum.  Frumstofninn  er  hinn  sami, 
en  hann  er  margvislega  aukinn  eftir  því  sem  hver 
ritari  sá  sjer  fært  og  samkvæmt  tilgángi  hans  og 
tilhneigíngum.  Samanlagðir  verða  þeir  ákaflega 
þýðingarmikil  heimildarrit,  en  nota  verður  þá 
nokkuð  varlega;  þeim  ber  ekki  ætíð  saman,  og 
er  það  annaðhvort  af  því,  að  einn  ritari  hefur  með 
ásettu  ráði  fylgt  nokkuð  öðrum  reikníngi,  og 
má  eftir  því  skifta  þeim  i  2  aðalflokka,  eða  af  þvi, 
aö  ritarar  hafa  misskilið  frumritið  og  ritað  við- 
burðina  t.  d.  einni  línu  of  ofarlega  eða  of  neðar- 
lega.  Árin  eru  vanalegast  táknuð  svo,  að  með 
rómverskum  tölum  (vinstra  megin  við  meginmálið) 
eru  táknaðar  alda-  og  tugatölurnar  (sjaldnast  með 
serkneskum  tölum),  en  árin  þess  á  milli  með  bók- 
stöfum  og  púnkti  fyrir  framan  eða  aftan  eftir 
ákveðnum  reglum  (sunnudagsbókstafir,  gyllinital); 
þeir  ritarar,  er  ekki  skildu  þessar  táknanir,  hafa 
oft  skrifað  rángt,  en  það  er  oftast  auðvelt  aö  leið- 
rjetta. 

Aðallega   er   þaÖ    tímatal   Bedu,  sem  fylgt  er; 


—  444  — 

þó  finst  og  alveg  sjálfstætt  tímatal  íslenskt,  og  fólgið 
i  því,  aÖ  páskaöld  er  látin  heflast  með  árunum 
76,  608,  1140  (en  ekki  með  1,  532,  1064  sem  Beda 
gerir). 

Öll  þessi  annálaritun,  er  haldið  hefur  verið 
áfram  á  Islandi  alt  til  vorra  daga,  sýnir  sömu 
ástundun,  elju  og  iöni  að  sinu  leyti  sem  hin  forna 
söguritun  og  að  sinu  leyti  líka  alveg  sömu  meðferð, 
sömu  fróðleiksfýst  og  sama  vísindalegan  anda. 

Fjórða  grein. 
Um  skáldsögur, 

Meðal  fornaldarsagnanna,  er  áður  er  um  talað, 
eru  vafalaust  margar  tómar  skáldsögur  og  efalaust 
frá  því  timabili,  er  hjer  er  skýrt  frá;  en  þær  urðu 
eigi  greindar  frá  þeim  er  eldri  voru,  og  svo  mynda 
þær  einn  sagnaflokk  út  af  fyrir  sig,  er  eigi  verður 
vel  slitinn  i  sundur.  En  hinu  verður  ekki  neitað, 
að  með  nokkrum  ijetti  hefði  mátt  heimfæra  meginið 
af  honum  til  þessa  tímabils.  Sama  er  að  segja  um 
ýmsa  þætti,  er  áður  hefur  verið  getið  og  valla  eru 
sannir,  nema  þá  aðeins  að  nokkru.  Hvilika  þýð- 
íngu  og  útbreiðshi  riddarasögurnar  hafi  haft,  hefur 
og  áður  verið  drepið  á.  Allar  þessai'  sögur  leiddu 
það  af  sjer,  að  nýjar  sögur  voru  samdar  á  14.  öld, 
skáldsögur,  sem  má  nefna  þær.  I^eim  má  skifta  í 
3  flokka;  i  einum  eru  sögur,  sem  eiga  að  vera 
um  forna  íslenska  menn  og  viöburði  og  eru 
stæJtar  eftir  íslendingasögum,  —  i  öðrum  eru 
sögur  eða  þættir,  er  mest  styðjast  við  og  eiga 
skylt   við  fornaldarsögurnar   —    og   i   þriðja 


—  445  — 

flokki    eru   sögur,    er   samdar   eru  eftir  riddara- 
sögum  (og  fornaldarsöguni),  og  eru  þær  lángflestar. 

A.    Skáldsögur  um  islenska  nienn. 

Finnboga  saga  ramma.  Aðalmaður  þess- 
arar  sögu  hefur  til  verið  og  er  hans  getiö  i  Land- 
námu  og  Vatsdælu.  Hafa  liklega  gengið  um  hann 
og  krafta  hans  ýrasar  sögur,  er  altaf  hafa  blandast 
og  gerst  ósannari  og  ýkjumeiri.  Að  minsta  kosti 
er  það  víst,  að  sú  saga,  sem  um  hann  er  til,  er 
alveg  tilbúníngur  frá  rótum.  Finnbogi  er  fyrst  bor- 
inn  út,  en  barnið  finst  og  er  alið  upp  af  karli  og 
kerlingu;  Finnbogi  reynist  þroskamikill,  fer  erlendis, 
til  Noregs  og  Grikklands  og  vinnur  þrautir  og  af- 
reksverk;  kemur  heim  aftur  og  gerist  höfðíngi. 
Sagan  er  ekki  illa  sögð  nje  óskemtilega,  en  nokkuð 
löng,  og  mannlýsíngar  lítilfjörlegar.  Hún  mun  vera 
samin  litlu  eftir  1300. 

Kjalnesinga  saga  er  aðallega  um  Búa  And- 
ríðsson,  fósturson  Esju  áKjalarnesi;  sagan  er  látin 
hefjast  með  sögumönnum,  en  aðalpersónurnar,  sum- 
ar  tröllkendar,  eru  tómur  tilbúningur.  Búi  er  mesti 
krafta-  og  þreksmaður;  hann  fer  lika  utan  og  vinn- 
ur  ýmsar  ævintýralegar  þrautir,  á  son,  Jökul,  við 
dóttur  Dofra  jötuns  og  þar  fram  eftir  götunum. 
Jökull  kemur  siðar  til  íslands;  Búi  vill  ekki  kann- 
ast  við  hann;  þeir  glíma  og  fellur  Búi  og  deyr 
skömmu  síðar.  Áframhald  af  sögunni  er  Jökuls 
þáttr,  og  er  hann  enn  lakara  samsuU.  Höf.  sög- 
unnar  hefur  þekt  margar  eldri  sögur  og  lánar  hjá 
þeini  menn  og  lýsíngar  og  viðburði.     Sagan  er  ef- 


—  446  — 

laust   ekki   eldri   en   frá   fyrra    hluta  14.  aldar,  og 
samin  á  Kjalarnesi  eða  þar  i  grendinni. 

Víglundar  saga  og  Ketilriðar  er  allsnotur 
og  einföld  ástasaga  um  Viglund  son  Porgrims  og 
Ólafar  geisla,  Pórisdóttur  jarls,  og  Ketilriði,  sem 
látin  er  vera  dóttir  Hólmkels  á  Fossi  (kunnur  úr 
Landn.).  Viglundur  á  Trausta  fyrir  bróður,  en  bræð- 
ur  Ketilriðar  eru  illir  og  vilja  fyrir  hvern  mun 
hindra  ástir  þeirra,  og  er  svo  nánara  sagt  frá  þvi. 
Viglundur  og  Trausti  fara  utan,  en  á  meðan  hefur 
Ketilríður  verið  gefin  bónda  nokkrum  fyrir  austan, 
og  þar  ber  Viglund  að  landi  úr  afturförinni.  Pað 
kemur  þá  upp  úr  kafinu,  að  maður  hennar  er  föð- 
urbróðir  Viglundar,  að  ekkert  hjónaband  hefur  raun- 
ar  átt  sjer  stað,  og  að  hann  hefur  einmitt  geymt 
hana  handa  Viglundi,  og  alt  endar  í  glaum  og  gleði 
Mannlýsingarnar  eru  ekki  skarpar,  lunderni  Ketil- 
riðar  nokkuð  þokulegt;  en  efnið  er  yfir  höfuð  blátt 
áfram  og  sagan  einföld.  Einstöku  atriði  í  henni 
eru  lagleg,  en  vísurnar  einna  bestar.  Friðþjófs- 
saga  og  útlendar  ástasögur  hafa  haft  mikil  áhrif  á 
tilbúníng  þenna.    Höf.  var  vafalaust  snæfellingur. 

Bárðar  saga  Snæfellsáss  og  Gests.  I^essi 
saga  er  landvættarsaga  frá  Snæfellsnesi  og  að  þvi 
leyti  út  af  fyrir  sig.  Bárður  á  að  vera  sonur  Dumbs 
konúngs,  og  fer  hann  til  Islands.  Jötuneðli  hans 
leynist  aldrei,  en  eðli  hans  er  gott  og  hann  reynist 
mönnum  bjargvættur.  Um  Helgu  dóttur  hans  segir, 
hvernig  hana  hafi  rekið  til  Grænlands  á  ísi,  og  um 
hana  og  Miðflarðarskeggja  er  sagt  á  einkennilegan 
hátt.  Pað  er  merkilegt,  að  hjá  Helgu  er  látin  koma 
frani   föðurlandsást    og   þrá  á  innilegan  og  fagran 


-  447  — 

hátt,  og  er  slíkt  sjaldgæft.  Gestiir  er  sonur  Bárðar, 
næsta  tröUkendur;  hann  fer  líka  til  Grænlands  og 
kemur  svo  til  Noregs;  þar  lætur  hann  skírast  af 
Ólafi  Tryggvasyni.  Annars  er  sagan  hin  mesta 
tröllasaga;  sagan  um  Gest  er  ýngri  en  Bárðarsaga 
og  siöari  viðauki  við  hana.  Bárðars.  er  vafalaust 
rituð  á  Snæfellsnesi  eftir  gömlum  þjóðsögum,  og 
má  vera,  að  hún  sje  eftir  sama  mann  og  Víglund- 
ars.    Höf.  hefur  notað  Landnámu  aUmikið. 

Krókarefssaga  er  einhver  skemtilegasta  sag- 
an  af  þessum  skáldsögum.  Hún  er  tómur  tilbún- 
íngur,  þótt  aðalmaðurinn  sje  settur  í  ættarsamband 
víð  Gest  Oddleifsson.  Krókarefur  hefnir  föður  síns, 
flýr  til  Gests  og  fer  eftir  hans  ráði  til  Grænlands 
(það  er  merkilegt,  hvað  þessar  sögur  færast  mjög 
til  Grænlands).  f*ar  giftist  hann,  vegur  víg,  verður 
að  flýja  og  sest  að  í  ób^^ggðum.  Refur  er  þjóð- 
hagasmiður  og  býr  sjer  til  hús  með  mikilli  list  og 
skip  og  siglir  á  því  til  Noregs  og  síðan  til  Dan- 
merkur  og  deyr  þar  í  hárri  elli.  Hann  á  viðskifti 
við  Harald  harðráða  og  drepur  hirðmann  hans,  er 
vildi  fifla  konu  Refs,  og  segir  mjög  skemtilega  frá 
þvi.  Sagan  er  skipulega  samin  og  vel  sögð  og  gott 
mál  á.  í  henni  eru  nokkrar  vísur.  Hún  er  vafa- 
laust  samin  við  BreiðaQörð. 

Þórðar  saga  hreðu  gerist  í  Miðíirðinum 
mest,  og  segir  frá  Pórði,  mesta  smið,  og  er  hann 
settur  i  ættarsamband  við  ætt  Hörðakára;  enginn 
vafi  er  á  því,  að  Pórður  hefur  aldrei  til  verið,  en 
sögur  um  þjóðhaga  eru  algengar  þjóðsögur.  Annars 
er  sagan  mest  ástasaga  systur  hans  Sigríðar;  það 
eru  ýmsir,  sem  vilja  ná  ástum  hennar,  þar  á  meðal 


—  448  — 

Asbjörn  nokkur,  og  hann  fær  hún.  Sagan  er  fuU 
af  orustum  Póröar  og  standa  þær  í  sambandi  við 
ástir  Sigriðar.  I  sögunni  eru  alhnargar  vísur  Pórð- 
ar.  Sagan  er  ekki  illa  saman  sett,  en  bardagarnir 
eru  óskemtilegir  og  altof  margir.  Hún  er  samin 
um  miðja  14.  öld. 

Ennfremur  má  til  þessara  sagna  telja  Harðar 
sögu  Grímkelssonar,  þótt  hún  sje  tilkomin 
nokkuð  öðruvísi.  Hörður  er  sannsögulegur  maður 
og  til  var  saga  um  hann,  sem  áður  er  á  minst, 
en  hún  er  svo  að  segja  öll  töpuð,  nema  aðeins 
byrjunin.  Höf.  þeirrar  sögu,  sem  nú  er  til,  hefur 
notað  hana,  en  umsteypt  henni  alveg,  sett  inn 
lánga  kafla  um  viðburði  utan  lands  og  innan  og 
margar  vísur;  er  það  alt  tómur  skáldskapur  og 
fremur  óskemtilegur.  Víkíngarferðir,  berserkjadráp, 
draugaviðureign  og  þess  konar  er  smíðað  inn  í  i 
fornaldarsagna  stíl  og  gerð.  -Þó  er  sagan  ekki  ólið- 
lega  sögð. 

Ýmsir  smáþættir,  er  snerta  Noreg,  eru  til,  svo 
sem  Rauðólfs  þáttr,  Rögnvalds  þ.  ok  Rauðs, 
Hákonar  þ.  Pórissonar,  en  þeir  eru  allir  ó- 
merkilegir. 

Allar  þessar  sögur  hafa  ekki  litið  gildi  til  að 
sýna  sögulyst  Islendínga  og  mentunarástand  á  14. 
öld.  í*ær  sýna,  að  þeim  var  sýnt  um  að  segja 
sögur,  færa  þær  i  sinn  rjetta  búníng  og  setja  þær 
skipulega  saman.  Að  höfundar  þeirra  lána  frá  öðr- 
um  sögum  er  eðlilegt  og  raunar  sjálfsagt,  enda  er 
fult  af  lánum  og  stælíngum  í  þeim.  Prátt  fyrir 
það  er  það  Ijóst,  að  höfundarnir  hafa  litla  hug- 
mynd    um   hina   fornu    tíma,    er  sögurnar  eiga  að 


—  449  — 

gerast  á,  um  siði  og  anda  þeirra  tíma.  Peir  láta 
söguhetjima  eiga  við  blámenn  í  Noregi  á  10.  öld, 
láta  norðmenn  þá  heita  Jón,  láta  kvennmann,  Ket- 
ilríöi,  hylja  andlit  sitt  með  blæjii,  til  þess  að  hún 
verði  fölari  og  ófriðari  (blæjan  er  lánuð  hjá  Mág- 
ussögu)  og  mart  fleira.  Alt  timatal  er  ruglað ;  Refur 
er  fæddur  á  dögum  Hákonar  Aðalsteinsfóstra  (d. 
961)  og  er  enn  á  besta  skeiði  á  dögum  Haralds 
harðráða  og  Sveins  eða  um  miðja  11.  öld.  Að  öllu 
þessu  eru  þessar  sögur  mótsetningar  hinna  góðu 
gömlu  sagna,  sem  eru  svo  rjettar  í  öllum  þessum 
greinum,  að  furðu  má  gegna.  En  þessar  skáld- 
sögur  hafa  náð  tilgángi  sínum,   þeim  að    skemta. 

B.  Sögur,  er  skyldastar  eru  fornaldar- 
sögum. 

Auk  nokkurra  þátta,  er  sumir  bera  á  sjer  nokk- 
urs  konar  helgisögublæ,  svo  sem  af  Porsteini 
bæjarmagni,  Helga  Pórissyni  og  Tóka  Tóka- 
syni  (nokkurs  konar  Nornagesti),  skulu  hjer  nefnd- 
ar  tvær  sögur  um  Eirík  víðförla  og  Yngvar 
víðförla. 

Eiriks  saga  víðförla  er  um  Eirík  son Þránd- 
ar  í  trándheimi;  hann  vill  leita  og  finna  Odá- 
insakur,  kemur  til  Danmerkur,  og  slæst  þar  í  förina 
með  honum  annar  Eiríkur,  son  Danakonúngs.  f  eir 
koma  til  keisarans  í  Miklagarði  og  fá  þar  fræðslu  um 
kristna  trú.  Eirikur  kemur  fram  ferð  sinni  og  verð- 
ur  frægur  fyrir.  fetta  er  eiginlega  kristilegt  ævin- 
týri  og  hin  kristnu  fræði  keisarans  eru  blátt  áfram 
tekin  úr  Elúcídaríus. 

Ýngvars  saga  víðförla  er  um  Ýngvar  kon- 


—  450  — 

úngsson  í  Svíþjóð;  fer  hann  miklar  og  hættulegar 
ferðir  i  austurveg,  einkum  til  að  fmna  upptök  elfar 
einnar.  Honum  tókst  það  þrátt  fyrir  allar  þrautir, 
en  deyr  svo  skömmu  eftir.  Sagan  heldur  svo  áfram 
og  segir  frá  Sveini  syni  hans;  hann  fer  lika  i  aust- 
urveg  og  á  þar  mikla  bardaga  við  jötna  osfrv.  Svo 
giftist  hann  Silkisif  drotníngu,  er  áður  hafði  verið 
heitin  föður  hans,  og  þau  taka  bæði  kristilega  trú. 
Ekki  eitt  einasta  atriði  í  sögunni  er  annaÖ  en  til- 
búníngur,  en  það  er  sannleikur,  að  til  var  sænskur 
maður  á  11.  öld,  er  Ýngvar  hjet  og  fór  í  austur- 
veg  og  fjell  þar  (1041),  og  eru  margir  rúnasteinar  i 
Sviþjóð  reistir  til  minningar  um  hann  og  menn  hans. 
Báðar  þessar  sögur  eru  fremur  ómerkar  og 
með  múnkasagnablæ. 

C.  Sögur,  er  gerðar  eru  eftir  riddara- 
sögum. 

Pær  sögur,  er  hjer  koma  til  greina,  eru  marg- 
ar,  yfir  30,  og  getur  ekki  verið  að  tala  um  að  skýra 
hjer  frá  efni  hverrar  um  sig.  Pær  gerast  flestar  í 
Frakklandi,  i  Miklagarði,  í  austurálfu  og  viðar  og 
oft  sama  sagan  i  mörgum  löndum.  Aðalefnið  eru 
ástir  milli  manns  og  konu;  þar  er  ævinlega  kon- 
úngs  son  og  konúngs  dóttir,  sem  unnast,  eða  eiga 
að  lokum  að  fá  hvort  annað,  og  oft  endar  sagan 
með  fleirum  brúðkaupum  í  senn.  En  til  þess  að 
komast  að  þessu  farsællega  niðurlagi,  þarf  höf.  að 
skapa  aðalhetjum  sögunnar  alla  mögulega  erfiðleika, 
bónorðsferðir,  eilifa  bardaga  og  alls  konar  hættur. 
Stundum  eru  konúngsdæturnar  harðar  og  vilja  ekki 
eiga  biðilinn,  leika  hann  háöulega,  en  hann  sigrast 


—  451  — 

þö  að  lokum,  auðmýkir  hana,  svo  að  hún  verður 
auðsveip  og  alt  önnur  kona.  Töfrabrögð  era  tíð,  og 
risar  og  dvergar  koma  tyrir  nær  í  hverri  sögu.  Alt 
er  hjer  stórfenglegt  og  glæsilegt.  En  menn  og  kon- 
ur  eru  ekki  eða  sjaldnast  með  neinum  sjerstökum 
einkennum;  þau  eru  öll  eins.  I  rauninni  eru  allar 
þessar  sögur  mjög  snoðlikar;  þótt  gángur  þeirra  sje 
nokkuð  ólikur,  eru  það  þó  í  rauninni  sömu  ferðirn- 
irnar,  sömu  bardagarnir,  sömu  viðburðirnir,  sem 
koma  aflur  og  aftur,  aðeins  eru  þeir  i  annari  röð 
og  með  nokkrum  afbrigðum.  Pessir  viðburðir  eða 
efnið  er  nú  alt  stælíng  á  riddarasögum  og  fornald- 
arsögunum,  (sbr.  Klárússögu,  er  siðar  verður  getið), 
hið  furðanlegasta  sambland.  Ef  sagan  er  löng,  og 
það  eru  margar  þeirra,  verður  hún  oft  svo  að  segja 
ólæsileg  fyrir  leiðinda  sakir;  að  mönnum  hefur  þótt 
gaman  að  búa  til  þessar  sögur,  lesa  þær  og  hlýöa 
á  þær,  getur  aðeins  skiiist  af  þvi,  hvað  smekkur 
manna  var  orðinn  spiltur  og  mentunarstig  það  bág- 
borið,  er  menn  þá  stóðu  á,  er  þess  konar  sögur 
voru  ortar.  En  þær  eru  aðallega  tilbúnar  ekki  fyrr 
en  um  1400  og  þar  á  eftir,  einstöku  sögur  fyrr. 
Eins  og  áður  er  getið,  voru  og  rimur  ortar  út  af 
þeim. 

Vjer  skulum  nefna  nöfn  á  þessum  sögum  og 
síðan  geta  frekar  um  fáeinar  hinar  merkari.  Pað 
eru  þá  Hermanns  saga  og  Jarlmanns,  Kirja- 
laxs.,  Hektorss.,  Addóniuss.,  Samsonars. 
fagra,  Viktors  s.  og  Blávus,  Ála  s.  flekks, 
Dámustas.,  Dínuss.  drambláta,  Flóress.  og 
sona  hans,  Geirarðss.,  Gibbonss.,  Hríngs  s.  og 
Tryggva,    Nítídas.,   Rémundars.,  Sálus    s.    og 

29* 


—  452  — 

Nikanórs,  Sigurðars.  fóts,  Sigurðars.  þögla, 
Vilhjálmss.  sjóðs,  í^jalarjónss.,  Jóns  s.  leik- 
ara  og  svo  framvegis. 

Mágussaga  er  löng  saga,  en  samsett  af  ýms- 
um  þáttum,  en  sumum  hefur  verið  bætt  við  siðar. 
Aðalefnið  er  tekið  úr  frönskum  fornsögum  um  Aimons 
sonu,  þ.  e.  syni  Ámunda  í  sögunni,  og  ófrið  meðal 
þeirra  og  Karls  konúngs  Játmundarsonar.  Mágus 
jarl  er  giftur  systur  þeirra  og  er  hann  hinn  mesti 
spekingur  og  töframaöur,  leikur  mart  með  kukli  og 
sjónhverfingum  og  hjálpar  ætíð  mágum  sínum.  Að 
mestöllu  leyti  er  sagan  íslenskur  tilhúníngur  og 
lánað  til  úr  mörgum  sögum  svo  sem  Piðrekss., 
Karlamagnúss.  osfrv.  Sagan  er  einna  elst  þessara 
og  um  leiö  einna  best  og  skemtilegust.  Húu  er 
samin  á  öndverðri  14.  öld. 

Mírmannssaga  er  efalaust  íslensk  skáldsaga, 
en  líklega  byggist  hún  á  óljósum  munnlegum  frá- 
sögnum,  er  komnar  eru  úr  einhverri  frakkneskri 
riddarasögu.  Mírmann  er  jarlsson  og  hefur  lært 
allar  artes  liberales  (þetta  og  þetta  orð  kemur  oft 
fyrir  í  þessum  sögum).  Hann  kemur  til  konúngs 
og  verður  kristinn,  en  þegar  hann  vill  snúa  föður 
sínum  og  móður  frá  heiðni,  neita  þau,  og  hann  drep- 
ur  þá  föður  sinn,  en  móðir  hans  gerir  hann  líkþrá- 
an.  Hann  leitar  læknínga  hjá  sikileyskri  konúngs- 
dóttur  og  takast  ástir  með  þeim  og  þau  eigast,  en 
ekki  fyrr  en  eftir  margar  þrautir  og  bardaga.  Sag- 
an  minnir  í  ýmsu  á  Flóventssögu.  Mírmann  er  bæði 
hraustur  riddari  og  trúarhetja  í  einu,  og  hvilir  yfir 
allri  sögunni  helgiblær.  Sagan  er  vel  sögð  og  ekki 
miklu  ýngri  en  Mágussaga. 


~  453   - 

Líkrar  tcgimdar  er  Bæringssaga  að  því  leyti 
seni  hún  er  lika  byggð  á  óljósum  sögnmn,  er  hjer 
eiga  helst  rót  sina  í  norðurþjóðverskum  skáldsög- 
um.  Aöalhetjan  er  Bæringur,  og  er  sagan  föður- 
hefndasaga  hans  og  um  leið  lika  ástasaga.  Bær- 
íngur  nefnist  hinn  fagri,  enda  urðu  margar  ást- 
fángnar  í  honum,  en  hann  stóðst  allar  tih-aunir  til 
þess  að  vekja  ást  hans,  með  þvi  að  hann  var  ást- 
fánginn  í  V^indemiu  keisarasystur,  og  bundu  þau  trú 
sína.  Annars  er  sagan  full  af  allskonar  þrautum 
og  bardögum,  og  ekki  eins  skemtileg  eins  og  þó 
sumar  hinar. 

Svo  er  Konráðs  saga  keisarasonar.  Him 
er  um  Konráð  i  Saxlandi,  sem  engar  tiingur  hefur 
lært;  hann  fer  úrlandi  með  Roðbert  jarlssyni;  hann 
er  illur  maður  og  falskur  og  hefur  getið  barn  með 
systur  Konráðs;  hann  kann  aðrar  tiingur.  Peir 
koma  til  Miklagarðs  og  læst  Roðbert  þar  vera  keis- 
arason  sjálfur.  Á  hann  svo  að  sýna  af  sjer  vask- 
leik  og  inna  þrautir,  en  það  er  Konráð,  sem  innir 
þær  allar  af  höndum;  það  er  líkt  og  með  Göngu- 
hrólf  og  Vilhjáhn.  Mattildur  keisaradóttir  hefur 
grun  um,  að  Roðbert  Ijúgi  og  fær  fulla  vissu  um 
það;  hún  hjálpar  svo  Konráði  með  ráðum  og  dáð- 
um.  Ein  af  aðalþrautunum  er  sú,  að  sækja  dýr- 
mæta  steina  til  Ormalands,  og  tekst  Konráði  það  alt 
vel;  endar  sagan  svo  auðvitað  með  þvi,  að  Konráð 
fær  Mattildar  og  Roðbert  makleg  máiagjöld.  Sagan 
er  með  þeim  skemtilegri;  hún  er  vel  og  skipulega 
sett  saman  og  h'purt  sögð,  og  viðburðunum  ekki 
svo  hrúgað  saman,  sem  oft  ella.  Vera  má,  að  hún 
eigi  líka  rót  sína  i  gömlum  munnlegum   frásögnum 


—  454  — 

iim  efni  frakkneskra   kvæða,    er   aldrei  liafa   verið 
þýdd  í  sögur  eða  færð  í  letur. 

Enn  íleiri  sögur  af  liku  tagi  hafa  verið  til,  en 
þær  eru  týndar  nema  að  þvi  le^yti  sem  þeim  hefur 
verið  snúið  i  rímur  (Andrarimur,  Mábilsr.,  Rein- 
allsr.,  Úlfliamsr.  og  fl.).  Pó  er  ekki  vist  nema 
rimurnar,  sumar  að  minsta  kosti,  geti  verið  ortar 
og  tilbúnar,  án  þess  að  nein  saga  hafi  verið  til 
áður. 

Fimta   grein. 
Um  helgisögur  og  œvintýri. 

Vjer  höfum  áður  getið  ýmsra  sagna  um  helga 
menn,  er  voru  þannig,  að  þær  eru  frumsögur  aukn- 
ar  mjög  með  hugleiðíngum  og  margvíslegum  klerka- 
lærdómi,  teknum  að  miklu  leyti  úr  miðaldaritum 
kirkjunnar.  Voru  með  þessu  móti  búnar  til  nýjar 
sögur  með  útlistunum  og  allskonar  skýringum,  likt 
og  rit  þau,  sem  Hákon  konúngur  Magnússon  Ijet 
semja.  Pess  konar  rit  bera  vott  um  viðlesni  og 
lærdóm  höfundanna;  enda  er  auðsjeð,  að  þeirþykj- 
ast  meiri  menn  eftir  en  áður,  en  leiðinlegri  rit  en 
þessi  aflestrar  getur  ekki,  og  það  er  ómögulegt,  að 
mönnum  hafl  nokkuru  sinni  getist  að  þeim  og 
mærð  þeirra.  Vjer  höfum  áður  nefnt  eða  getið  um 
ýmislegt,  sem  að  rjettu  lagi  heyrir  til  þessu  tíma- 
skeiði.  Vjer  höfum  áöur  getið  um  höfunda  því- 
líkra  rita  svo  sem  Grim  prest  og  Runólf  ábóta. 
Á  14.  öld  fínnum  vjer  tvö  höfundanöfn. 

Bergr  Sokkason  hefur  oft  verið  nefndursem 
mikiU  rithöfundur  og  merkur,  en  það  er  af  tómum 


—  455  — 

misskilníngi  sprottiö.  Árið  1316—17  var  hann 
múnkur  á  Pingeyrum,  1322  priór  á  Múnkaþverá  og 
1325  ábóti  þar.  1334  afsalaði  hann  þeirri  stöðu 
fyrir  auðmýktar  sakir,  en  tók  þó  aftur  sömu  stöðu 
1345,  en  hann  dó  sama  árið.  Bergur  var  vafalaust 
gáfumaður  og  vel  lærður  og  hinn  siðbesti.  Pað  er 
sagt  um  hann,  aö  hann  hafi  saman  sett  margar 
helgra  manna  sögur.  Af  þeim  þekkjum  vjer  nú 
enga  með  vissu  nema  Nikolássögu.  Bergur  tók 
latinusögu  eftir  Jóhannes  nokkurn  frá  Bár  og  þýddi 
hana,  en  jók  hana  með  ýmsu  (landafræði,  skýríng- 
um,  basiliskussögu  og  fl.),  er  oft  á  mjög  illa  við  efn- 
iö  og  er  því  alveg  óviðkomandi.  f  að  er  auðsjeð, 
að  Bergur  var  lærður  maður,  en  fráleitt  því  að 
vera  neinn  ritsnillíngur,  og  málfæri  hans  er  eitt 
hið  versta.  Bergur  hefur  stundum  verið  bendlaður 
við  önnur  rit,  t.  d.  Ólafssögu  hina  meiri,  en  það 
er  alt  gripið  úr  lausu  lofti. 

Arni  Lárenziusson  var  launson  Lárenzíus 
biskups,  mesti  óreglumaður  og  siðlaus,  en  vel  greind- 
ur  og  vel  að  sjer  í  mörgu.  Hann  er  f.  1302,  varð 
1317  múnkur  á  Píngeyrum  og  prestvigður  1326. 
Honum  er  hrósað  fyrir  latinuskáldskap  og  kenslu. 
Hann  sam  di  D  u  n  s  t  a  n  u  s  s  ö  g  u,  og  segist  hafa  safn- 
að  því  um  ævi  Dunstanus  og  jarteinir,  er  hann  hafi 
fundið  í  bókum.  Ritið  er  því  ósjálfstætt  og  ekki 
nema  samtiníngur;  málið  er  æði  mærðarfult  og  ó- 
skemtilegt. 

Ævintýri.  Svo  hafa  verið  nefndar  ýmsar 
smásögur,  allar  eða  flestar  uppbyggilegs  og  sið- 
ferðislegs  efnis,  er  vjer  mundum  fremur  nefna 
dæmisögur.    í  þeim  segir  oft  frá  einhverjum löst- 


—  456  — 

um,  m.  a.  glæpsamlegum  ástum,  svikum  osfrv.,  og 
liverjar  hegnÍDgar  hinir  seku  hafa  fengib,  ef  ekki 
er  um  iðran  og  fyrirgefning  að  ræða,  semauövitað 
er  oft.  Sumar  af  þessum  dæmisögum  eru  skemti- 
legar,  aðrar  miður.  Allar  eru  þær  útiendar,  og  er 
mikill  hluti  þeirra  svo  til  kominn  sem  nú  skal 
greint. 

Jón  Haldórsson,  biskup  í  Skáliiolti  1322—39, 
var  norðmaður  og  hafði  stundað  nám  bæði  i  Paris 
og  Bologna  (um  hann  er  til  lítill  þáttur).  f  að  er 
sagt  um  hann,  að  hann  hafi  kunnað  allan  íjöld- 
ann  af  smásögum  og  hafi  hann  oft  sagt  þær 
mönnum  til  skemtunar  og  jafnvel  stundum  oíið  þær 
inn  i  ræður  sínar  á  stólnum,  og  er  ekkert  líklegra 
eftir  efni  þeirra.  Sjálfur  hefur  hann  ekki  safnað 
þeim  og  ritað  þær  i  bækur;  það  hafa  aðrir  gert, 
og  eru  þær  þvi  ekki  ætíð  i  sama  gervi,  sem  þær 
komu  frá  Jóni  sjálfum.  Af  dæmisögum  þessum  eru 
nú  til  aðallega  tvö  söfn,  en  mart  i  þeim  er  á  engan 
hátt  við  Jón  bendlað.  Sumt  er  þýtt  beinlinis  úr 
latínu,  þar  á  meðal  rit  eitt  eftir  Petrus  Alfonsi  frá 
öndverðri  12.  öld,  sem  heitir  Disciplina  clericalis; 
þýðíngin  af  þessu  sagnasafni  er  hjer  um  bil  orð- 
rjett. 

Sumar  af  dæmisögunum  eru  settar  i  samband 
við  eða  um  nafngreinda  menn,  (Tíberius  keisara? 
Konstantínus  konimg,  Silvester  páva,  Gregoríus 
páva,  Vilhjálm  bastarð,  Absalón  erkibiskup  osfrv.), 
en  ílestar  eru  þær  um  ónafngreinda  menn;  nokkrir 
titlar  veita  hugmynd  um  efnin:  „Frá  þeim  manni, 
er  drap    prestana   tvo  í  kirkjunni  og  fylgdi  púkan- 


—  457  — 

um",  „Af  biskupi  og  púka",  „Frá  þvi  er  púkinn 
gerðist  ábóti",  „Frá  prestkonu,  er  tekin  varð  af 
djöflinum",  „Af  einni  frú  og  hennarsyni"  (um  laun- 
borið  barn),  „Af  einni  ekkju  og  syni  hennar"  (blóð- 
skammarsaga),  „Af  konu  ógiptri,  er  drap  barn  sitt", 
„Af  einum  ríkum  manni,  er  eigi  vildi  skriptast" 
osfrv.  Dæmi  úr  Discipiina  cler.  eru:  „Frá  læri- 
sveini  einum,  er  freistaði  vina  sinna  i  nauðum 
staddr'S  „Frá  klerki,  er  týndist  af  vándum  félags- 
skap",  „Frá  einni  húsfreyju,  er  svikin  var  af  einum 
ungum  manni",  „Frá  því,  hversu  tvær  mæðgur  dár- 
uðu  sinn  bónda",  osfrv.  Hjer  til  heyrir  og  „Frá  3 
þjófum  í  Danmörk"  (sbr.  Pjófarímur),  „Af  meistara 
Pero"  og  fl. 

Málið  á  þessum  sögum  er  fremur  gott  eftir 
hætti,  en  þó  kennir  nokkuð  útlendra  orða  og  setn- 
íngaskipunar. 

Náskyld  þessum  „ævintýrum"  er  Klárússaga 
keisarasonar,  um  Klárus  og  kennarahans,  meistara 
Perus;  það  er  annars  nokkurs  konar  skáldsaga  um 
Klárus,  ást  hans  til  Serenu  i  Frakklandi  og  viðskifti 
þeirra,  uns  þau  eigast.  Hún  hæðir  hann  fyrst  og 
fer  alla  vega  illa  með  hann,  en  hún  verður  auðmýkt. 
Sagan  er  líka  uppbyggileg  og  sögð  af  Jóni  biskupi 
og  rituð  upp  eftir  honum.  Hún  mun  upphaflega 
vera  rituð  á  latínu.  Sagan  hefur  að  nokkru  leyti 
orðið  fyrirmynd  hinna  ýngri  skáldsagna,  að  minsta 
kosti  haft  töluverð  áhrif  á  þær. 

Um  aðrar  greinir  bókmenta  á  þessu  timabili 
er   ekki   að   ræða.    fó  að  eitthvað  hafi  verið  þýtt 


—  458  — 

eða  skráð,  t.  d.  af  helgiritiim  eða  lækningakverum 
og  þess  konar  smáritum,  tekur  það  ekki  að  telja 
það  upp  hjer. 


Fjórði  kafli. 
Timahvörf  1450—1550. 


Pví  er  oft  við  brugðið,  að  þessi  öld  sje  hin 
dimmasta  í  sögu  íslands.  Svo  er  nú  samt  ekki, 
þegar  betur  er  að  gáð,  eða  að  minsta  kosti  er  þetta 
mjög  svo  orðum  aukið.  Pað  er  satt,  að  ekki  eru 
til  nein  eiginleg  rit  um  þessa  tíma  nema  annálar, 
og  eru  í  þeim  margar  góðar  skýrslur,  þótt  í  mol- 
um  sje.  Til  eru  og  biskupaannálar,  t.  d.  Jóns  Eg- 
ilssonar,  er  mikill  fróðleikur  er  í.  En  umfram  alt 
er  til  sægur  af  brjefum  frá  þessum  tínmm  og  mart 
fleira  svo  sem  máldagar.  Má  af  öllu  þessu  fá 
glöggva  hugmynd  ekki  aðeins  um  ástand  landsins 
og  stjórnarfar,  heldur  og  um  marga  einstaka  menn, 
biskupa,  presta  og  veraldlega  höfðíngja.  Vjer  vit- 
um,  að  oft  dundu  plágur  yfir  landið,  drepsóttir, 
jarðeldar  og  hafisar,  og  dó  mart  fólk.  En  ímyndi 
menn  sjer,  að  eintóm  eymd  og  volæði  hafi  átt  sjer 
stað,  fara  menn  villir  vega.  Auðvitað  hafa  margir 
hinna  fátækari  og  minni  háttar  manna  oft  átt  bágt, 
og  enginn  vafi  á,  að  mikið  hefur  verið  af  iðjuleys- 
íngjum  og  flökkukindum.  Hins  vegar  voru  uppi  á 
þessum   tímum    margir   og   mikhr  höfðingjar,  sem 


—  459  — 

sumir  voru  ágætismenn  á  sinn  hátt,  rausnarmenn 
og  rikir.  Biskuparnir  voru  margir  hinir  duglegustu 
menn  frá  kirkjunnar  sjónarmiði,  en  þeir  voru  afar- 
ráðrikir,  harðdrægir  og  eigingjarnir  fyrir  hönd 
stólsins  og  Qedráttarmenn  og  ekki  ætið  prútnir  með 
tilliti  til  þess  sem  rjett  var.  Á  þessum  timum  voru 
sífeldar  deilur  milli  biskupa  og  annara,  bæði 
presta  og  veraldlegra  höfðíngja,  einkum  um  jarðir 
og  svo  um  stórmæli,  og  sýna  þær,  að  þróttur  var 
ekki  enn  horfinn  úr  mönnum  að  neinu  leyti.  Árásir 
og  bardagar,  aðfarir  og  vig  voru  enn  alltið,  og 
hvorki  var  biskupum  nje  konúngsmönnum  óhætt,  ef 
i  það  fór  og  mönnum  þótti  sjer  misboðið.  Hvort 
sem  menn  vilja  kalla  þetta  ástand  myrkt  eða  ekki, 
þá  er  vist,  að  kynslóðin  var  enn  vel  kröftug  og 
harðgeðja,  og  það  konur  sem  karlar.  Konúngsvaldið 
bar  engan  veginn  enn  landið  og  lög  þess  ofurliði; 
það  kom  ekki  fyrr  en  siðar. 

Hvað  mentunarhag  viðvíkur,  er  hann  á  liku 
stigi  nú  og  um  1400.  Handritin  gömlu  eru  stöðugt 
rituð  upp  og  lesin,  en  auðvitað  er  þetta  tímabil 
beint  áframhald  af  hinu  fyrra  og  einkum  síðara 
hluta  þess  að  þvi  er  snertir  smekk  og  lestrarfýsn. 
Riddarasögurnar  og  skáldsögurnar  voru  eftir  sem 
áður  uppáhald  manna  og  þar  með  rimnaskemtun. 
Svo  og  helgikvæði  með  nýrri  gerð  en  áður  var. 
Dýrlingatrú  og  hjátrú  var  mikil,  en  valla  meiri  en 
á  14.  öld.  Nú  var  og  álfatrú  allmikil;  sömuleiðis 
bregður  fyrir  trú  á  rúnir  og  galdra.  Galdrabrenn- 
ur  og  ofsóknir  urðu  þó  ekki  tiðar  fyrr  en  eftir  siða- 
bót.  Ýmsir  fróðleiksmenn  voru  uppi  og  vel  lærðir 
eftir  tiðarhættinum.   Einkum  er  til  þess  getið  Stefáns 


—  460  - 

biskups  Jónssonar  i  Skálholti  (1491 — 1518);  hann 
haföi  farið  utan  og  numið  i  Frakklandi  og  kom 
ekki  heim  aftur  fyrr  en  eftir  10  ár;  hann  „var  vel 
læröur",  segir  Jón  Egilsson,  „og  hans  iðja  ekki  ann- 
að  en  kenna  og  gaf  hann  vers  upp  á  sjerhvern 
hlut,  sem  við  veik".  I  ölhmi  fjármálum  var  hann 
mjög  sjeður.  Líklega  hafa  þó  prestar  alment  verið 
fremur  miður  vel  að  sjer.  Gömki  klaustrin  hjeldust 
öll  við  og  nú  bættist  eitt  við,  Skriðuklaustur  (1492), 
en  af  þeim  fara  litlar  sögur. 

Hin  siðustu  20—30  ár  af  þessu  tímabili  eru 
afarmerk  og  þekkjum  vjer  þau  út  i  æsar;  það  er 
biskupstími  þeirra  Ögmundar  biskups  og  Jóns  Ara- 
sonar,  barátta  kaþóiskunnar  og  lúterskunnar,  og 
þarf  hjer  ekki  að  segja  þá  sögu.  Lúterskan  sigraði 
sem  við  var  að  búast,  úr  þvi  að  konúngur  studdi 
hana,  en  það  kostaði  blóð  þess  manns,  er  með 
merkustu  islendíngum  má  telja  frá  því  landið  byggð- 
ist,  Jóns  Arasonar,  og  sona  hans.  Par  með  hefst 
alveg  nýtt  tímaskeið  i  sögu  lands  vors.  Pað  er 
vert  að  minnast  þess  hjer,  að  það  var  Jón  Arason, 
sem  fyrstur  stofnaði  prentsmiðju  á  Islandi  (um 
1530),  einmitt  þá  prentsmiðju,  sem  Guðbrandur  bisk- 
up  notaði  mest  og  best  í  þarfir  hiterskunnar  og  al- 
mennrar  fræðslu. 

Af  ritum  var  á  þessu  timabili  litið  ritað  að 
sönnu,  en  þvi  meira  var  ort,  og  er  ekki  að  sjá,  að 
skáldskaparlistinni  hafi  hnignaÖ;  auðvitað  er  mart 
af  því,  sem  ort  var,  Ijeiegt  i  vorum  augum,  en  það 
er  líka  mart  gott  og  failegt  þar  á  meðal. 

Fyrst  og  fremst  var  ortur  alku' sægur  af  helgi- 
kvæðum,    einkum    um  Máríu   mey,    og   svo  helga 


—  461  — 

menn  ýmsa,  og  kvæði,  ætluð  til  nota  á  ýmsum 
tíöum.  Talin  hafa  verið  alt  upp  aö  50  kvæðum  um 
Máriu  mey  {Máriuvisur,  -kvæði,  -grátur,  Blómarós, 
stæling  eftir  Lilju).  Mörg  af  þeim  eru  þur  og  litils- 
Tirði,  sum  leiðinlegur  blendingur  af  islensku  og 
latinu,  stundum  talin  upp  nöfn  Máriu,  en  mörg  eru 
lagleg  bænarávörp.  Einkum  er  eitt  kvæði  laglegt, 
er  byrjar  svo: 

Enginn  heyrði  og  enginn  sá, 
engin  túnga  greina  má, 
hversu  að  dýr  er  drotníng  sjá, 
dróttins  nióðir  Máríá, 
Máría  frú,  líknar  brú, 
minnar  sálar  minstu  nú. 

Eru  tvö  siðustu  visuorðin  viðkvæði. 

Svo  eru  kvæði  um  postulana,  Pjetur,  Pál,  Jó- 
hannes,  Andrjes  osfrv.,  mörg  kvæði  um  kross  Krists 
og  Kaldaðarneskrossinn,  sem  menn  komu  hópum 
sarnan  til  á  vorin,  Krossþulur,  Krossvisur  osfrv.,  og 
ýmsa  aðra  helga  menn  og  konur,  seni  hjer  verður 
oflángt  upp  aö  telja.  Loks  eru  nokkur  vandlæt- 
ingakvæði. 

Sum  af  þessum  kvæöum  eru  ort  með  gömlum 
háttum  (einkum  hrynjandi),  en  flest  eru  þau  með 
nýjum  lögum,  sem  eru  undanfarar  sálmalaganna 
síðarmeir;  þau  eru  Ijettari  en  fornu  hættirnir  með 
rimi  í  enda  vísuorðanna,  og  er  visan,  sem  tilfærð 
var,  sýnishorn  af  einu  laginu.  Visuorðin  geta  ver- 
ið  misjöfn  að  tölu,  stundum  5  eða  fleiri,  og  rimið 
alla  vega  sett;  t.  d.: 


—  m  — 

Fljóðið  ekki  finnast  má 

fegra  en  júngfrú  Máríá, 

berandi  alla  blómadygð 

bæði  á  himnum  og  iim  veraldar  bygð 

æ  aukandi,  ei  minkandi  alskyns  frygð. 

Og  þá  kemur  upp  hið  alkunna  og  tiðhafða  lag: 

Græðarinn  lýðs  og  landa 
með  hknar  valdið  sitt 
frá  öllum  vóða  og  vanda 
vernda  þú  ráðið  mitt 
annars  heims  og  einninn  nú, 
rót  ilmandi,  á  rjettan  veg 
ráðinu  mínu  snú. 

Önnur  grein  kveðskapar  eru  rímur,  og  er  þeim 
haldið  áfram  á  þessu  timabili  með  mestu  iðni,  og 
er  þeim  alveg  eins  farið  og  áður,  nema  að  man- 
söngvar  verða  nú  lengri,  bragarhættir  fleiri  og  brag- 
skrúð  meira.  Hjer  verður  ekki  farið  út  i  að  telja 
allar  þær  rímur  er  ortar  voru,  en  t.  d.  má  nefna 
rímur  um  Ólaf  helga,  þ.  e.  út  af  Rauðólfsþætti, 
Hemingsr.,  Ölvis  r.  Hákonarsonar,  Póris  r.  háleggs, 
Egils  r.  einhenta,  Gönguhrólfsr.,  Haralds  r.  Hrings- 
bana  (nokkuð  stirðar,  enda  segir  höf.  þær  vera  sín- 
ar  fyrstu  rimur),  Ormarsr.,  Pjalarjónsr.,  Pjófar.  og 
Klerkar.  og  enn  fleiri. 

Nafngreindir  höfundar  eru  helstir: 
Sigurður  blindi  lifði  fyrir  og  eftir  aldamót 
1500  og  fram  undir  miðja  16.  öld.  Fleiri  skáld, 
sem  hjer  um  bil  eru  uppi  á  sama  tíma,  hafa  að 
viðurnefni  „blindi",  og  er  víst  eitthvað  blandað 
málum  með  þá  (Rögnvaldur  „blindi''  og  Bergsteinn 


~  463  — 

„blindi").  Sigurður  er  talinn  með  betri  eða  bestu 
skáldum,  og  má  vel  vera,  að  það  sje  rjett.  Sigurði 
er  eignað  helgikvæðið  Rósa,  stefjadrápa  og  stælíng 
eftir  Lilju  og  um  Máriu,  og  Andrarímur  og  Má- 
bilsrímur  og  enn  fleiri. 

Rögnvaldur  „blindi"  —  um  ævi  hans  vita 
menn  svo  sem  ekkert  —  á  að  hafa  ort  Skógar- 
k  r  i  s  t s  r  í  m  u  r  (efnið  nokkuð  lauslætislegt)  og  B  r  ö  n  u- 
rímur.  — 

Bergsteinn  „blindi"  Porvaldsson;  um  hann 
vitum  vjer  heldur  ekkert,  en  honum  eru  eignaðar 
Jómsvíkíngarimur  (og  stundum  sumarafrímum 
Sigurðar)  og  kappakvæði. 

Gunni  Jónsson  Hólaskáld  er  talinn  með 
betri  skáldum  á  fyrra  hluta  16.  aldar;  hann  var 
prestur  og  ráðsmaður  á  Hólum.  Honum  eru  eign- 
aðar  Ólafsvísur  („Herra  Ólaf,  hjálpin  Nóregs 
landa"). 

Hallur  prestur  Ögmundsson  lifði  fram 
undir  miðja  16.  öld  og  var  merkisprestur  á  sinni 
tíð  og  allmikið  skáld.  Hann  orti  Míkaelsflokk 
(stýfður  háttur),  Gimstein  (Krossdrápu;  hryn- 
hent  kvæði  og  lángt),  Nikulásdrápu  (sömuleiðis), 
Náð  og  fleiri  helgikvæði.  Kvæðin  eru  fremur  liðug 
og  vel  ort  en  að  öðru  tilkomulitil. 

Ölhmi  þessum  fremri  að  frumlegri  andagift  og 
skáldskaparlist  er  Jón  biskup  Arason.  Hann  er 
fæddur  1484  af  fátækum  foreldrum  og  ólst  upp  við 
örbirgð;  þó  komst  hann  til  nokkurra  menta,  varð 
prestvigður  1.508,  igekk  Helgastaði  og  tveim  ár- 
um  síðar  Hrafnagil;  eftir  að  hafa  verið  officialis  frá 
1520  (þá  dó  Gottskálk  biskup  Nikulásson)  varð  hann 


—  464  — 

biskup  á  Hólum  1524.  Pað  má  nærri  geta,  að 
hann  hefur  þá  verið  reyndur  að  dugnaði  og  talinn 
ágætismaður  i  sinni  stjett,  ekki  eldri  en  hann  var, 
er  honum  var  trúað  fyrir  svo  vandasömii  embætti. 
Vjer  getum  ekki  farið  hjer  frekar  út  i  biskupssögu 
hans,  það  er  saga  landsins  um  leið,  eða  sýnt, 
hversu  hann  stjórnaði  biskupsdómi  sinum  með  rögg 
og  krafti,  hversu  fast  og  óbilgiarnlega  hann  hjelt 
við  páfatrú  og  reisti  rönd  við  lúterskunni  og  þar 
með  konimgsríki,  eða  með  hve  mikki  ráðríki  hann 
blandaði  sjer  inn  i  mál  Skálholtsstiftis,  sem  honum 
kom  ekkert  við,  og  hversu  alt  þetta  dró  til  þess 
minnistæða  atburðar  um  hinn  sorglega  dauðdaga 
hans,  er  hann  var  hálshöggvinn  með  sonum  sínum 
Birni  og  Ara  í  Skálholti  þ.  7.  nóvember  1550.  Með 
hátignarlegu  þreki  þoldi  hann  pislarvættisdauðann. 
Hann  var  óefað  mestur  maður  sinna  tíma  og  minn- 
ir  i  mörgu  á  hina  fornu  höfðíngja  vora,  og  má 
með  nokkrum  rjetti  segja,  að  hann  endar  fornökl 
vora,  tíð  hetjuskapar,  tíð  ráðríkis  og  tið  einræðis- 
skapar. 

Auk  nokkurra  lausavísna,  er  Jóni  eru  eignað- 
ar,  eru  þessi  kvæði  hans  hin  helstu.  Pislargrát- 
ur,  hrynhent  kvæði  og  stælt  eftir  Lilju,  um  pinu 
Jesú  og  dauða;  47  visur.  Ljómur,  38  vísur,  um 
sköpunarverkið,  fæðing  Krists  og  endurlausn,  dauða 
og  niðurför  til  helvítis,  upprisu  og  himnaför  og 
hinn  efsta  dóm.  Efnið  er  þvl  nokkuð  hið  sama  og 
í  Lilju;  en  kvæðið  er  ort  með  sjerstökum  bragar- 
hætti,  ynnilega  þýðum  og  áhrifamiklum ;  37.  vísan 
er  svo: 


—  465  — 

Æðar  og  sinar  allar 

önd  og  sál  með  búki 

giið  minn  gef  eg  þér; 

þá  herrann  lieðan  mig  kallar 

hjálp,  svó  eigi  púki 

vinni  vald  á  mér; 

dugi  þú  mér  þá,  drottinn  himna  halla. 

að  daiiðinn  kemr  á  enda  lífsins  palla. 

Pessar  vísiir  þiggja  nafnið  valla, 

þó  vilda  eg  þær  Ljómur  láta  kalhi. 

Af  þessu  sjest,  að  nafnið  er  kvennkent  fleir- 
töluorð  og  eflaust  dregið  af  dýrðarljóma  efnisins. 
Pað  er  merkilegt,  að  þetta  kvæði  hefur  snemma 
borist  til  Færeyja  og  hefur  lifað  þar  um  lángan 
aldur  á  vörum  manna  nær  óbreytt,  án  þess  menn 
hefðu  hugmynd  um  uppruna  þess,  þángað  til  það 
var  uppskrifað  og  prentað  (árið  1869).  —  Með  sama 
bragarhætti  er  Daviðs  diktur,  ortur  út  af  51. 
sáhiii  Daviðs  (30  vísur).  —  Niðurstigsvísur,  nokk- 
urs  konar  yfirlitskvæði  um  Jesú  líf  og  dauða  og 
niðurstigníngu  (hvernig  hann  vinnur  sigur  á  satan); 
42  visur.  —  Krossvísur,  líka  42  vísur,  um  kross 
Krists  eftir  kunnum  sögnum.  Um  öll  þessi  kvæði 
má  segja,  að  þau  eru  ágætlega  ort  að  öllu  leyti, 
málið  mjög  einfalt  og  blátt  áfram  og  setníngaskip- 
un  greið  og  Ijós.  Þau  eru  þýð  en  kröftug  og  lýsa 
þvi  andríki,  trúarmóð  og  hita,  sem  bjó  í  brjósti 
Jóns  biskups.  —  Yms  kvæði  og  visur  eru  eignaðar 
Jóni,  en  um  þau  er  mikil  óvissa;  til  eru  þó  vís- 
ur,    er   honum    eru    eignaðar   með   rjettu,  og  sýna 

30 


—  466  — 

þær   Qör   hans   og   gleðilimd,  og  hafói  haim  til  a6 
vera  spaugsamur. 

Enn  er  einn  kvæðabálkur,  sem  að  mikhi  leyti 
er  til  kominn  á  þessu  tímabili.  tað  eru  þýðíngar 
af  dönskum  þjóðkvæðum,  er  nefnd  hafa  verið 
Islensk  fornkvæði  og  gefin  eru  út  i  2  bindum. 
Pessi  kvæði  eru  ort  með  sama  eða  hkum  bragar- 
hætti  og  frumkvæðin,  en  ákaflega  formlaus,  svo  að 
hljóðstafasamband  er  oft  ekkert  eða  veikt  oghend- 
ingar  lausar  i  sjer.  f  ýðíngin  er  hka  laus  og  hin 
dönsku  orðatiltæki  oft  tekin  næstum  óbreytt,  svo 
að  orðskrípi  verða  úr  („under  lide"  er  þýtt  undir 
hliða.).  f  að  þarf  ekki  að  lýsa  þessuni  kvæðum 
hjer;  þau  eru  alkunn;  þau  eru  mest  um  riddara, 
frúr  og  jómfrúr  og  ástir,  og  að  jafnaði  sorgleg;  er 
í  þeim  hrífandi  fagur  og  hátignarlegur  skáldskapur. 
Pessi  kvæði  eru  einkar  merk,  þegar  frumkvæðin 
eru  týnd,  og  er  það  alloft,  eða  þegar  hin  dönsku 
kvæði,  sem  nú  eru  til,  eru  i  ýngri  og  breyttri  mynd. 
Flest  öll  þessara  kvæða  eru  viðlagakvæði  og  vís- 
urnar  tvö  eða  fjögur  vísuorð  aúk  viðkvæðis.  Pau 
voru  notuð  sem  danskvæði. 

í  likingu  við  þessi  útlendu  kvæði  voru  nokkur 
frumort  á  íslandi  svo  sem  Gunnbjarnarkvæði 
um  Gunnbjörn  á  Upplöndum  og  Snjáfriði,  dóttur 
Grikkjakonúngs,  Ólafsvisur  um  Ólaf  helga  og 
Alfeiði  og  fæðíngu  Magniisar  góða,  en  einkum 
Gunnarskvæði  um  Gunnar  og  Hallgerði  (eftir 
Njálu).    Pað  hefst  svo: 


—  467  — 

Gunnar  hjet  bóndi  á  Hlíðarenda, 
þángað  vilda  eg  vísu  venda 

—  A  þíngi 

betur  unni  Br^^nhildur  Hríngi; 

hjer  er  átt  við  aðalmennina  i  Hringssögii  og  Tryggva 
i  viðkvæðinu.  Kvæðið  er  um  oststuldinn  og  púst- 
urinn,  er  Gunnar  gaf  Hallgerði,  og  hver  laun  hann 
Qekk,  er  hann  varðist  þeim  Gissuri: 

Ekki  vildi  hún  Hallgerður  hárið  Ijá, 
þar  lá  Gunnars  lífið  á  — 

Kvæðið  endar  svo: 

Só  lyktaði  þeirra  fundum 

að  Gunnar  lá  dauðui*  á  grundu. 

—  A  þíngi 

betur  unni  Brynhildur  Hríngi. 

Viðkvæðið  er  prýðisvel  valið;  á  svo  vel  við  efnið. 

Frá  þessu  tímabili  er  efalaust  ýmislegt  af  öll- 
um  þeim  fróðleik  og  kvæðum,  sem  gefinn  er  út  i 
Islenskum  gátum,  skemtunum,  vikivökum  og  þul- 
um.  En  ekki  getum  vjer  farið  freklega  út  í  það 
hjer.  V  i  k  i  V  a  k  a k  V  æ  ð  i  n  eru  danskvæði  m eð  ýmsri 
gerð,  en  einkennilegt  við  þau  er  viðkvæði,  sem  er 
2  eða  íleiri  visuorð,  er  gera  eitt  mál  fyrir  sig,  en 
er  þó  skift  niður  á  ýmsa  staði  i  hverri  visu,  og 
gera  þá  hin  einstöku  visuorð  ekki  eða  sjaldnast 
mál  við  það  sem  á  undan  og  eftir  fer.  f  essi  kvæði 
munu  þó  flest  ort  eftir  siðabót.  Pau  geta  verið  með 
margvislegu  efni,  ástakvæði,  raunakvæði,  keskikvæði. 

30* 


—  468  — 

Enn  eru  margar  þulur,  sem  iijer  mætti  telja, 
um  margs  konar  efni,  og  þó  stundum  lítið;  mart  af 
þeim  barngælur.  Sumar  þeirra  eru  einkennilegar 
og  tilfmníngasamar  og  lýsa  vel  einhverri  lifsstöðu 
eða  atviki  og  þar  með  aldarhætti.  fær  eru  oft 
náskyldar  vikivökunum  og  líkar  þeim  að  hætti. 
Sem  dæmi  skal  aðeins  þessi  litla  þula  tilfærð: 

Vappaðu  nieð  mjer  vala, 
verð  eg  þig  að  fala, 
komdu  ekki  að  mjer  kala. 
keyrðu  fjeð  í  hala; 
nú  er  dögg  til  dala, 
dimma  tekur  á  víði 

—  íjármannahríði))  — 
þú  átt  að  elska  smala 
sem  þitt  eigið  blóð 

—  Qármannahríðiu 
er  full  af  böhnóð. 

Að  lyktum  mætti  telja  ýms  þ j  ó ð  s ö g  u-  og  æ  v i n- 
týrakvæði  (svo  sem  Vambarljóð,  Snjáskvæði, 
Kríngihiefjukvæði,  Köthidraum  og  fl.),  er  sum  að 
minsta  kosti  eru  eldri  en  siðabótin,  og  eru  þau  öll 
með  fornyrðislagi  (eða  siðar  svonefndu  IjúflíngsLigi). 
Hjer  til  má  og  heimfæra  Skaufhalabálk  (tóu- 
kvæði)  eftir  Svart  nokkurn  Pórðarson  á  Hof- 
stöðum,  er  á  að  hafa  verið  skáld  Ólafar  riku  (á 
síðara  hluta  15.  aldar). 

Pað  er  auðsjeð,  að  ekki  hefur  svo  htið  verið 
ort  á  þessu  tímabili,  enda  er  svo  að  segja  heldur 
ekki  öðru  til  að  dreifa.    Af  ritum  i  óbunduu   máli 


—  469  — 

þekkist  svo  aö  segja  ekki  neitt.  Pó  eru  til  ekki 
allfá  handrit  frá  þ\  i,  en  það  erii  mest  alt  iippskrift- 
ir  af  eldri  ritum,  sögum  og  þess  konar.  Frumlegt 
er  aðeins  bænir  og  áköll  og  ýmislegt  smávegis, 
helst  er  snertir  hjátrú  og  hjátriiarlækningar,  sær- 
ingar  og  stefnur,  og  þá  eru  stundum  notaðar  rúnir 
og  gaidrastafir.  En  alt  þetta  verður  tæplega  talið 
til  bókmenta. 

Líklega  hafa  ýmsar  skáldsögur  verið  samdar, 
sem  vjer  kunnum  eigi  að  greina  frá  þeim  eldri;  til 
þeirra  heyrir  og  hin  svonefnda  Droplaugarsona- 
saga  hin  meiri,  er  samin  mun  vera  á  fyrra  hluta 
16.  aldar.  Hún  er  ekki  illa  samsett  og  málið  ekki 
slæmt.  furðanlega  hreint  og  blátt  áfram;  en  um 
forna  tíma  hefur  höf.  enga  hugmynd.  Hún  er  byggð 
á  ýmsum  fornritum.  Droplaugars.s.  (hinni  fornu), 
Hrafnkelss.,  Brandkrossaþ.  og  Gunnars  þ.  fiðr- 
andabana,  og  ef  til  vill  gömlum  sveitamunnmælum. 
Vera  má,  að  hjer  til  heyri  og  Gunnars  þáttur 
keldugnúpsfífls,  þátturafPóri  hast  og  Bárði 
birtu;  svo  og  Blómsturvallasaga  og  fl.  smá- 
vegis. 

Nokkrar  helgisögur  stafa  og  frá  þessum  tim- 
um,  og  eru  þær  mjög  lítils  virði. 


Höfundar  og  rit. 


Aðalsteinsdrápa  114. 
Ágrip  299—301. 
Alciiin  398—99. 
Alexanders  s.  361—62. 
Algórismiis  388. 
Alvissmál  86—87. 
Anibrósíus  s.  295. 
Andra  r.  463. 
Andvaka  166. 
Annálar  439—44. 
Áns  s.  3i5— 46. 
Ari  fróði  forgilsson  238-43. 
Ariubjarnarkviða  117. 
Arna  s.  biskups  436—87. 
Arngrímr  ábóti  410. 
Arni  Helgason  436. 
Anii  Jónsson,  ábóti  415. 
Arni  Lárenzíusson  455. 
Arnórr  jarlaskáld  143—45. 
Áróns  s.  277—78. 
Asmundars.  kappabana  354. 
Atlakviða  100—01. 
Atlamál  101-02. 
Atlöguflokkr  172. 
Auðun  illskælda  52—53. 
Austrfararvisur  137. 

Baldrs  draumar  83. 
Bandadrápa  132. 
Bandamanna  s.  252—53. 


Báröar  s.  446—47. 
Barlaams  s.  ok  Jósafats  399. 
Belgskakadrápa  120. 
Bergr  Sokkason  454—55. 
Bergsteinn  blindi  463. 
Bersi  SkákUorfuson  141. 
Bersöglisvísur  138—39. 
Berudrápa  117. 
Bestiarius  390. 
Bevers  s.  402. 

Birgisflokkr  og  Birgisdrápa  172. 
Bjarkamál  150. 
Bjarka  r.  433. 
Bjarkeyjarréttr  397. 
Bjarnar  s.  hitdk.  245—46. 
Bjarni  Bergþórsson  389. 
Bjarni  biskup  Kolbeinsson  178 

-79. 
Björn  breiðvikingakappi  120 — 

21. 
Björn  hitdælakappi  118-19. 
Blágagladrápa  144. 
Blávus  r.  og  Viktors  435. 
Blómsturvallasaga  469. 
Bósa  r.  433. 
Bósa  s.  349. 
Bragi  gamli  48—50. 
Brandr  príór  207,  284. 
Brandr  biskup  Jónsson  361—62, 
Brandsflokkr  172. 


471 


Bretasögur  360—61. 
Brönu  r.  463. 
Búadrápa   174. 
Buslubæn  189. 
Bærings  s.  453. 
Böglunga  s.  305. 
Bölverkr  Arnórsson  145. 

Daggeislavísur  120. 
Dámusta  r.  435. 
Danakonunga  s.  394—95. 
Dansabergr  192, 
Darraðarljóð  150—51. 
Davíðsdiktur  465. 
Dínusr.  435. 
Droplaugarsona     s.    259,    (hin 

nieiri)  469. 
Dunstanus  s.  455. 

Edda  320-22. 

Egill  Skallíígrímsson  111—17. 

Egils  s.  243—45. 

Egils  s.  ok  Ásmundar  349. 

Eilífr  Goðrúnarson  127. 

Einarr  fóstri  432. 

Einarr  Gilsson  414 — 15. 

Einarr  Hafdðason  437—38. 

Einarr  Helgason,    skálaglamm 

125—26. 
Einarr  Skúlason  161—65. 
EinaiT  þveræingr  124. 
Eiríkr  Oddsson  288-89. 
Eiríksdrápa  120,  158. 
Eiríksmál  58. 
Eiríks  s.  rauöa  308-09. 
Eiríks  s.  víðförla  449. 
Elfarvísur  164. 
Elis  s.  ok  Rósamundu  401. 
Elueidarius  385. 
Erpr  lútandi  16,  48. 


Errex  s.  402. 
Eyjólfr  dáðaskáld  132. 
Eykyndilsvísur  119. 
Eyrbyggja  s.  24^—4«. 
Eysteinn  Asgrímsson  410—14. 
Eyvindr  Finnsson  58—62. 

Fáfnismál  96. 
Fagrskinna  .302—04. 
Filpó  r.  435. 
Finnboga  s.  ramma  445. 
Finnbogi  fróði  207. 
Fjölsvinnsmál  90—91. 
Fleinn  skáld  16. 
Flóamanna  s.  274—75. 
Flóres  s.  ok  Blankinflúr  402—03. 
Flos  peregrinationis  387. 
Flóvents  s.  402-03. 
Fornkvæði  466—67. 
Fóstbræðra  s.  251—52. 
Friðþjófs  r.  433. 
Friðþjófs  s.  346—47. 
Frostaþingslög  397. 
Færeyingasaga  309—10. 

Gamli  kanoki  183—84. 

Gátur  190-91. 

Geiplur  434. 

Geirarðs  r.  435. 

Geisli  16.3—64. 

Gests  s.  Bárðars.  446-47. 

Gimsteinn  463. 

Gísl  Illngason  158-59. 

Gísla  s.  Súrss.  250—51. 

Gísli  Súrsson  122. 

Gizurr  Hallsson  387. 

Gjafa-Refs  s.  ok  Gautr.  343—44. 

Glúmr  Geirason  12.5. 

Glymdrápa  .54. 

Glælognskviða  14ÍJ. 


472 


Gráfeldardrápa  125. 

Grágás  372. 

Grámagaflím  119. 

Grautar-Halli  147-4«. 

Grettir  122. 

Grettis  r.  429. 

Grettis  s.  272-73. 

Grímnismál  82—83. 

Grímr  Droplaiigarson  124. 

Grímr  Hólmsteinsson  363. 

Gríms  r.  434. 

Grims  s.  loðinkinna  344. 

Grípisspá  95. 

Griplur  428. 

Grissvísur  132. 

Grógaldr  90. 

Gróttasöngr  105-06. 

Grundi  prúði  16. 

Grænlendinga  þ.  309. 

Guðmundardrápa  415. 

Guðmundar  s.  dýra  269. 

Guðmundar   s.    helga    280—81, 

438-39. 
Guðrúuarhvöt  102. 
Guörúnarkviður  97-98,  99. 
Gulaþingslög  397. 
Gullþóris  s.  250. 
Guunars  þ.  Keldugn.fífls  469. 
Gunuarskvæði  466. 
Gannbjarnarkvæöi  466. 
Gunni  Jónsson  463. 
Gunnlaugr  múnkr  293—96. 
Gunnlaugr  ormstunga  118. 
Gunnlaugs  s.  245. 
Gutthormr  sindri  57. 
Gyðingasaga  362. 
GyJfaginning,  sjá  Edda. 


Hafliðaskrá  371. 


Hákon  ungi  399. 

Hákonardrápa  57. 

Hákonarflokkr  172. 

Hákonarkviða  172. 

Hákonarmál  60 — 61. 

Hákonar  s.  ívarss.  304. 

Hákonar  s.  gamla  333. 

Haldórr  ólíristni  132. 

Haldórr  skvaldri  159—60. 

Háleygjatal  61—62. 

Hálfdanar  s.  Brönuf.  350. 

Hálfdanar  s.  Eysteinss.  348. 

Hálfs  s.  342-43. 

Hallar-Steinn  174. 

Hallbjörn  hali  165. 

Hallfreðar  s.  253. 

Hallfreðr  vandræðask.  128-32. 

Hallr  Pórarinsson  176—77. 

Hallr  Ögmundarsou  463. 

Hamðismál  102-03. 
I   Haraldr  hárfagri  51—52. 
I   Haraldr  harðráði  143. 
I   Haraldskvæði  .54. 
I   Hárbarðsljóð  83—84. 
!   Harðar  s.  246,  448. 
j   Hárekr  í  f. jóttu  62. 
I   Harmsól  184. 
I   HáltalykiII  177—78. 

Hátlatal  167—68. 

Haukr  Erlendssou  284. 

Haukr  Valdísarson  173—74. 

Haustlöng  56—57. 

Hávamál  78-81. 

Hávarðar  s.  273. 

Hávarðr  halti  122. 

Heiðarvíga  s.  254— .55. 

Heilagsanda  vísur  185. 

Heilagra  manna  sögur  364,  398. 

Heimskringla  322—25. 

Helgakviður  91-92,  93—94. 


473  — 


Helgikvæði  416—17,  460-62. 
Helreið  98. 
Herburts  r.  435. 
Hervarar  s.  352—54. 
Hirðskrá  398. 

Historia  de  ant.  reg.  Norw.  393. 
Historia  de  prof.  Dan.  394. 
Historia  Norvegiæ  394. 
Hjálmtérs  r.  433. 
Hjálmtérs  s.  ok  Ölvis  350. 
Hólmgöngu-Bersi  121. 
Homilíur  385,  398. 
Hrafnkels  s.  goða  259—60. 
Hrafnsmál  149,  172. 
Hrafns  s.  Svbj.  268-69. 
Hrings  r.  ok  Tryggva  433—34. 
Hrólfr  af  Skálmarnesi  343. 
Hrólfs  s.  Gautrekss.  347. 
Hrólfs  s.  kraka  351, 
Hrómundar  s.  343. 
Hryggjarstykki  289. 
Hrynhenda  144,  172. 
Hugsvinnsmál  418. 
Hungrvaka  278-79. 
Húsdrápa  121. 
Hymiskviða  85—86. 
Hyndluljóð  106. 
Hænsaþóris  s.  270—71. 
Höfuðlausn     114—15,     140-41, 
143. 

Illugadrápa  149. 
111  uga  s.  gríðarfóstra  350. 
Ingjaldr  Geirmundarson  172. 
íslendingabók  239—42. 
íslendingadrápa  173. 
íslendingasaga  331—33. 
Ivarr  lugimundarson  160. 
ívens  s.  402. 


Jarla  s.  310—11. 
Járnsíða  375. 
Játvarðar  s.  364. 
Jómsvíkingadrápa  178 — 79. 
Jómsvíkinga  r.  463. 
Jómsvikinga  s.  314—15. 
Jón  Arason  463—66. 
Jón  Haldórsson,  biskup  456. 
Jón  Pálsson  415. 
Jónsbók  375—76. 
Jóns  r.  leik.  435. 
Jóns  s.  biskups  294. 
Jóns  s.  skírara  363. 
Jónsvísur  184. 
Jórunn  skáldmær  62. 
Jökuls  þ.  445-46. 

Kálfr  skáld  415—16. 
Kálfr  þrænski  16. 
Kálfsvísa  180. 

Karl  Jónsson,  ábóti  289—92. 
Karlamagnús  s.  403—04. 
Káruljóð  93. 
Katrínardrápa  416. 
Ketils  s.  hængs  344. 
Kjalnesinga  s.  445. 
Klárus  s.  457. 
Klerka  r.  435. 
Knútsdrápa  138,  141. 
Knýtlinga  s.  312—14. 
Kolbeinn  Tumason  184—85. 
Kolbrúnarvísur  142. 
Kolluvísur  120,  147. 
Kolskeggr  fróði  207,  284. 
Konráðs  r.  435. 
Konráðs  s.  453—54. 
Konungsskuggsjá  395—97. 
Kormákr  skáld  123—24. 
Kormáks  s.  271—72. 
Krákumál  188—89. 


—  474 


Kristni  s.  282—83. 
Krókarefs  r.  433. 
Krókarefs  s.  447. 
Krossvisur  465. 

liandnámabók  283—87. 
Landréss  r.  434—35. 
Lárenzíus  s.  437—38. 
Laxdæla  248—49. 
Leiðarvísan  185. 
Leiðarvísir     ok      borgaskipan 

387. 
Líknarbraut  185. 
Lilja  411—14. 
Ljómur  4^—65. 
Ljósvetninga  s.  256—57. 
Lokasenna  87—88. 
Lokrur  427. 

Loptr  Guttormsson  417—18. 
Lygisögur  451 — 52. 

Mábils  r.  463. 
Magnúsdrápa  144—45. 
Magnúsflokkr  146. 
Magnús  góöi  143. 
Magnús  s.  helga  311. 
Magnús  s.  lagabætis  334. 
Mágus  r.  435. 
Mágus  s.  452. 
Máhlíðingavísur  121. 
Málsháttakvæði  179-80. 
Máni  skáld  165. 
Máriulykill  415. 
Máríu  s.  363—64. 
Markús  Skeggjason  157 — 58. 
Merlínus  spá  295—96. 
Míkaelsflokkr  463. 
Mírmanns  s.  452. 
Morkinskinna  301—02. 
Möttuls  s.  4^2. 


líáð  463. 

Nafnaþulur  180—81. 
Nesjavisur  137. 
Niðurstigsvísur  465. 
Nikulás  ábóti  laS,  387. 
Nikulásdrápa  463. 
Nikulás  s.  455. 
Njáls  s,  260-66 
Njarðvíkinga  s.  259. 
Nóregskonungatal  173. 
Nornagests  þ.  355 — 56. 

Oddr  breiðfirðingr  149. 

Oddr  múnkr  292-93. 

Oddrúnargrátr  99—100. 

Óláfr  helgi  62. 

Óláfr  Tryggvason  62. 

Óláfr  Pórðarson  169—70,  381— 

84. 
Óláfsdrápa  139,  148,  175. 
Óláfs  r.  414. 

Óláfs  s.  helga  297,  298-99, 364. 
Óláfs  s.  Tryggvas.  292,  295. 
Ólafsvísur  463,  466. 
Orkneyinga  s.  =  Jarla  s. 
Ottarr  svarti  140—41. 

Fáls  s.  biskups  279. 
Parcevals  s.  402. 
Partalópa  s.  403. 
Pislargrátr  464. 
Plácítúsdrápa  185—86. 
Postula  s.  364,  398. 

Ragnarsdrápa  50—51. 
Ragnars  s.  351. 
Ragnarssona  þ.  351. 
Refr  ryzki  16. 
Reginsmál  95. 
Rekstefja  174. 


475  — 


Reykdæla  s.  257-58. 
Rígsþula  88—89. 
Rimbeygla  389. 
Rímur  (taldar)  462. 
Róbert  ábóti  392,  401. 
Roðbert  meistari  311. 
Róðudrápa  133. 
Rómverja  sögur  360. 
Rósa  463. 
Rúnólfr  ábóti  364. 
Rögnvaldr  blindi  463. 
Rögnvaldr  kali  175-78. 

Sálus  r.  435. 

Selkolluvísur  414. 

Sendibítr  62. 

Sexstefja  146. 

Sigrdrífumál  96—97. 

Sigurðarbálkr  160. 

Sigurðarkviður  97,  98. 

Sigurðar  r.  fóts  434. 

Sigurðr  blindi  462—63. 

Sigurðr  fóstri  432. 

Sigvatr  íórðarson  133—4«. 

Skáldasaga  53. 

Skáldhallr  173. 

Skáldhelga  r.  429. 

Skáldskaparmál,  sjá  Edda. 

Skallagrímr  111. 

Skaufhalabálkr  468. 

Skíða  r.  429-32. 

Skikkju  r.  434. 

Skírnismál  87. 

Skjöldunga  s.  312. 

Skógarkrists  r.  463. 

Skúli  Porsteinsson  132. 

Snjólfr  417. 

Snorri  Sturluson    165—69,   316 

—26. 
Snæfríðardrápa  52. 


Sólarljóð  186. 
Sonatorrek  115—16. 
Sorptrogsvísur  146. 
Steinn  Herdísarson  148. 
Stjórn  399—401. 
Stjörnuoddadraumr  192. 
Stjörnu-Oddi  389. 
Stolinstefja  52. 
Strengleikar  405—06. 
Stúfr  fórðarson  146—47. 
Sturla  Pórðarson   170—72,  284, 

326—34. 
Sturlaugs  r.  433. 
Sturlaugs  s.  348. 
Sturlunga  s.  331-33. 
Sturlu  s.  267-68. 
Stuttfeldardrápa  160. 
Styrmir  fróði  284,  296—97. 
Svarfdæla  s.  273—74. 
Svartr  Pórðarson  468. 
Sverris  s.  289—92. 
Svínfellinga  s.  276. 
Sæmundr  fróði  287—88. 
Sögubrot  af  fornkonungum  352. 
Sörla  r.  433. 


Teodricus  múnkr  393—94. 
Tindr  Hallkelsson  126-27. 
Tómás  s.  erkibiskups   364—65, 

398-99. 
Torf-Einarr  jarl  62. 
Tristrams  s.  401. 
Trójumanna  s.  360. 
Tögdrápa  138,  143. 


Ulfhams  r.  434. 
Úlfr  óargi  4«. 
Úlfr  Uggason  121. 


476  — 


Ulfsvísur  148. 
Uppreistardrápa  131—32. 
Útfararbálkr  159. 
Útfarardrápa  160. 

Vafþrúðnismál  81—82. 

Vallaljóts  s.  256. 

Vápnfirðinga  s.  258. 

Varnarræða  395. 

Vatsdæla  s.  2.53— .54. 

Vellekla  126. 

Vémundar    s.    ok    Víga-Skútu 

257. 
Veraldar  s.  360. 
Vergilíus  r.  435. 
Vestrfararvísur  137, 
Viðræðurit  385. 
Víga-Glúmr  124. 
Víga-Glúms  s.  2.55—56. 
Vigfúss  Víga-Glúmsson  124. 
Víglundar  s.  446. 
Víkarsbálkr  190. 
Víkingarvísur  137. 
Vikivakakvæði  467. 
Völsa  þ.  191—92. 
Völsungakviða  92—93. 
Völsunga  s.  354—55. 
Völsungs  r.  428. 
Völundarkviða  103—05. 
Völuspá  75—78. 
Völuspá  liin  skamma  89. 


Ynglingatal  55—56. 
Yngvars  s.  viðförla  449— .50. 

í»iðreks  s.  356—58. 

finga  s.  305. 

fjóðólfr  ór  Hvini  54 — 57. 


íjóðólfr  Arnórsson  145—46. 

Pjóðsögukvæði  468. 

?órarinn  loftunga  142—43. 

fórarinn  stuttfeldr  160—61. 

íórarinn  svarti  121. 

f  orbjörn  hornklofi  53—54. 

fórðar  s.  hreðu  447—48. 

?órðar  s.  kakala  276. 

í*órðr  Kolbeinsson  119—20. 

f  órðr  Rúfeyjaskáld  172. 

f  órðr  Sjáreksson  133. 

f  orfinnsdrápa  145. 

forgeirsdrápa  142. 

forgilsdrápa  171. 

f  orgils  s.  ok  Hafliða  267. 

Porgils  s.  skarða  276—77. 

í*orgrímsþula  180. 

fóríðr  Snorradóttir  207. 

fórir  snepili  111. 

í^óris  þ.  hasts  469. 

f  orkell  Gislason  174. 

I'orkell  hamarskald  148. 

f  orláks  s.  biskups  279-80. 

Porleifr  jarlsskáld  127—28. 

Porleikr  fagri  148. 

formóðr  Kolbrúnarskáld  141— 

42. 
í*ormóðr  Óláfsson  417. 
f  ormóðr  Trefilsson  149. 
fóroddr  rúnameistari  383. 
fórsdrápa  127. 
f  orsteinn  surtr  389. 
forsteins  s.  hvíta  258. 
forsteins     saga    Vikingssonar 

346. 
frymlur  427—28. 
frymskviöa  84—85. 
írændlur  433. 
fulur  468. 
fverárvísur  171. 


477  — 


Pættir   266-67.  275-76,  305- 
—07,  315,  44S.  449. 

Ævintýrakvæði  468. 
Ævintýri  455—57. 


Ölvir  hnúfíi  53. 
Önundr  tréfótr  111. 
Örvar-Odds  s.  344—45. 
Öxarflokkr  164. 


Leiðrjettíng'ar: 


Bls.  141  l.  g  a.  n.  les  formóðr. 

—  146  -  ,0  -    -    —  Stúfr. 

—  176  -   9   -    -    —  ^órariiisson. 

—  207  -   8   -    -    _  príór. 


»-4   co 

►-3 


•H 


\0 

»rr5 


flD 


C5J 

3Í 
Ö 


u'^ni  ''SP^I  'Í^H,,  'ÍM  -lapan 


AMaan 
OMOHOi  íío  mmkm 


